AC 


ICE FISH FARM 


Fiskeldi Austfjarða hf. 


Matsskýrsla vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi 
í Seyðisfirði 


Viðaukahetti 2 
VIÐAUKAR 
23-29 


Mat á umhverfisáhrifum 


14. júní 2021 


Efnisyfirlit - vidaukahefti 1 


Viðauki 1: Yfirlýsing hafrannsóknarstofnunar vegna burðarþols Seyðisfjarðar og aheettumats........ 2 
Viðauki 2: Mat á burdarboli Seyðisfjarðar m.t.t. sjGkviaeldis.........ss:esesesssessccccsesesesesesesesssssensssnsnszens Á 
Viðauki 3: Mælingar á straumum, hita- og seltu í Seyðisfirði frá 26. júlí til 31. október árið 2002 ...16 
Viðauki 4: Staðarstraumsmælingar við Háubakka og í Sörlastaðavík í september og október 2018 50 


Viðauki 5: Vöktunaráætlun fyrir Fiskeldi Austfjarða vegna sjókvíaeldis í Seyðisfirði ..................... 101 
Viðauki 6: Rannsóknir á lífríki Seyðisfjarðar .........ccccccsescccsssesssenesseseseseenssesserenes 

Viðauki 7: Yfirlýsing dýralæknis fisksjúkdóma vegna laxalúsar á Austfjörðum 

Viðauki 8: Leiðbeiningar frá MAST um lúsatalningu ...............:0:00000008 ks a 22... 158 
Viðauki 9: Mat RORUM á fjölda laxa sem sleppi úr eldi...........:0::00008 NS SNAN ON SANASSA EVR DEESA 164 
Viðauki 10: Upplýsingar um afla sem veiddur var i Seydisfirdi...........0000008 aa TR P P EAE 168 
Viðauki 11: Gæðahandbók Fiskeldis Austtjara......ccsccccecssesenessnenensernsesncnsnsecececnranesesessseseseransesssnse 73 
Viðauki 12: Vatryggingaskirteini og yfirlýsing frá Tryggingamiðstöðinni vegna Seydisfjardar........ 234 
Viðauki 13: Lokaðar kviar í sjó og landeldi — valkostagreining ........:::ssecscsesessseeees 111 238 
Viðauki 14: Yfirlýsing frá Stapa jarðfræðistofu dagsett 19. september 2019........... 250 
Viðauki 15: Stadarstraumsmeelingar í Selstaðavík og Skalanesbot í júlí og ágúst 2019................2. 252 


Viðauki 16: Viðhorf ferðamanna til fiskeldis á Austfjörðum .......ccssecesesnenensesesesereneecseneneneserenseeneres DOL 
Viðauki 17: Spurningavagn MMR viðhorfskannanir í júní og desember 2018 til fiskeldis ..............318 
Viðauki 18: Endurskoðað áhættumat erfðablöndunar 2020 .........2.......... a ENE ee 330 


Viðauki 19: Áhættumat vegna mögulegrar erfðablöndunar milli eldislaxa og náttúrulegra laxastofna 


a 33 


Viðauki 20: Endurskoðað áhættumat erfðablöndunar 2020 — tækniskýrsla ......ae..a.. s.s. SEO 


Viðauki 21: Seyðisfjörður — botndýrarannsókn júlí 2019 ..............a.0.....0.. ís FR I 426 
Viðauki 22: Fóður og efnainnihald Ppess........ssscccccssscssesenccssenenensnanensecesnsnensnsesaseenensssessnenaneresenenanenen 441 


Efnisyfirlit - viðaukahefti 2 


Viðauki 23: Umsagnir um frummatsskýrslu .......scccccceseneceressesnenenenensnssenenenseseceseeasesasensnaeesenen PERE: 
Viðauki 24: Samantekt umsagna og viðbrögð við þeim ..........scecccesecesncesnsececssnsnserseneessneseseneeenesenenes 40 


Viðauki 25: Athugasemdir við frummatsskýrslu „c.a ene... 

Viðauki 26: Uidirskrifalisti sasssa ranana anavas Naa TERANE IEPES ESA IEE RENARE VEK CEEE 
Viðauki 27: Samantekt athugasemda og viðbrögð vid þeim 
Viðauki 28: Fjarfundur til kynningar á frummatsskýrslu — samantekt .........0.00..0 00... tn. nan 2002: DOO 


Viðauki 29: Frumgreining á áhrifum snjóflóða á eldiskvíar í Seyðisfirði ........0.0.0.eeesent ne nanna ass 563 


Vidauki 23: Umsagnir um frummatsskyrslu 


HAUST 


á, Heilbrigðisettirlit Austurlands 
17.nóvember 2020 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Umsögn um frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði 


Með bréfi dagsettu 13. nóvember sl. óskaði Skipulagsstofnun eftir umsögn HAUST um frummatsskýrslu vegna 
fyrirhugaðrar framleiðslu á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfirði. 


Frummatsskýrslan er unnin af Fiskeldi Austfjarða og er dagsett 2. nóvember 2020 í skýrslunni er greint frá 
áformum fyrirtækisins um eldi á allt 10.000 tonnum af laxi á 4 svæðum í firðinum. Fram kemur að lífrænn 
úrgangur frá starfseminni verður nýttur m.a. til meltugerðar og prótein framleiðslu. Jafnframt kemur fram að 
olíuúrgangur og önnur spilliefni verði meðhöndlaður í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og annað sorp 
fari í sorpflokkun hjá Djúpavogshreppi (hér er væntanlega átt við sorp sem til fellur í vinnslu Búlandstinds á 
Djúpavogi) vakin er athygli á því að nýlega sameinuðust sveitarfélögin: Borgarfjarðarhreppur, 
Seyðisfjarðarkaupstaður, Fljótsdalshérað og Djúpavogshreppur í Múlaþing. 


Af hálfu HAUST eru ekki gerðar efnislegar athugasemdir við frummatsskýrsluna enda er framkvæmdin ekki 
leyfisskyld hjá Heilbrigðisnefnd Austurlands. HAUST vill þó vekja athygli á því að það er árviss viðburður að 
embættinu berist kvartanir og ábendingar vegna olíumengunar á Seyðisfirði, sem rekja má til skipsflaks (El 
Grillo) sem liggur á botni fjarðarins, skammt utan hafnarinnar. Þrátt fyrir að allnokkrar tilraunir hafi verið 
gerðar til að stöðva olíuleka úr flakinu, nú síðast á vormánuðum 2020, virðast þær ekki hafa skilað tilætluðum 
árangri og olíubrák á firðinum er sem fyrr segir árviss viðburður. Olíumengunar verður einkum vart síðsumars 
þegar hitastig sjávar hækkar. Í frummatsskýrslunni er því ekki velt upp hvort og þá hvaða áhrif hugsanleg 
olíumengun hefði á eldið og eldisbúnað. 


Einnig er bent á að eldisvæðið við Háubakka að staðsett nærri landi og íbúabyggð. Skólp frá Seyðisfirði fer 
óhreinsað til sjávar. Því er þeirri spurningu velt upp hvort kannað hafi verið hvort áhrifa frá skólpútrásum gæti 
innan þess svæðis sem ætlað er sem eldissvæði. 


Annað ekki 


Virðingarfyllst, 
f.h. Heilbrigðisnefndar Austurlands 


<_LeRIGPISErT! RLIF 


Leifur Porkelsson 
heilbrigdisfulltrui 


Heilbrigdiseftirlit Austurlands, simi: 474 1235, netfang: haust@haust.is, veffang: www.haust.is 
Austurvegi 20, 730 Reyðarfirði - Tjarnarbraut 39b, 700 Egilsstöðum - Hafnarbraut 27, 780 Höfn 


2 
p 
v 
4 


f 
K 
d 
| 
| 


H 
lr 


lilisto 
l 
HA 


Minjastofnun 


Islands 
Skipulagsstofnun 
Jón Smári Jónsson The Cultural 
Borgartúni 7 b Heritage Agency 
105 Reykjavík of Iceland 


Umhverfis- og skipulagssvið 


Suðurgata 39 
101 Reykjavík 


Reykjavík 17. desember 2020 (354) 570 13 00 


MI202012-0049/ 6.07 / K.M. www.minjastofnun.is 


Kennitala: 440113-0280 
Efni: Framleiðsla á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfirði i 


Múlaþingi. 

Minjastofnun Íslands hefur móttekið bréf Skipulagsstofnunar frá 16. Kristinn Magnússon 
, , A á 2 RPP Verkefnastjóri 

nóv. s.l. þar sem óskað er eftir umsögn um mat á umhverfisáhrifum ieistinn@niihjastofaun.is 


ofangreindrar framkveemdar. 


Í frummatsskýrslu kemur fram að Fiskeldi Austfjarða hf. áformar að 
framleiða 10.000 af laxi í sjókvíum í Seyðisfirði, 6.500 tonn af frjóum 
eldislaxi og 3.500 tonn af ófrjóum eldislaxi. Gert er ráð fyrir fjórum 
eldissvæðum í Seyðisfirði, þrjú svæði verða aðalsvæði og eitt svæði 
verður til vara. Aðalsvæðin verða Selstaðavík, Skálanesbót og 
Sörlastaðavík. Svæðið við Háubakka verður varasvæði. 


Í 3. gr. laga um menningarminjar (Nr. 80/2012) segir að til fornleifa 
teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jökli, sjó eða vatni, sem 
menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri. Þar á 
meðal skipsflök og hlutar þeirra. Í 21. gr. sömu laga kemur fram að 
fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili 
né nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja 
úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. 


Fjallað er um menningarminjar í köflum 2.5.4 og 6.8 í frummatsskýrslu. 
Eins og þar kemur fram eru ekki þekktar fornleifar staðsettar á 
fyrirhuguð eldissvæði. Ekki var þó gerð sérstök athugun því hvort 
fornleifar er að finna á hafsbotninum innan eldissvæðisins sem hér eru 
til umfjöllunar. Skipsflakið af El Grillo er á hafsbotni fyrir utan höfnina í 
Seyðisfirði. Það er yngra en 100 ára og fellur því ekki undir 
verndarákvæði laga um menningarminjar. 


Minjastofnun veitti umsögn um tillögu að matsáætlun vegna framleiðslu 
á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfirði með bréfi til Skipulagsstofnunar 
dags 30.09.2016. Þar kom fram að stofnunin gerði ekki kröfu um að 


Vakin er athygli á því að skv. 51 gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 eru ákvarðanir Minjastofnunar Íslands skv. 
20., 23., 24., 28., 42. og 43 gr. sömu laga endanlegar á stjórnsýslustigi og ekki kæranlegar til æðra stjórnvalds. 
Jafnframt er vakin athygli á því að skv. 21. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 getur aðili máls óskað eftir skriflegum 
rökstuðningi stjórnvalds fyrir ákvörðun hafi slíkur rökstuðningur ekki fylgt ákvörðuninni þegar hún var tilkynnt. Beiðni 
um rökstuðning fyrir ákvörðun skal bera fram innan 14 daga frá því að aðila var tilkynnt ákvörðunin og skal stjórnvald 
svara henni innan 14 daga frá því hún barst. 


fornleifar væru skráða á sjávarbotni vegna mats á umhverfisáhrifum 
fyrirhugaðs fiskeldis. 


Fiskeldi getur einkum haft áhrif á fornleifar á hafsbotni með tvennum 
hætti. Annars vegar geta fornleifar raskast vegna festinga kvía við botn 
og hins vegar kunna fornleifar að hyljast vegna úrgangs sem fellur til 
botns undir kvíum. Í frummatsskýrslu segir að áður en kvíarnar verða 
festar niður verður botninn skoðaður af kafara. Ef fornleifar komi í ljós 
við þá athugun verði framkvæmdin stöðvuð og Minjastofnun Íslands 
gert viðvart, sbr. 2. mgr. 24. gr. laga um menningarminjar (Nr. 
80/2012). Endanleg staðsetning eldiskvía verður miðuð við minjar og 
helgunarsvæði þeirra komi minjar í ljós á svæðinu. 


Áhrif fiskeldis í sjó hefur verið til umræðu innan Minjastofnunar Íslands. 
Niðurstaðan umræðunnar er að telja verði eðlilegt að við undirbúning 
slíkar framkvæmda verði farið yfir heimildir sem geta gefið vísbendingar 
um hugsanlegar minjar undir vatni eða sjó og eftir atvikum framkvæm 
athugun á botni. Þetta getur í flestum tilfellum farið auðveldlega saman 
við nauðsynlegan undirbúning fyrirhugaðra framkvæmda þannig að 
fornleifafræðingur fái gögn til skoðunar eða verði hafður með þegar 
skönnun, köfun eða aðrar athuganir á botni eru gerðar. 


Eins og áður segir voru ekki gerðar kröfur um sérstakar athuganir á 
botninum undir fyrirhuguðum eldiskerjum í Seyðisfirði í umsögn 
Minjastofnunar um tillögu að matsáætlun. Engu að síður fer stofnunin 
fram á að henni verði kynnt gögn sem kunna að liggja fyrir vegna 
skönnunar á botninum eða vegna köfunar sem fram hefur farið á 
svæðinu. Þá óskar Minjastofnun eftir að teknar verði myndir af þeim 
stöðum á botninum þar sem fyrirhugað er að koma fyrir botnfestingum 
og að stofnuninni verði gefin kostur á að koma með athugasemdir við 
staðsetninguna ef einhverjar eru áður en gengið verður frá festingunum. 


Í frummatsskýrslu kemur fram að vitað sé um fornleifa á landi í 
Seyðisfirði. Engin starfsemi tengd fiskeldinu sé þó fyrirhuguð á landi í 
nágrenni við eldissvæðin. Fiskvinnsla fer sem stendur fram hjá 
Búlandstindi ehf. á Djúpavogi. 


Í Seyðisfirði eru merkir minjastaðir sem tengjast sjósókn. Í árbók 
Ferðafélags Íslands frá árinu 2005 skrifar Hjörleifur Guttormsson um 
Seyðisfjörð. Meðal staða sem þar er fjallað um er kaupsstaður á 
Hánefsstaðaeyri og þorp á Eyrum. Dines Jespersen 
Vopnarfjarðarkaupmaður flutti verslunarhús frá Vopnafirði og setti það 
niður á Hánefsstaðaeyri þar sem hann hóf fiskverkun og verslun sumarið 
1792. Um 1880 tók að myndast smáþorp á Eyrum í landi þriggja jarða, 
Þórarinsstaða, Hánefsstaða og Sörlastaða. Blómaskeið Eyra var frá 1890 
til 1945. Þegar flest var bjuggu þar 17 fjölskyldur í 15 íbúðarhúsum. 
Íbúarnir höfðu lífsviðurværi af sjósókn. 


Minjastofnun Íslands gerir ekki frekari athugasemdir við mat á 
umhverfisáhrifum 10.000 tonna laxeldis Fiskeldis Austfjarða hf. í 
Seyðisfirði í Múlaþingi. Bent skal á 2. mgr. 24. gr. laga um 
menningarminjar (Nr. 80/2012) sem hljóðar svo: Ef fornminjar sem 
áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því 
stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta 
framkvæma vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um eðli 
og umfang fundarins. Stofnuninni er skylt að ákveða svo fljótt sem 
auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. 
Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi 
Minjastofnunar Íslands. 


Virðingarfyllst, 
f.h. Minjastofnunar Íslands 


FÁ 
Kristinn Magnússon 


verkefnastjóri 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 15. janúar 2021 10:54 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ththordarson@gmail.com; Kjartan Davíð Sigurdsson 
Subject: FW: Laxeldi í Seyðisfirði. 

Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi erindi frá Minjastofnun, varðandi fyrirhugað eldi í Seyðisfirði. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Kristinn Magnusson <kristinn@minjastofnun.is> 

Sent: 15 January 2021 10:47 

To: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is>; Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Subject: Laxeldi í Seyðisfirði. 


Góðan dag 


Minjastofnun Íslands veitti umsögn um mat á umhverfisáhrifum laxeldis í Seyðisfirði með bréfi til Skipulagsstofnunar 
dags. 17. des. s.l. 


Í umsögninni kom m.a. fram ad Minjastofnun færi fram á að stofnuninni verði kynnt gögn sem kunna að liggja fyrir 
vegna skönnunar á botni fjarðarins eða vegna köfunar sem fram hefur farið á svæðinu. Þá óskaði Minjastofnun eftir 
að teknar verði myndir af þeim stöðum á botninum þar sem fyrirhugað er að koma fyrir botnfestingum og að 
stofnuninni verði gefin kostur á að koma með athugasemdir við staðsetninguna ef einhverjar eru áður en gengið 
verður frá festingunum. 


Minjastofnun hafa nú borist upplýsingar um að björgunarsveitin á staðnum búi yfir myndböndum sem tekin eru 
neðansjávar í Seyðisfirði. Á þeim megi m.a. sjá skútu við Dvergastein og þúst sem gætu verið leifar skútu hjá 
Hánefsstöðum. Þá eru sögusagnir um skútu á hafsbotninum hjá Skálanesi. 


Athygli Minjastofnunar hefur verið vakin á því að hvalveiðimenn höfðu bækistöðvar á Vestdasleyri í kringum 

1870. Þetta kom ekki fram í umsögn stofnunarinnar. Það hefur sýnt sig annarsstaðar á landinu þar sem hafsbotninn 
hefur verið kannaðu utan við gamlar bækistöðvar hvalveiðimanna að þar eru töluverðar minjar tengdar þessari 
starfsemi á hafsbotninum. 


Minjastofnun telur að safna þurfi saman gögnum úr athugunum sem gerðar hafa verið á botninum þar sem fiskeldið 
er fyrirhugað og gætu gefið upplýsingar um fornleifar þar. Kynna þarf stofnuninni þessi gögn svo að hún geti ákveðið 
til hvaða mótvægisaðgerða skuli gripið ef nauðsyn krefur. 


em 
T = Med kvedju / Kind regards / Venlig hilsen 


(J 
= mu z Kristinn Magnússon 
= om verkefnastjóri 
= 5 


Minjastofnun Íslands / The Cultural Heritage Agency of Iceland / Islands kulturarvsstyrelse 
Suðurgata 39 | 101 Reykjavík | Sími/Tel. 5701305 | Fax: 5701301 
kristinn minjastofnun.is / www.minjastofnun.is 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 21. desember 2020 15:55 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: Kjartan Davíð Sigurðsson; ththordarson@gmail.com Þórður Þórðarson 

Subject: FW: Re: 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða - 
beiðni um umsögn 

Sæll Sigmar, 


Meðfylgjandi er umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands, sjá samskipti. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Island — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Trausti Baldursson - NI <Trausti.Baldursson@ni.is> 

Sent: 21 December 2020 14:03 

To: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is> 

Cc: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Subject: Re: 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða - beiðni um umsögn 


Tilvísun í málsnr. 202011-0032 (TB) 


Vísað er til bréfs/tölvupósts frá Skipulagsstofnun, dags. 16. nóvember sl., þar sem óskað er eftir umsögn 
Náttúrufræðistofnunar Íslands um frummatsskýrslu fyrir 10.000 tonna framleiðslu Fiskeldis Austfjarða á laxi 
í Seyðisfirði, Sveitarfélaginu Múlaþingi. Beðist er velvirðingar á því hvað það hefur dregist lengi að svara 
erindinu. 


Stærstu áhættuþættir við laxeldi í sjó eru að mati Náttúrufræðistofnunar útbreiðsla sjúkdóma, mengun og 
erfðablöndun við villta laxastofna. Gerð er grein fyrir öllum þessum þáttum í frummatsskýrslunni. 


Náttúrufræðistofnun vill benda á nokkur atriði sem varða málið og hlutverk stofnunarinnar: 


Í samantekt á bls. iv í frummatsskýrslunni segir: „Niðurstaðan er að áhrif á framkvæmdatíma eru 
talin verða tímabundin og óveruleg á flesta umhverfisþætti en talsvert jákvæð á flesta þætti 
samfélags. Rekstur fiskeldisins er hugsaður til ótilgreindrar framtíðar og áhrif vara á meðan á 
honum stendur. Öll áhrif eru metin afturkræf.“ A bls. ii. segir: „ Í heildina verða áhrif á landslag og 
ásýnd talsvert neikvæð eftir því hvar maður er staðsettur og úr hvað átt er horft en verða að fullu 
afturkræf. Og Áhrif á landslag og ásýnd verða bæði óveruleg og talsvert neikvæð en afturkræf.“ Og 
á bls. iv segir. ,, Áhrif á botndyralif verða talsvert neikvæð. Þau verða þó staðbundin og afturkræf.“ 


Náttúrufræðistofnun telur ástæðu til að benda á framangreint vegna túlkunar framkvæmdaraðila á 
því hvað sé afturkræft og hvað ekki. Í framangreindum texta kemur fram að rekstur fiskeldisins sé 
hugsaður til ótilgreindrar framtíðar. Með það í huga verður að líta svo á að hér sem um að ræða 
rekstur fiskeldis í t.d. fleiri en eina kynslóð manna. Engu að síður eru öll áhrif metin afturkræf. Varla 
finnst þeim sem ekki líkar við sjókvíar sem hluta af t.d. landslagi/útsýni sínu það vera afturkreeft ef 
þær eru til staða í heila mannsæfi eða meira. Einnig er það varla afturkræft ef mengun undir kvíum 
er stöðug eða síendurtekin í t.d. 100 til 200 ár. Með þessari túlkun er líklega hægt að fjalla um allt 


1 


sem afturkræft svo framarlega sem t.d. ákveðnum tegundum hefur ekki verið útrýmt. Setja þarf 
viðmið um hvað megi flokka sem afturkræft og á hvaða forsendum. 


Í lýsingu á Seyðisfirði segir: „Seyðisfjörður er mest um 17,5 km langur og er breidd fjarðarins mest 
um 1,7 km. Flatarmál fjarðarins er áætlað 34 km2 . Í miðju fjarðarins er dýpið um 50-89 m, allt inn 
undir fjarðarbotn. Meðaldýpi fjarðarins er um 55 m og mesta dýpi um 89 m. Breidd fjarðarminnis 
móti úthafinu er um 2,3 km og utan fjarðarminnis er 100 m dýpi. Engir neðansjávarhryggir þvera 
fjörðinn. Fjörðurinn telst þannig mjög opinn fjörður með mikil sjóskipti. Heildarrúmmál sjávar í 
Seyðisfirði er áætlað um 1,88 km3 .“ Hér er því um að ræða þröngan fjörð og í kafla um strauma og 
dýpt í firðinum kemur fram að straumhraði er frekar lítill og dýpi á eldissvæðum allt niður í 20 metra. 
Náttúrufræðistofnun telur að skoða þurfi sérstaklega hvort heimila eigi fiskeldi innarlega í friðinum 
bæði vegna mengunarhættu og vegna ásýndar. Sjá einnig næstu málsgrein. 


Á bls. 34. segir: „Brimberg ehf. er með gilt starfsleyfi til kræklingaeldis á tveimur stöðum í firðinum. 
Samkvæmt 18. gr. reglugerða nr. 540/2020 um fiskeldi skal lágmarsfjarlægð á milli aðila í 
sjókvíaeldi vera 5 km. Þessi fjarlægðarmörk eiga ekki við hér þar sem eldi Brimbergs ehf. er 
kræklingaeldi og lýtur þar af leiðandi öðrum lögmálum en ef um væri að ræða eldi á laxfiski. , Á bls. 
80 „Helsta hættan af smiti á milli eldissvæða stafar af beinni straumstefnu á milli eldissvæða. Ekki 
er talin hætta á að smit berist frá sjókvíaeldi Fiskeldis Austfjarða að kræklingaeldi Brimbergs vegna 
hugsanlegra sjúkdóma í laxinum, enda óskyldar tegundir.“ Á bls. 59 segir: „Þá er bent á að 
æskilegra er að meiri eldismassi sé frekar utar í firðinum en innar. Þá telur Hafrannsóknastofnun að 
ástæða sé til að halda þau lágmarks fjarlægðarmörk milli eldissvæða sem reglugerð nr. 1170/2015 
setur.“ Náttúrufræðistofnun telur að skoða þurfi sérstaklega nálægð við kræklingaeldið ekki bara 
vegna hugsanlegra sjúkdóma heldur ýmissa efna sem geta borist á milli því hér er um 
matvælaframleiðslu að ræða og þekkt að efni safnast fyrir í dýrum eins og kræklingum sem sía 
fæðu úr nágrenni sínu. 


Á bls.36. í kafla 4.4 Umfjöllun um óraunhæfa kosti segir: „Tveir kostir, sem mikið hafa verið í 
umræðunni undanfarin misseri, lokaðar kvíar í sjó og eldi á landi, eru taldir óraunhætfir miðað við 
þau markmið og forsendur sem þessi framkvæmd byggir á (viðauki 13).“ Í heild telur 
Náttúrufræðistofnun umfjöllun framkvæmdaraðila um valkosti einhliða þar sem hún tekur mið af 
forsendum framkvæmdaraðila sem í raun er ekki réttlætanleg. Rétt er að benda á að við val á 
svæðum fyrir sjókvíaeldi er tæplega byrjað á því að bera það saman við landeldi á sama stað enda 
forsendur fyrir vali ekki þær sömu. Það er því vissulega óraunhæft af framkvæmdaraðila að bera 
þetta saman með þessum hætti. Sjá t.d. bls. 37 þar sem segir: ,, Að finna slíkri stöð stað t.d. í og við 
Seyðisfjörð er erfitt s.s. vegna þess að erfitt er að finna hentugt land og skipulagsferlið er langt. Sá 
tími sem færi í það er a.m.k. tvöfalt lengri en það myndi taka að koma upp sjókvíaeldi fyrir 10.000 
tonna framleiðslu í Seyðisfirði. Staðfræði í og við nágrennið býður ekki upp á að byggja stóra stöð á 
þessu svæði auk þess sem ýmis konar nábýlisréttur og takmarkanir á landnotkun gera það erfitt að 
finna stórri landeldisstöð land í og við Seyðisfjörð.“ 


Þó það sé ekki hlutverk Náttúrufræðistofnunar að fjalla um kostnað ef það er ekki beinu samhengi 
við umhverfisáhrif þá er rétt að benda á að bæta þarf umfjöllun um kostnað vegna landeldis og 
sjókvíaeldis en á bls 37. segir: ,, Heildarkostnadur í kringum sjókvíaeldisstöð í Seyðisfirði yrði ríflega 
2,3 milljarðar króna, en fyrir 10.000 tonna landeldisstöð yrði kostnaðurinn á milli 25-28 milljarða 
króna.“ Ekki eru ítarlegar útskýringar á þessum mun í frummatsskýrslunni. Það er t.d. samanburður 
á stofnkostnaði og rekstrarkostnaði fyrir báðar leiðirnar eða samanburður á kostnaði vegna 
umhverfisáhrifa, þar undir metin kostnaður af neikvæðum umhverfisáhrifum sem verða í sjókvíaeldi 
samanborið við landeldi o.s.frv. 


Náttúrufræðistofnun fagnar því að gert er ráð fyrir því að nota einnig ófrjóan lax í eldinu og þá 
væntanlega stefnt að því að auka þann hluta í framtíðinni. Að mati Náttúrufræðistofnunar á 
eingöng að nota ófrjóan lax í sjókvíaeldi við Íslandsstrendur ekki síst þegar um er að ræða 
framandi kynbætta laxategund sem getur haft áhrif á villta laxastofna. Í þessu samhengi skiptir 
það engu máli að mati stofnunarinnar hvort það sé mikið eða lítið af laxi í ám á Austfjörðum. 
Útbreiðsla laxastofna er hluti af náttúrulegu ferli sem tekur sífelldum breytingum vegna 
umhverfisaðstæðna hverju sinni og því ekki hægt að réttlæta framandi tegundir með þeim hætti 
sem reynt er að gera í frummatsskýrslunni. Út frá náttúruverndarsjónarmiðum snýst málið um það 
hvort það eigi yfirleitt að heimila starfsemi/laxeldi sem getur breytt villtum dýrum í íslenskri náttúru 


2 


varanlega þ.m.t. langt út fyrir viðkomandi starfssvæði. Sömu starfsemi er hægt að hafa á landi 
(eða nota ófrjóan lax) þar sem líkur á neikvæðum áhrifum vegna sjúkdóma eða erfðablöndunar 
eru margfalt minni eða nánast engar ef rétt er að málum staðið. Náttúrufræðistofnun getur tekið 
undir þær mótvægisaðgerðir sem lagðar eru til í frummatsskyrslunni og þá sérstaklega notkun a 
ófrjóum laxi. 


Niðurstaða 

Að mati Náttúrufræðistofnunar, og eins og áður hefur komið frá hjá stofnuninni, er laxeldi í sjó með 
framandi tegundum, frjóum laxfiskastofni af norskum uppruna, ekki í samræmi við 1. gr., 2. gr. né 9. gr. 
laga um náttúruvernd né alþjóða samningu um vernd líffræðilegrar fjölbreytni né heldur leið til að uppfylla 
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Neikvæðar afleiðingar af laxeldi í sjó eru þekktar og 
mótvægisaðgerðir virðast ekki hafa komið í veg fyrir þær. Vissulega getur staðsetning á sjókvíaeldi og 
góður rekstur/mótvægisaðgerðir dregið úr neikvæðum áhrifum. Fræðilegt áhættumat breytir engu um að 
verið er að taka áhættu með villta laxastofna. Miðað við það ástand sem er í heiminum hvað varðar 
líffræðilega fjölbreytni, og snýr m.a. að útrýmingu tegunda og tap á mismunandi stofnum af tegundum, 
ætti eingöngu að nota ófrjóan lax i sjókvíaeldi. 


Náttúrufræðistofnun telur með hliðsjón af hlutverki stofnunarinnar að framangreind frummatsskýrsla um 
sjókvíaeldi í Seyðisfirði veiti fullnægjandi upplýsingar um fyrirhugaða framkvæmd og umhverfi og líkleg 
umhverfisáhrif hennar og mótvægisaðgerðir, að öðru leiti en því sem kemur fram hér að framan, svo 
byggja megi álit á henni. Náttúrufræðistofnun leggur annað mat á hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar en 
framkvæmdaraðili sérstaklega hvað varðar notkun kynbættum norskum laxi og telur einnig að skoða 
verði betur staðsetningu á fiskeldi innarlega í Seyðisfirði. Verði framkvæmdin heimiluð verður að tryggja, 
með vöktun, að hægt sé að fylgjast með og rekja til upprunans þau áhrif sem villtir laxastofnar geta orðið 
fyrir. Einnig þarf að mati Náttúrufræðistofnunar, og eftir því sem sjókvíaeldi eykst og það fyrirhugað til 
lengri tíma, að leggja mat á samlegðaráhrif mengunar frá sjókvíaeldi á sjávarlífríki við stendur landsins, 
sérstaklega í þeim svæðum þar sem eldi er í mörgum fjörðum. Það þarf því sem fyrst að gera 
vöktunaráætlanir til að meta áhrif mengunar á lífríki stórra svæða svo hægt sé að sjá hvort og þá hvaða 
breytingar eiga sér stað og jafnframt hægt að bera niðurstöður úr vöktuninni saman við „upprunalegt“ 
ástand viðkomandi svæða. 


Virðingarfyllst, 


Trausti Baldursson 
Náttúrufræðistofnun Íslands 
Icelandic Institute of Natural History 
Urridaholtsstreeti 6-8 

210 Garðabær 

Simi/Tele: 590 0500 


Email: trausti@ni.is 
att Dig 
2 > 


From: "Jón Smári Jonsson" <jonsmari@skipulag.is> 

To: "mulathing@mulathing.is" <mulathing@mulathing.is>; "hafogvatn@hafogvatn.is" <hafogvatn@hafogvatn.is>; 
"Heilbrigðiseftirlit Austurlands" <haust@haust.is>; "Ihg@lhg.is" <Ihg@lhg.is>; "postur@minjastofnun.is" 
<postur@minjastofnun.is>; "Móttaka - NI" <Mottaka@ni.is>; "samgongustofaðsamgongustofa.is" 
<samgongustofa@samgongustofa.is>; "Umhverfisstofnun" <ust@ust.is>; "Vegagerðin - VG" 
<Vegagerdin@vegagerdin.is>; "Kristinn Magnússon" <kristinn@minjastofnun.is>; "Trausti Baldursson - NI" 
<Trausti.Baldursson@ni.is>; "Sverrir Aðalsteinn Jonsson" <sverrir.jonsson@umhverfisstofnun.is> 

CC: 

Subject: 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða - beiðni um umsögn 

Date: 13.11.2020 13:43:22 


Fiskeldi Austfjarða hf. hafa tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu 10.000 tonna framleiðslu á laxi 
í Seyðisfirði, Sveitarfélaginu Múlaþingi. 


Meðfylgjandi er frummatsskýrsla um mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar, en viðaukar verða sendir 
sér vegna umfangs. Þess ber einnig að geta að vegna umfangs eru viðaukar einungis sendir út með rafrænum hætti 
auk þess að vera aðgengilegir á vefsvæði Skipulagsstofnunar undir kynningu framkvæmdarinnar. 


Samkvæmt 10. gr. laga nr. 106/2000 óskar Skipulagsstofnun eftir umsögn um mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar. Umsagnaraðilar skulu gefa álit sitt í samræmi við 24. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat á 
umhverfisáhrifum. 


Í umsögn skal umsagnaraðili á grundvelli starfssviðs hans gera grein fyrir hvort hann telji að á fullnægjandi hátt sé 
gerð grein fyrir fyrirhugaðri framkvæmd og umhverfi, umhverfisáhrifum og mati framkvæmdaraðila á þeim, þörf á 
að kanna tiltekin atriði frekar, mótvægisaðgerðum og vöktun. Einnig óskar Skipulagsstofnun eftir því að í umsögn 
komi fram, eftir því sem við á, hvaða leyfi framkvæmdin er háð og varðar starfssvið umsagnaraðila. Umsögn óskast 
send Skipulagsstofnun fyrir 10. desember 2020 einnig á tölvupóstföngin jonsmari@skipulag.is og 


skipulag skipulag.is 


Umsagnarbeiðni ásamt frummatsskýrslu hefur verið póstlögð. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

jonsmari@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www.facebook.com/skipulagsstofnun 


Tilvisun 2020010032/DGP Reyðarfjörður 11 desember 2020 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni /b 

105 Reykjavík 

Bt: Jón Smári Jónsson 


Efni: 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði, Sveitafélaginu 
Múlaþingi, beiðni um umsögn 


Vísað er til bréfs frá Skipulagsstofnun dagsettu 16. nóvember 2020, þar sem 
óskað er eftir umsögn um frummatsskýrslu vegna áforma um 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, Sveitafélaginu Mulabingi. 


Allar sjóeldiskvíar fyrir eldið liggja innan hafnamarka Seyðisfjarðarhafnar og 
Vegagerðin vísar því til ábyrgðar hafnaryfirvalda um að nauðsynlegar 
leiðbeiningar til öryggis á siglingaleiðum innan hafnamarka verði ekki skertar 
og séu rétt merktar og fullnægjandi fyrir siglingar á hafnarsvæðinu. 


Áhættumat vegna siglinga og samantekt á stærð skipa virðist ekki hafa farið 
fram, né hefur verið greint hverskonar skipaumferð fari um hafnarsvæðið. 
Slíkt mat liggur til grundvallar um merkingar á hafnarsvæðum m.t.t. siglinga. 
Vegagerðin getur krafið hafnarstjórn um að láta, á eigin kostnað, gera þá vita 
og önnur leiðarmerki sem Vegagerðin telur nauðsynleg til öryggis siglinga um 
viðkomandi hafnarsvaedi. 


Því óskar Vegagerðin eftir samráði við rekstraraðila hafnarsvæðis áður en 


rekstrarleyfi er veitt tilað gera betur grein fyrir merkingum á siglingaleiðum 
m.t.t. stærðar skipa sem nota fjörðinn og siglingaþéttleika. 


Virðingarfyllst 


f.h. Vegagerðarinnar / A ral A r E R 
Dadi Gils Þorsteinsson Ti 


Deildarstjóri tæknideildar austursvæði 


Greipur Gísli Sigurðsson 


Verkefnastjóri Þjónustusviði 


Síða 1/1 


Vegagerðin 
Borgartún 5-7 
105 Reykjavík 
+354 522 1000 
vegagerdin.is 


vegagerdin 
@vegagerdin.is 


et 


Skipulagsstofnun 


Laugavegi 166 
150 Reykjavík 


Efni: Skipulagsmál - 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða - 


Reykjavík, 24. nóvember 2020 
Tilv.:2011504 / HZ 


beiðni um umsögn 


Með bréfi dagsettu þann 16. nóvember s.l. óskaði Skipulagsstofnun umsagnar Samgöngustofu um 


frummatsskýrslu framangreindrar framkvæmdar. 


Samgöngustofa vill taka eftirfarandi fram varðandi fyrirhugaða framkvæmd: 


Í 10. gr. laga um vitamál er fjallað um farartálma. Á grundvelli 6. mgr. 10. gr. skal leit 
umsagnar Samgöngustofu um legu og merkingu hvers kyns fljótandi mannvirkja á sjó, 
svo sem fiskeldiskvía, mælitækja í sjó og veðurdufla. 

Mikilvægt er að þess sé gætt að staðsetning eldissvæða valdi ekki truflunum á 
siglingum og vill Samgöngustofa árétta að þess sé gætt að staðsetning eldissvæðanna 
feli ekki í sér farartálma, sbr. 10. gr. laga um vitamál. Telur Samgöngustofa brýnt að 
ávallt sé leitað álits heimamanna og annarra, sem reglulega sigla um firðina, 
Landhelgisgæslunnar, Samtaka skipstjórnarmanna og jafnvel fleiri aðila, áður en 
staðsetning eldiskvía er heimiluð. Öryggi siglinga um firðina er mikilvægt þar sem 
árekstur skips við sjókví getur haft alvarlegar afleiðingar. Skipsstrand, með tilheyrandi 
hættu á mengun, eyðileggingu á kvíum, með miklum sleppingum á fiski o.fl. 

Þess sé gætt að merkingar séu fullnægjandi, sbr. t.d. 13. gr. rgl. nr. 401/2012 um 
fiskeldi. 

Framkvæmdaaðili tilkynni Sjómælingum Íslands um staðsetningu þegar framkvæmdir 
hefjast. 

Við allar framkvæmdir sé þess ennfremur gætt að ekkert sé byggt sem skyggt geti á 
leidarmerki frá sjó og að þess sé gætt að ekki séu sett upp ljós eða önnur merki sem 
villt geta um fyrir sjófarendum. 

Verið er að vinna að gerð strandsvæðaskipulags á Austfjörðum og er mikilvægt að höfð 
sé hliðsjón af þeirri vinnu við allar leyfisveitingar o.þ.h. á svæðinu. 


Framkvæmdin þarfnast ekki leyfis frá Samgöngustofu. 


Virðingarfyllst 


Halldór Ó. Zoéga 


Samgöngustofa 


Icelandic Transport Authority Ármúli 2-108 Reykjavik - Iceland - Tel.: +354 480 6000 - icetra@icetra.is - www.icetra.is 


Ármúli 2 - 108 Reykjavik - Simi: 480 6000 - Kennitala: 540513 1040 - samgongustofa@samgongustofa.is - www.samgongustofa.is 


Skipulagsstofnun 


Jón Smári Jonsson HAFRANNSOKNASTOFNU 
Borgartún 7b Rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 
105 Reykjavík 


Reykjavík, 25.01.2021 
Tilvísun: 20180931/5.3 
MERI: 2020-11-0321 


Efni: 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða 


Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar dags. 13. nóvember 2020, þar sem óskað er eftir umsögn 
Hafrannsóknastofnunar um frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði á 
vegum Fiskeldis Austfjarða. 


Hafrannsóknastofnun hefur farið yfir erindið og gerir nokkrar athugasemdir. 


Eins og fram kemur í frummatsskýrslunni hefur burðarþol Seyðisfjarðar verið metið 10.000 tonn. 
Endurskoðað Áhættumat erfðablöndunar gerir ráð fyrir 6.500 tonna framleiðslu af frjóum eldislaxi 
í Seyðisfirði. Fiskeldi Austfjarða sækir um að ala 10.000 tonn af laxi í Seyðisfirði og þar af eru 
3.500 tonn ófrjór eldislax. Jafnframt er tekið fram í frummatsskýrslunni að Fiskeldi Austfjarða 
áskilji sér rétt til þess að framleiða meira magn af frjóum eldislax komi til breytinga á Áhættumati 
erfðablöndunar. 


Hafrannsóknastofnun hefur nýlega fengið svipað erindi frá Skipulagsstofnun um framleiðslu á 
ófrjóum eldislax í Stöðvarfirði. Líkt og í þessu erindi þá áskilur Fiskeldi Austfjarða sér rétt til þess 
að breyta úr ófrjóum laxi í frjóan lax komi til þess að Áhættumat erfðablöndunar breytist. Hafa 
þarf í huga að endurskoðað áhættumat getur jafnframt haft í för með sér að draga þurfi úr 
framleiðslu frjós eldislax. Frummatsskyrslan sem er hér til umsagnar fjallar um framleiðslu á 
10.000 tonn af frjóum eldislaxi af norskum uppruna þrátt fyrir að sótt sé um 6.500 tonn af frjóum 
eldislaxi og 3.500 tonn af ófrjóum eldislaxi sem í raun eru framkvæmdir sem ekki hafa að öllu 
leyti sömu umhverfisáhrif. 

Mikilvægt er að mati Hafrannsóknastofnunar að það sé skýrt að hálfu stjórnsýslustofnana hvort 
framkvæmdaraðili geti áskilið sér rétt á breytingum eins og hér er gert. Sé það staðfest að hálfu 
stjórnsýslunnar að það sé í höndum framkvæmdaraðila að geta breytt framkvæmd óháð 
upphaflegri umsókn hans hefur það áhrif á og auðveldar gerð umsagnar fyrir ráðgjafastofnanir eins 
og Hafrannsóknastofnun. 


Helstu þættir sem geta orðið fyrir neikvæðum umhverfisáhrifum og aðrir þættir sem tengjast 
starfssviði og ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar m.t.t. eldis á frjóum eldislaxi í sjókvíum eru 
eftirfarandi: 


e Lífrænt álag á botn og í vatnsbol vegna eldis 

e Áhætta af erfðablöndun eldislaxa við villta laxastofna 
e Straumvotn og lífríki þeirra 

e Svedaskipting eldissveda innan fjarða 

e Laxa- og fiskilús 


Lífrænt álag á botn og í vatnsbol vegna eldis 


Fram kemur í frummatsskýrslunni að áhrifin af lífrænu efni sem fellur til botns muni hafa talsvert 
neikvæð áhrif undir kvíunum en að þau verði óveruleg í nágrenni kvíanna. Hafrannsóknastofnun 
er sammála framkvæmdaraðila um talsvert neikvæð áhrif undir kvíum en getur ekki tekið undir að 
áhrifin verði óveruleg í nágrenni kvíanna. Miðað við þá rannsókn sem framkvæmdaraðili vísar í 
og var unnin í Berufirði bendir myndræn framsetning 4 magni lífræns kolefnis (Corg) 350 m frá 
kvíum (í straumstefnu) til þess að um 28% heildar lífræns kolefnis komi frá fiskeldi (f6durleifar 
og útskilnaður). Þetta er þvert á túlkun skýrslunnar af hendi höfunda hennar og framkvæmdaraðila 
en í frummatsskýrslunni á síðu 64 stendur: „lítilla áhrifa af uppsöfnun lífrænna efna gætir í 100 m 
fjarlægð frá kvíastæði og alls engra áhrifa gætir þegar komið er í 350 m fjarlægð“. 
Hafrannsóknastofnun telur að réttara væri að segja að um óvissu sé að ræða um áhrif fjarri 
kvíastæðum. Ýmsir óvissuþættir geta haft áhrif eins og t.d. svæðisbundinn munur milli 
mismunandi fjarða. Vöktun eldisfyrirtækja skv. stöðlum ásamt vöktun á fjarsvæðum fiskeldis geta 
varpað ljósi á þetta atriði. 


Burðarþol Seyðisfjarðar er 10.000 tonn af eldislaxi og eru því ekki gerðar athugasemdir við lífrænt 
álag á vatnsbol fjarðarins. Hinsvegar gætu orðið breytingar á mati á burðarþoli með reynslu af eldi 
í einstaka fjörðum. 


Áhætta af erfðablöndun eldislaxa við villta laxastofna 


Í umsagnabeiðninni er óskað eftir að ala 6.500 tonn af frjóum eldislaxi. Frummatsskyrslan fjallar 
hinsvegar um 10.000 tonna eldi á frjóum eldislaxi. Hafrannsóknastofnun gerir ekki athugasemd 
við magn frjórra laxa sem ala skv. umsagnabeiðni enda er það í samræmi við viðmið núverandi 
Áhættumats erfðablöndunnar eða 6.500 tonn. 


Að gefnu tilefni vegna efnis frummatsskýrslu telur Hafrannsóknastofnun að fjalla þurfi um 
Breiðdalsá í þessari umsögn. Rétt er að tiltekið sé í Áhættumati erfðablöndunar (2017) að í 
Breiðdalsá hafi verið stundaðar seiðasleppingar. Hinsvegar skal þess getið hér að í ánni er til staðar 
náttúrulegur laxastofn þvert á það sem höfundar frummatsskýrslunnar reyna að sýna fram á að 
finnist ekki í ánni. 


Tekið er undir að ekki fari miklum sögum af laxveiði né skráningum þar á fyrr en formlegt 
veiðifélag var stofnað um Breiðdalsá á sjöunda áratug síðustu aldar. Áður var þó stunduð veiði í 
ánni án þess að hún væri þar skráð sérstaklega. 

Fiskrækt hefur verið stunduð í Breiðdalsá til að auka þar veiði. Fiskvegur var gerður í fossinn 
Beljanda og einnig hefur seiðum verið sleppt. Í seinni tíð hefur ræktunin farið fram með þeim hætti 
að lax sem veiddur er í ánni er nýttur til undaneldis (klak) og seiðum undan honum sleppt í ána. 
Nýleg rannsókn á hreistri af veiddum laxi í Breiðdalsá sýndi að 60 % af þeim hafði klakist og alist 
upp í ánni. Nú liggja fyrir nýjar niðurstöður úr rannsóknum á erfðafræði laxins í Breiðdalsá. Þar er 
staðfest að í Breiðdalsá er sérstakur laxastofn sem er skyldur öðrum laxi á Austfjörðum. Stofninn 
er sérstaklega mikilvægur þar sem hann er stærsti laxastofninn á svæðinu (Leó Alexander 
Guðmundsson o.fl. 2018). Styrkir það enn frekar að vernda þurfi þennan náttúrulega laxastofn líkt 
og aðra náttúrulega laxastofna landsins. Því hefur Hafrannsóknastofnun í samráði við Veiðifélag 
Breiðdalsár hafið smíði vöktunarbúnaðar þar sem settur verður upp myndavélabúnaðurinn Árvaki 
í þeim tilgangi að vakta göngur laxa í rauntíma og jafnvel greina mögulega strokufiska. Áætlað er 
að búnaðurinn verði kominn í rekstur vorið 2021 eða 2022. 


Í frummatsskýrslu á bls. 95 er sett fram og fullyrt að mikil gagnrýni hafi komið fram á Áhættumat 
erfðablöndunar en sú gagnrýni hefur ekki síst komið frá hagsmunaaðilum í fiskeldi. Rétt er að 
benda á að óháð nefnd sérfræðinga sem yfirfór Áhættumat erfðablöndunar, benti á að gæta þyrfti 
að áhrifum eldislaxa á smáa stofna. Nánar tiltekið kom eftirfarandi athugasemd fram í áliti 
nefndarinnar: “Einnig er mögulegt að höfundar ættu að íhuga að nota lægri viðmiðunarmörk fyrir 
minni stofna en stærri stofna. Ástæða þess, eins og segir annars staðar í skýrslu okkar, er að 
fyrirliggjandi vísindaleg gögn benda til þess að litlir og dreifðir stofnar séu hlutfallslega 
viðkvæmari fyrir innblöndun en stærri og þéttari stofnar” 
(https://www.althingi.is/altext/pdt/150/s/2029.pdf). Nefndin bendir 4 að þar sem hér sé alinn 
eldislax af erlendum uppruna geti stafað meiri ógn af honum við innlenda laxastofna en væri um 
innlendan eldisstofn að ræða. Því bendir nefndin á að vikmörk líkansins fyrir innblöndun ættu að 
vera strangari. Hafrannsóknastofnun tekur undir þetta með nefndinni en telur að með beitingu 
varúðarreglu við ákvörðun stuðla líkansins taki áhættumatið tillit til þessa þáttar. Aðrar 
athugasemdir við líkanið sjálft voru smávægilegar og lúta að fínstillingaratriðum. 


Straumvotn í nágrenni Seyðisfjarðar og lífríki þeirra 


Hafrannsóknastofnun bendir á að til séu gögn/rannsóknir sem ekki komi fram í 
frummatsskýrslunni en mikilvægt sé að litið verði til vegna mögulegra umhverfisáhrifa laxeldis á 
Austfjörðum. Sérstaklega er mikilvægt að taka tillit til sjóbleikju sem er ríkjandi tegund 
ferskvatnsfiska í Austfirskum ám og fjörðum. 

Leó Alexander Guðmundsson o.fl. (2019) könnuðu útbreiðslu laxfiska, þéttleika þeirra, 
samsetningu tegunda og ýmsa aðra lykil umhverfisþætti í helstu vatnsföllum Austfjarða, frá 
Hornafirði að Héraðsflóa (sjá má afrit af 2. mynd skýrslunnar hér að neðan sem sýnir ofangreind 
atriði). 


Njarðvíkurá 


Fjarðará Borgarf. eystri 


Fjarðará Loðmundarf. 


Fjarðará Seyðisfirði 
Fjarðará Mjóafirði 


Norðfjarðará | í F 
—— Eskifjarðará 


Árkerfi Breiðdalsár 
Norðfjarðará Berufjarðará 


Hamarsá M 


Sela í © Lax 
@ urriði 


| Laxá í Nesjum a Hlutfallsl. 
Árkerfi Breiðdalsár { þéttleiki 


Laxá í Lóni 


2. mynd. Útbreiðsla og seiðaþéttleiki laxfiska í ám á Austfjörðum skv. sýnatöku sumarið 2017. Litir tákna hlutdeild tegunda 
og stærð svartra hringja tákna hlutfallslegan seiðaþéttleika milli vatnsfalla (sjá gildi í töflu 1). 


Sú úttekt tekur þó ekki til smærri vatnsfalla og lækja á svæðinu. Fram kemur í skýrslu Leós og 
félaga að á Austfjörðum séu stofnar göngufiska, einkum sjóbleikja en að lax og sjóbirtingur séu 
líka þó í minna mæli. Veiðiskráning á lax, bleikju og urriða hefur verið í ám á Austfjörðum og 
skila veiðar veiðirétthöfum tekjum. Sjá má veiðitölur hér að neðan úr skýrslu Leós (2019), merktar 
8 og 10 mynd. 


1400 


1200 

1000 - 
ia FÍNA... 
5 800 a ` Fjarðará Loðmundarf. 
1O 
5 600 Á — Norðfjarðará 
S ———sléttud 

400 A „Dalsá 

| =s Arkerfi Breiðdalsár 
- PA | Á A A LN 
Ni AÐ N 
< 


1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 
Ár 


8. mynd. Fjöldi bleikja í stangveiði í völdum ám á Austfjörðum á tímabilinu 1987-2017.? 


70 

60 

50 
8 40 = Fjarðará Borg. 
3 = Fjarðará Lod. 
5 30 = Fjarðará Sey. 
> — Norðfjarðará 

20 —Sléttuá 

= Dalsá 


10 


Ár 


10. mynd. Fjöldi laxa í stangveiði í nokkrum ám á Austfjörðum á tímabilinu 1995-2017.* 


Í frummatsskýrslunni er sagt að næstu laxveiðiár norðan Seyðisfjarðar séu í Vopnafirði. Vissulega 
eru laxár í Vopnafirði en lax er einnig að finna í nokkrum mæli í Selfljóti/Gilsá og ört stækkandi 
laxastofn er í Jöklu (Guðmunda Björg Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson 2020). Lax er einnig í 
Fjarðará í Loðmundarfirði, Fjarðará í Borgarfirði-Eystri, Fögruhlíðará og í Mjóafirði þó í 
takmörkuðu magni. 


Ríkjandi tegund ferskvatnsfiska á Austfjörðum er eins og áður hefur komið fram sjóbleikja en hún 
nýtir einkum beitarsvæði nærri ströndum og í nágrenni sinnar heimaár. Hér á landi eru til dæmi 
um göngur bleikju allt að 95 km frá heimaá (Sigurður Guðjónsson, 1989) og eru enn lengri göngur 
þekktar í Noregi (Klemetsen o.fl 2003). Sjóbleikju er því væntanlega að finna í nokkru mæli á öllu 
því svæði sem fyrirhugað eldi er verður á. Einnig eru líkur á að fleiri stofnar sem hafa nýtingar- 
og náttúrulegt gildi gangi inn á fyrirhugað eldissvæði. 


Komi til þess að eldislax sleppi og að ráðast þurfi í mótvægisaðgerðir með netaveiðum eru líkur á 
því að sjóbleikja verði meðafli á þeim tíma sem hún er á fæðuslóð. Ef laxar sleppa og ganga í 
nærliggjandi ár geta þeir mögulega haft áhrif á viðkomu bleikjustofna í ánum með samkeppni um 
hrygningar- og uppeldissvæði. Taka má fram að ekki liggja miklar upplýsingar um slík áhrif á 
bleikju en sýnt hefur verið fram á áhrif á sjóbirting t.d. með því að strokulaxar æxlast með þeim. 


Laxa- of fiskilús geta haft áhrif á stofna sjóbleikju og aukið afföll hennar. Taka skal fram að 
ákveðin óvissa sé um þetta vegna þess að ekki er mikið um laxeldi í nágrenni áa sjóbleikjustofnum 
líkt og á Austfjörðum og Vestfjörðum. Flestar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem sjóbirtingur er 
ríkjandi göngufiskur (t.d. í Noregi). Hinsvegar hefur úttekt á Vestfjörðum sýnt að talsvert magn af 
laxa og fiskilús fannst á bæði sjóbleikju og sjóbirtingi á Vestfjörðum (Eva Dögg Jóhannesdóttir 
munnl. uppl.). 


Samkvæmt 6. mgr. 18. gr. reglugerðar 540/2020 er ekki heimilt að stunda fiskeldi innan 5 km frá 
á með nytjastofni/nytjastofnum laxfiska. Innsta eldissvæðið í Seyðisfirði er innan þessara 5 km 
marka og mögulega á þetta einnig við um næst innsta eldissvæðið. Samkvæmt því þarf að breyta 
staðsetningu a.m.k. að hluta frá því sem fram kemur í frummatsskýrslunni. 


Svæðaskipting 


Samkvæmt nýrri grein í lögum um fiskeldi frá árinu 2019 skal Hafrannsóknastofnun ákveða 
skiptingu fjarða eða hafsvæða í eldissvæði á grundvelli burðarþols og bestu heildarnýtingar 
eldissvæða. Stofnunin skal taka mið af strandsvæðaskipulagi ef það liggur fyrir og annarrar 
starfssemi sem er í firðinum eða er í leyfisveitingaferlum. 


Fiskeldi Austfjarða sækir um fjögur svæði og eru þau Háubakkar, Sörlastaðavík, Selstaðavík og 
Skálanesbót. Enn sem komið er liggur ekki fyrir staðfest strandsvæðaskipulag fyrir Austfirði þó 
gerð þess sé í ferli hjá Skipulagsstofnun. Ekki liggur heldur fyrir svæðaskipting frá 
Hafrannsóknastofnun fyrir Seyðisfjörð. 


Hér er bent á líkt og fyrr í umsögninni (sjá umfjöllun um veiðiár) að innsta svæðið Háubakkar er 
innan 5 km frá veiðiá og næst innsta svæðið, Sörlastaðavík, er það mögulega líka að hluta til. 


Eldissvæði Fiskeldis Austfjarða 
) C] valkostur A 

{ C] Valkostur 8 

© Brimberg krækdingaeldi 


Nethög 
oY 0 1 2 3 4 5km 
aS a a 
4 


Mynd 1: Staðsetning fyrirhugaðra eldissvæða Fiskeldis Austfjarða í Seyðisfirði. 


Laxa- og fiskilús 


Almennt er frekar lítið er gert úr umhverfisáhrifum laxalúsar í frummatsskýrslunni og fiskilúsin 
ekki rædd. Á síðu 39 í frummatsskýrslunni kemur fram að engin lús þrífist á fiski í firðinum. Við 
slíkar fullyrðingar er mikilvægt að hafa tilvísan í rannsóknir og eða vaktanir sem sýna fram á þetta. 
Ólíklegt má teljast að þetta eigi við rök að styðjast þar sem laxa- og fiskilýs eru náttúruleg 
sníkjudýr á laxfiskum og öðrum fiskum (fiskilús). 


Einnig kemur fram í frummatsskýrslunni að laxalús hafi ekki fundist í eldiskvíum á Austfjörðum 
og að óvíst sé að það gerist. Svo er tekið fram að ef það gerist (að laxalús finnist) verði þess gætt 
að halda fjölda laxalúsa á eldisfiski í sjókvíum í Seyðisfirði í lágmarki með mótvægisaðgerðum. 
Talað er almennt um helstu mótvægisaðgerðir eins og hlífðarnet um netpoka, hrognkelsi, 
lyfjafóður og lyfjaböðun. Rætt er um að notast verði við umhverfisvænar aðferðir komi til 
aukningar á laxalús á eldisfiskum. Hinsvegar vantar frekari útskýringar á því um hvaða 
mótvægisaðgerðir sem eru umhverfisvænar er átt við. Reynslan á Vestfjörðum hefur verið sú að 


notast hefur verið við lyfjameðhöndlun í auknu mæli. 


Mikilvægt er að útiloka ekki að laxa- og fiskilús geti orðið vandamál á Austfjörðum. Með auknum 
lífmassa í eldiskvíum aukast líkurnar á því að vandamál með sjúkdóma og sníkjudýr komi upp. 


Hafrannsóknastofnun hefur í fjölda umsagna viðrað áhyggjur sínar af aukaverkunum 
lyfjameðhöndlunar vegna áhrifa á önnur krabbadýr en laxa- og fiskilús. Krabbadýr eru afar 
mikilvæg í fæðuvef fjarðanna og uppistaða fæðu margra nytjafiska og þá sérstaklega ungviðis. 
Rannsóknir erlendis hafa sýnt neikvæð áhrif á rækju, humar o.fl. krabbadýr (Ingibjörg Jónsdóttir 
og Guðrún G. Þórarinsdóttir 2019). Nýleg rannsókn frá Noregi á lirfum evrópska humarsins 
(Homarus gammarus) sýndi bráða eitrun af hálfu böðunarlyfjanna Azamethiphos og Deltamethrin. 
Þá kom einnig í ljós að áhrifin voru allt til staðar í upp 39 km? svæði í kringum meðhöndluð svæði 
en þó var munur á dreifingaráhrifum þessara tveggja lyfja (Parson o.fl. 2020). 

Eins og fram hefur komið hefur verið talsvert um að laxa- og fiskilús valdi usla (vanþrif og aukin 
dánartala eldisdýra) í eldi á Vestfjörðum. Nokkuð oft hefur verið gripið til þess að meðhöndla lax 
gegn bæði laxa og fiskilús með lyfjaböðunum á Vestfjörðum. 


Fram kemur í kafla 3.7 frummatsskýrslunnar að lág selta og lágur sjávarhiti séu náttúrulegar varnir 
gegn laxalús fyrir austan og að laxalús þrífist ekki í seltu undir 25 psu til lengri tíma. Hinsvegar 
má sjá á mynd 30 í frummatsskýrslunni að engar mælingar á seltu í Seyðisfirði fóru undir 32.5 
psu. 


Samantekt 


Öll fyrrgreind atriði sem rædd eru í umsögninni, fyrir utan áhættu af erfðablöndun við villta laxa, 
fylgja einnig eldi á ófrjóum eldislaxi. 


Hafrannsóknastofnun er sammála framkvæmdaraðila um að áhrif lífrænnar mengunar verði 
neikvæð undir eldiskvíum. Hinsvegar er bent á að ekki sé æskilegt draga ályktanir um nágrenni 
eldissvæða í Seyðisfirði út frá einni athugun sem er ekki túlkuð í samræmi við þau gögn sem henni 
fylgja. Því má segja að um ákveðna óvissu sé að ræða um lífrænt álag í nágrenni eldiskvía og að 
reglubundin vöktun á viðkomandi svæði skeri úr um þetta atriði. 


Til eru gögn um minni vatnsföll sem renna í Seyðisfjörð og nágrenni hans. Þar kemur fram hvaða 
tegundir ferskvatnsfiska eru í vatnsföllunum, í hvaða hlutföllum þeir eru ásamt seiðaþéttleika. 
Taka þarf tillit til þessara minni vatnsfalla og annara laxfiska eins og bleikju sem er ríkjandi tegund 
laxfiska á Austfjörðum. 


Lítið er gert úr laxalús og fiskilús í frummatsskýrslunni og þyrfti að bæta úr þeirri umfjöllun í 
vandamál í laxeldi hér við land þvert á það sem áður var talið að yrði. Mögulegt er að eldisfyrirtæki 
á Austfjörðum verði fyrir barðinu á laxa- og fiskilús líkt og eldisfyrirtæki á Vestfjörðum með 
aukningu á lífmassa eldis. Þá er sérstaklega mikilvægt að hafa í huga þau áhrif sem laxa- og fiskilús 
hefur á villta laxfiska, eldisfiska og hver áhrif verða af lyfjameðhöndlun gegn lúsinni. 


Heimildir 


Guðmunda Björg Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson. 2020. Lax- og silungsveiðin 2019. Haf- og vatnarannsóknir, 
HV 2020-38. 41 bls. 


Ingibjörg G. Jónsdóttir og Guðrún G. Þórarinsdóttir. 2019. Lyf gegn laxalús: virkni, áhrif og notkun. Haf- og 
vatnarannsóknir. HV. 2019-56. 24 bls. 


Klemetsen A, Amundsen P-A, Dempson JB, Jonsson B, Jonsson N, O’Connell MF, Mortensen E. 2003. Atlantic 
salmon Salmo salar L., brown trout Salmo trutta L. and Arctic charr Salvelinus alpinus (L.): a review of aspects of 
their life histories. Ecology of Freshwater Fish: 12: pages: 1—59. 


Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson, Ingi Rúnar Jónsson, Eydís H. Njarðardóttir, 
Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson og Sigurður Már Einarsson. 2018. Skyldleiki laxastofna í ám á 
Austfjörðum við aðra laxastofna á Íslandi. Kver Hafrannsóknastofnunar, KV 2018-4. 8 bls. 


Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir. 2019. Útbreiðsla 
laxfiska og umhverfisættir vatnsfalla á Austfjörðum. Haf- og vatnarannsóknir HV 2019-40. 37 bls. 


Parsons AE, Escobar-Lux RH, Sævik PN, Samuelsen OB, Agnalt AL. 2020. The impact of anti-sea lice pesticides, 
Azamethiphos and Deltamethrin, on European lobster (Homarus gammarus) larvae in the Norwegian marine 
environment. Environmental Pollution. 264. pages:1-11. 


Sigurður Guðjónsson .1989. Migration of anadromous Arctic charr (Salvelinu alpinus L.) in a glacier river, River 
Blanda, North-Iceland. Bls. 116-123. Í: Proceadings of the Salmonid migration and distribution symposium, E. 
Brannon og B. Jonsson (ritstj.). Þrándheimi júní 1987. 


Skýrsla óháðrar nefndar um athugun á aðferðafræði, áhættumati og greiningum á fiskeldisburdarpoli á vegum 
Hafrannsóknastofnunar (https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf). 


Thorleifur Eiríksson, Leon Moodley Gudmundur Vídir Helgason, Kristján Lilliendahl, Halldór Pálmar Halldórsson, 
Shaw Bamber, Gunnar Steinn Jónsson, Jónatan Thórdarson and Thorleifur Agustsson. 2017. Estimate of organic 
load from aquaculture - a way to increased sustainability. RORUM 2017 O11. 


F.h. Hafrannsóknastofnunar 


ab tud Muy A Aotr 


Rakel Guðmundsdóttir 


V 


UMHVERFIS 
STOFNUN 


Skipulagsstofnun 

b.t. Jóns Smára Jónssonar 
Borgartún 7b 

105 Reykjavík 


Akureyri, 8. janúar 2021 
UST202011-152/Í.M.J. 
08.12.00 


Mat á umhverfisáhrifum — frummatsskyrsla — sjókvíaeldi í Seyðisfirði á vegum 
Fiskeldis Austfjarða hf. 


Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar sem barst þann 16. nóvember sl. þar sem óskað er 
eftir umsögn Umhverfisstofnunar um frummatsskýrslu ofangreindrar framkvæmdar. 


Framkvæmdarlýsing 

Fiskeldi Austfjarða hf. (hér eftir nefnt rekstraraðili) áformar uppbyggingu sjókvíaeldis á 
laxi í Seyðisfirði í Múlaþingi. Um er að ræða áform um eldi þar sem lífmassi er að hámarki 
10.000 tonn hverju sinni á fjórum eldissvæðum, í Selstaðavík, Sörlastaðavík, Skálanesbót 
og við Háubakka. Fram kemur í frummatsskýrslu að tvö eldissvæði verði í notkun hverju 
sinni og eitt í hvíld auk þess sem eldissvæðið að Háubökkum verður til vara ef aðstæður 
á öðrum svæðum breytast. Á hverjum tíma verða í notkun 24 eldiskvíar, á tveimur 
svæðum. Hver kví verður með 50 metra þvermál og fram kemur að búnaður verði í 
samræmi við NS9415 staðla. Samkvæmt útsetningaráætlun verða árlega sett út 1,7 
milljónir 100-500 gr. laxaseiða og er eldistími hverrar kynslóðar áætlaður um 24 mánuðir. 


Rekstraraðili hefur tvö starfsleyfi í gildi fyrir samtals 400 tonna ársframleiðslu við 
Háubakka og Sörlastaðavík sem gilda bæði til ársins 2026. Fram kemur í eftirlitsskýrslum 
Umhverfisstofnunar með starfseminni að hún hafi í raun aldrei verið starfrækt og ekki 
hefur verið gefið út rekstrarleyfi Matvælastofnunar fyrir eldinu. 


Rekstraraðili rekur samtals 20.800 tonna sjókvíaeldi á laxi í Berufirði og Fáskrúðsfirði 
auk þess að taka þátt í rekstri tveggja seiðaeldisstöðva og fiskvinnslunni Búlandstindi við 
Djúpavog. Þar að auki hefur rekstraraðili áform um 7.000 tonna sjókvíaeldi á laxi í 
Stöðvarfirði. Fram kemur í frummatsskýrslu að rekstraraðili hafi AquaGAP 
umhverfisvottun á allri framleiðslu og vinnslu fyrirtækisins. 


Umhverfisstofnun veitti umsögn um tillögu að matsáætlun framkvæmdarinnar þann 6. 
október 2016. Fram kemur í frummatsskýrslu að Skipulagsstofnun hafi samþykkt tvö 
frávik frá tillögu að matsáætlun. Annars vegar hefur eldissvæðum fjölgað úr tveimur í 


V 


UMHVERFIS 
STOFNUN 


fjögur en ny svæði eru vid Selstadavik og Skálanesbót. Þá hefur svæðið vid Selstadavik 
verið stækkað og lagðir fram tveir valkostir um útfærslu svæðisins við Háubakka. Hins 
vegar hefur útsetningaráætlun eldisins verið breytt þar sem gert er ráð fyrir nýju 
eldissvæðunum. Í nýrri útsetningaráætlun er árlegur fjöldi seiða 1,7 milljónir en var 2,5 
milljónir í upphaflegri matsáætlun. 


Mat á umhverfisáhrifum 

Að mati Umhverfisstofnunar eru helstu umhverfisáhrif eldisins, uppsöfnun lífrænna efna 
á sjávarbotni undir og við kvíarnar. Ákvæði um mengunarvarnir og hvíld í starfsleyfi 
Umhverfisstofnunar og kröfur i vöktunaráætlun taka m.a. til uppsöfnunar lífrænna efna 
undir eldiskvium og koma til með að draga ur ahrifunum að einhverju leyti. Þá tekur 
stofnunin afstöðu til áhrifa á eftirtalda umhverfisþætti: ástand sjávar, botndyralif og lífríki 
fjöru, fuglalíf, verndarsvæði og áhrif á landslag og ásýnd fjarðarins. 


Samkvæmt áhættumati Hafrannsóknarstofnunar á erfðablöndun er leyfilegt að að ala að 
hámarki 6.500 tonn af frjóum laxi í firðinum hverju sinni. Rekstraraðili hyggst ala 6.500 
tonn af frjóum laxi og 3.500 tonn af geldlaxi í samræmi við burðarþolsmat fjarðarins. Í 
frummatsskýrslu kýs rekstraraðili að byggja matið á 10.000 tonna eldi á frjóum laxi og 
gerir því fyrirvara um að áhættumat fyrir Seyðisfjörð gæti breyst í framtíðinni. Í 4. mgr. 
6. gr. a. fiskeldislaga nr. 71/2008 er mælt fyrir um að rekstrarleyfi og starfsleyfi skuli 
samrýmast staðfestu áhættumati erfðablöndunar. Umhverfisstofnun mun því við gerð 
starfsleyfis miða við það áhættumat sem er í gildi hverju sinni og samstilla 
starfsleyfisskilyrði við skilyrði í rekstrarleyfi Matvælastofnunar. 


Umhverfisstofnun setur fram eftirfarandi athugasemdir og ábendingar við umfjöllun 
frummatsskýrslu: 


Ástand sjávar 

Í frummatsskýrslu er vísað í mælingar Hafrannsóknarstofnunar sem gerðar voru i 
tengslum við burðarþolsmat stofnunarinnar fyrir Seyðisfjörð. Þar kemur fram að 
meðalstraumur í firðinum er veikur, hringrás sjávar er hæg og endurnýjunartími um 10- 
11 sólarhringar (bls. 44). Auk þess er tekið fram að súrefnismælingar bendi til þess að 
fjörðurinn sé síður viðkvæmur fyrir lífrænu álagi (bls. 59). Fram kemur að 
súrefnisinnihald og hitastig verði vaktað með sírita og sjávarsýni og botnssýni tekin 
reglulega í samræmi við vöktunaráætlun. Þá verða eldissvæði hvíld að jafnaði í 12 mánuði 
milli kynslóða og ávallt a.m.k. 90 daga í samræmi við reglugerð 540/2020 um fiskeldi. 
Umhverfisstofnun bendir á að í starfsleyfi stofnunarinnar fyrir starfseminni mun verða 
ákvæði þess efnis að Umhverfisstofnun geti einhliða frestað útsetningu seiða, bendi 
niðurstöður vöktunar til þess að umhverfisaðstæður séu óhagstæðar á eldissvæði að mati 
stofnunarinnar. 


Umhverfisstofnun bendir á lög um stjórn vatnamala nr. 36/2011 og að þau vatnshlot sem 
framleiðslan fer fram hafa vatnshlotanúmerin 102-1322-C Seyðisfjörður og 102-1368 C 
Seyðisfjörður ytri. Vatnshlotið 102-1322-C Seyðisfjörður er skjólsælt vatnshlot þar sem 
búast má við frekari áhrifum uppsöfnunar næringarefna en utar í firðinum. Meðal 
álagsþátta á vatnshlotið er skólpfráveita þéttbýlis Seyðisfjarða auk fráveitu fiskvinnslu og 
fiskimjölsverksmiðju. Umhverfisstofnun telur að fjallað þurfi um áhrif uppsöfnunar 
næringarefna frá eldinu á vatnshlotin. Auk þess telur stofnunin að fjalla þurfi um 
samlegðaráhrif lífræns álags frá eldinu og annars álags á vatnshlotin. Við ákvörðun á tíðni 


2 


V 


UMHVERFIS 
STOFNUN 


eftirlits Umhverfisstofnunar með starfsskyldri starfsemi er stuðst við áhættumat sem tekur 
meðal annars til þess hvort vatnshlot séu skjólsæl eða opin. 


Samkvæmt reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, 
álagsgreiningu og vöktun, sem vísað er til í frummatsskýrslu, skulu vatnshlot vera í mjög 
góðu eða góðu vistfræðilegu ástandi. Ef vatnshlot samræmast ekki umhverfismarkmiðum 
þá skal grípa til aðgerða til þess að ná betra ástandi skv. lögum um stjórn vatnamála. Í 
vöktunaráætlun fyrirtækisins þarf að gera ráð fyrir því að þeir gæðaþættir sem unnið er 
með til að meta vistfræðilegt ástand séu vaktaðir. Sjá má yfirlit yfir þá gæðaþætti í drögum 
að vatnaáætlun fyrir Ísland sem nú er í kynningu, bls 24.! 


Umhverfisstofnun bendir á að reikniaðferð sem sett er fram fyrir uppleystan fosfór (DOP) 
í töflu 7 er ekki í samræmi við þæ aðferðir sem stofnunin styðst við vegna losunar 
næringarefna. Breytistuðullinn er 0,26 en ekki 0,21 en um er að ræða villu í formúlu sem 
hefur verið leiðrétt. Umhverfisstofnun telur nauðsynlegt að útreikningar frummatsskýrslu 
séu leiðrétt í samræmi við þetta. Stofnunin getur útvegað rekstraraðila upplýsingar og 
leiðsögn um útreikninga sé þess óskað. Byggt á þeim upplýsingum sem tilgreindar eru í 
frummatsskýrslu um samsetningu fóðurs og fóðurstuðul telur Umhverfisstofnun ólíklegt 
að losun næringarefna frá eldinu fari yfir þau mörk sem stofnunin setur í starfsleyfi fyrir 
sjókvíaeldi. 

Í umfjöllun frummatsskýrslu um valkosti kemur fram að sérfóður þurfi við eldi á ófrjóum 
laxi og að munur sé í samsetningu þess og fóðurs fyrir frjóan lax (bls. 28). 
Umhverfisstofnun telur að í frummatsskýrslu þurfi að koma skýrt fram hvort magn 
næringarefna sem losað er í umhverfi sé mismunandi milli eldis á frjóum og ófrjóum laxi 
þar sem umhverfismat gerir ráð fyrir frjóum laxi en rekstraraðili hyggst ala að hluta til 
ófrjóan lax í firðinum í samræmi við áhættumat Hafrannsóknarstofnunar. 


Niðurstaða frummatsskýrslu er að áhrif losunar næringarefna verði talsvert neikvæð undir 
kvíum en óveruleg annars staðar í firðinum. Umhverfisstofnun tekur undir niðurstöðu 
frummatsskýrslu um að áhrif framkvæmdar á ástand sjávar kunni að verða talsvert 
neikvæð á eldissvæðinu og telur að fjalla þurfi í endanlegri matsskýrslu um áhrif eldisins 
á hvort vatnshlot fyrir sig. Stofnunin telur að uppsöfnun næringarefna kunni að að verða 
meiri í innra vatnshlotinu (102-1322-C Seyðisfjörður) en því ytra (102-1368 C 
Seyðisfjörður ytri) og að áhrif uppsöfnunar næringarefna kunni að verða neikvæð í innra 
vatnshlotinu. Þó telur stofnunin að með nægri hvíld eldissvæða byggðri á niðurstöðum 
vöktunar í rauntíma verði áhrifin afturkræf. 


Botndýralíf og fjara 

Í frummatsskýrslu er fjallað um grunnástandsrannsóknir. Fram kemur að klóþangsfjara er 
ríkjandi í fjörunni við Háubakka og Sörlastaðavík og tekið fram að hún hefur hátt 
verndargildi samkvæmt vistgerðaflokkun Náttúrufræðistofnunar Íslands. 


Fram kemur í frummatsskýrslu að eldissvæði verði að jafnaði hvíld í 12 mánuði milli 
kynslóða og að hvíldartími verði að lágmarki 90 dagar í samræmi við reglugerð nr. 
540/2020 um fiskeldi. Vísað er til staðalsins NS 9410 þar sem svæði verða metin hvort 
þau séu hæf til útsetningar eða ekki þar sem ekki liggja fyrir viðmið um það hér á landi. 


"http://vatn.is/library/sida/haf-og-vatn/Vatna%c3%al%c3%a6tlun%202022-2027_DR%c3%96G.pdf 


3 


V 


UMHVERFIS 
STOFNUN 


Að mati Umhverfisstofnunar er mjög jákvætt að horft sé til þessa staðals þegar svæði eru 
metin og þá ákvarðanir teknar um hvort svæði sé í nógu góðu standi til útsetningar. 
Umhverfisstofnun bendir á að í starfsleyfi stofnunarinnar fyrir starfseminni mun verða 
ákvæði þess efnis að Umhverfisstofnun geti einhliða frestað útsetningu seiða, bendi 
niðurstöður voktunar til þess að umhverfisaðstæður séu óhagstæðar á eldissvæði að mati 
stofnunarinnar. Umhverfisstofnun bendir á að botndyralif (botnþörungar og botnlægir 
hryggleysingjar) er meðal þeirra gæðaþátta sem notaðir eru við mat á vistfræðilegu 
ástandi vatnshlota. Upplýsingar um  gedabetti og viðmiðunaraðstæður 
strandsjávarvatnshlota má finna í skýrslu Hafrannsóknarstofnunar þess efnis ásamt 


viðaukum hennar’. 


Niðurstaða frummatsskýrslu er að áhrif framkvæmdar verði talsvert neikvæð á 
botndyralif á áhrifasvæði eldisins en óveruleg annars staðar m.a. í fjörum, þá kemur fram 
að áhrifin séu afturkræf og gangi til baka með hvíld svæðisins milli kynslóða. 
Umhverfisstofnun tekur undir niðurstöðu frummatsskýrslu um að áhrif framkvæmdar á 
botndýralíf verði talsvert neikvæð á áhrifasvæði eldissins en ad með þeim 
mótvægisaðgerðum sem fjallað er um í frummatsskýrslu verði áhrifin afturkræf. 
Umhverfisstofnun visar athugasemdir sínar hér að ofan um lög um stjórn vatnamála nr. 
36/2011 og reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, 
álagsgreiningu og vöktun. Stofnunin ítrekar að samkvæmt reglugerðinni skulu vatnshlot 
vera í mjög góðu eda góðu vistfræðilegu ástandi. Mikilvægt er að fylgst verði með 
vistfræðilegu ástandi vatnshlotanna í gegnum vöktun. 


Ásýnd og landslag 

Að mati Umhverfisstofnunar mun sú starfsemi sem fyrirhuguð er í Seyðisfirði breyta 
ásýnd og upplifun fólks af svæðinu þar sem kvíar verða sjáanlegar víða í firðinum. 
Sérstaklega mun eldissvæðið við Háubakka verða áberandi í þéttbýli fjarðarins komi til 
notkunar þess. Fram kemur í frummatsskýrslu að öll áhrif kvíanna á landslag og ásýnd 
fjarða eru afturkræf og að í heildina verði áhrifin talsvert neikvæð (bls. 121). 
Umhverfisstofnun tekur undir það sem fram kemur í skýrslu að áhrif fyrirhugaðrar 
framkvæmdar kunni að verða talsvert neikvæð á ásýnd fjarðarins og telur mikilvægt að 
leitast sé eftir því að lágmarka sjónræn áhrif. 


Fuglalíf 

Fram kemur í frummatsskýrslu ekki var gerð sérstök athugun á fuglalífi í tengslum við 
mat á umhverfisáhrifum en gerð var samantekt sem unnin var af fuglafræðingi á vegum 
Náttúrustofu Austurlands fyrir framkvæmdaraðila. Um er að ræða skrásetningu á þeim 
fuglum sem sáust á svæðinu. Tekið er fram i tilkynningarskyrslu að við Seyðisfjörð er 
Skálanesbjarg sem er á skrá Náttúrufræðistofnunar Íslands yfir mikilvæg fuglasvæði en 
ekki sé talið líklegt að fiskeldið hafi áhrif á fuglalíf þar svo fjarri bjarginu (bls 4). 
Umhverfisstofnun bendir á að samantekt Náttúrustofu Austurlands byggir á fyrri 
áætlunum fyrirtækisins um eldisvæði að Háubökkum og Sörlastaðavík áður en 
eldissvæðin að Selstaðavík og Skálanesbót bættust við. Umhverfisstofnun telur að þar 
sem eldissvæðið við Skálanesbót er í um 2-3 kílómetra fjarlægð frá Skálanesbjargi kunni 


? https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-og- 
vatn/G%C3%A6%C3 %BIa%C3 MBE%C3 %A 6ttir%200g%20viNC3 %BOMI%C3%B0%20strandsj%C3 
%Alvarvatnshlota%202019.pdf 


V 


UMHVERFIS 
STOFNUN 


eldið að hafa áhrif á fuglalíf þar. Aukið staðbundið fæðuframboð getur haft áhrif á 
dreifingu fugla á svæðinu. Stofnunin telur mikilvægt að fylgst sé með áhrifum eldisins á 
fuglalif Skalanesbjargs og Seyðisfjarðar í heild. 


Niðurstaða skýrslunnar er að áhrif framkvæmdar á fuglalíf verði óveruleg til talsvert 
jákvæð á áhrifasvæði framkvæmdar og óveruleg í Seyðisfirði sem heild (bls. 106). 
Umhverfisstofnun telur óvissu gæta um áhrif framkvæmdar á fuglalíf í Seyðisfirði og að 
fjalla þurfi um áhrif eldisstöðva við Selstadavik og Skalanesbot á fuglalíf Skalanesbjargs. 
Breyting á dreifingu tiltekinna fuglategunda, s.s. máva, geti haft áhrif á aðrar 
fuglategundir, s.s. æðarfugls. 


Annað 

Endurnýting úrgangs: Slóg fer í mjölvinnslu hjá Arctic Protein og dauðfiskur kvarnaður 
og meltur í maurasýru sem er selt til Lýsis hf. sem notar í sínar afurðir. Í 
undantekningartilfellum er lífrænn úrgangur urðaður í Höfn á Hornafirði (bls 24). 
Umhverfisstofnun telur jákvætt að dauðfiskur og slóg sé nytt sem hráefni í stad förgunar. 


Valkostir og staðsetning: Valkostagreining frummatsskýrslu er ítarleg og tekur m.a. til 
ræktunar á frjóum laxi og geldlaxi auk þess sem gerður er samanburður á landeldi og 
opnum og lokuðum sjókvíum. Tilgreindir eru tveir kostir á útfærslu eldissvæðis við 
Háubakka. Umhverfisstofnun telur mikilvægt að innan eldissvæða sé nægt rými til þess 
að flytja kvíar og finna þeim besta staðsetningu m.t.t. dreifingar úrgangs og vatnsgæða. 


Náttúruvá: Fram kemur í kafla 2.5.5 að lítil hætta er talin af náttúruvá í Seyðisfirði. Tekið 
er fram að fiskeldi stafi ekki hætta af skriðum eða snjóflóðum. Umhverfisstofnun bendir 
á tilgreint eldissvæði við Háubakka liggur nærri skilgreindu snjóflóðahættusvæði í 
Aðalskipulagi Seyðisfjarðar. Samkvæmt ofanflóðakortasjá Veðurstofu Íslands hafa fallið 
snjóflóð í sjó við vesturenda fyrirhugaðs eldissvæðis við Háubakka. Umhverfisstofnun 
telur að ofanflóð gætu skaðað fiska og eldisbúnað sem gæti valdið neikvæðum áhrifum á 
umhverfi. . Stofnunin telur óvissu gæta um áhrif ofanflóða á starfsemina og telur æskilegt 
að fjallað sé um áhrif þeirra og mótvægisaðgerðir rekstraraðila beim tengdum í endanlegri 
matsskýrslu framkvæmdar. 


Umhverfisvottun: Fram kemur í frummatsskýrslu að rekstraraðili sé með AquaGAP 
umhverfisvottun á eldi og vinnslu félagsins. Umhverfisstofnun telur að fjalla ætti með 
ítarlegri hætti í frummatsskýrslu um umfang og eðli vottunarinnar og hvaða hluta 
starfseminnar hún nær til. 


Nótarpokar eldiskvía: Í kafla 3.2 um eldiskvíar og búnað er tekið fram að ekki verði notast 
við nótarpoka með koparauðugum efnum til gróðurvarna heldur verði kvíarnar 
háþrýstiþvegnar. Umhverfisstofnun bendir á að gera grein fyrir þeim valkosti ef slíkt 
staða kemur upp að notkun koparauðgaðra nótarpoka sé nauðsyn enda hefur þróunin verið 
í þá átt eftir reynslu eldisaðila. Að mati Umhverfisstofnunar þarf þá að fjalla um það í 
matsskýrslu og jafnframt að gera grein fyrir því í vöktunaráætlun rekstraraðila. 


Niðurlag 

Umhverfisstofnun hefur metið áform framkvæmdaraðila og telur áhrif sjókvíaeldis 
Fiskeldis Austfjarða í Seyðifirði á umhverfisþætti, eins og þeim er lýst í frummatsskýrslu, 
vera eftirfarandi: 


Ástand sjávar: Að áhrifin verði talsvert neikvæð innan eldissvæða og kunni að verða 
neikvæð í innra vatnshloti Seyðisfjarðar (102-1322-C Seyðisfjörður) en að áhrifin verði 


V 


UMHVERFIS 
STOFNUN 


afturkræf með nægri hvíld eldissvæða milli kynslóða byggða á niðurstöðum vöktunar í 
rauntíma. 


Botndyralif og fjara: Að áhrifin á botndyralif verði talsvert neikvæð innan eldissvæða og 


kunni að verða neikvæð í innra vatnshloti fjarðarins en áhrifin verði afturkræf með nægri 
hvíld eldissvæða milli kynslóða byggða á niðurstöðum vöktunar í rauntima. 


Ásýnd og landslag: Að áhrifin verði talsvert neikvæð á ásýnd fjarðarins. 


Fuglalíf: Að óvissu gæti um áhrif framkvæmdar á fuglalíf Seyðisfjarðar. 


Umhverfisstofnun dregur fram eftirfarandi þætti sem fjalla ætti betur um í matsskýrslu 
framkvæmdar: 


Leiðrétta útreikninga á losun næringarefna frá eldinu. 

Áhrif á vistfræðilegt ástand vatnshlota Seyðisfjarðar. 

Samlegðaráhrif framkvæmdar og annarrar losunar á vatnshlot Seyðisfjarðar. 
Losun næringarefna frá eldi á geldlaxi. 

Áhrif á fuglalíf Skálanesbjargs og Seyðisfjarðar í heild. 

Áhrif ofanflóða í sjó á eldissvæðin og mótvægisaðgerðir. 

Umfang og eðli AquaGAP umhverfisvottunar. 


Áhrif mögulegrar notkunar á koparauðguðum nótarpokum og vöktun þeim 
tengdum. 


Virðingarfyllst 


Ísak Már Jóhannesson Steinar Rafn Beck Baldursson 
sérfræðingur sérfræðingur 


séð sími 569 7900 « fax 569 7990 
= F | S K | S TO FA fiskistofa@fiskistofa.is 
o TRAUST - FRAMSÆKNI - VIRÐING fiskistofa.is 


Skipulagsstofnun 
Jón Smári Jónsson 
Borgartúni 7b 

105 Reykjavík 


Hafnarfjörður 15. Janúar 2021 
Tilv. 2021-01-04-1191/2.4.1 


Efni: Varðar 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði, Sveitarfélaginu Múlaþing 


Í bréfi dagsettu 16. nóvember s.l. leitar Skipulagsstofnun umsagnar Fiskistofu varðandi 
frummatsskýrslu vegna fyrirhugaðar 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði, 
Sveitarfélaginu Múlaþing. 


Þeir áhættuþættir sem Fiskistofa horfir til vegna sjókvíaeldis á laxi við Ísland felast í 
mögulegum áhrifum af því að strokulax af norskum uppruna blandast villtum laxi 
(erfðablöndun) og til þess að sjúkdómar eða sníkjudýr í eldisfiski geta smitað villta fiska og 
haft áhrif á viðkomu stofna þeirra. 


Næsta veiðivatn við fyrirhugað sjókvíaeldi er Fjarðará í Seyðisfirði. Þar veiðist einkum 
sjóbleikja en einnig veiðist lax í ánni. Veiðihagsmunir eru ekki miklir í næsta nágrenni við 
fyrirhugað eldi. 


Slysasleppingar 


Fram kemur í fram lagðri frummatsskýrslu að fyrirhuguð framleiðsla rúmist innan áhættumats 
Hafrannsóknastofnunar vegna erfðablöndunar. Áhættumat Hafrannsóknastofnunar vegna 
erfðablöndunar er sá grundvöllur sem stuðst er við þegar áhætta vegna slysasleppinga er metin, 
sbr. lög um fiskeldi nr. 71/2008. Því telur Fiskistofa að með því að fylgja áhættumatinu séu 
líkur lágmarkaðar á því að vistfræðilegt tjón verði vegna slysasleppinga. 


Afar jákvætt er að Fiskeldi Austfjarða hyggst nota að hluta til ófrjóa laxa í fyrirhuguðu eldi sínu 
í Seyðisfirði, en ef af því verður mun safnast dýrmæt reynsla sem getur gagnast vel við frekari 
uppbyggingu í fiskeldi á Íslandi. 


Í frummatsskýrslunni kemur fram að áhrif vegna hugsanlegra slysasleppinga eru metin óveruleg 
og afturkræf í heildina. 


Fiskistofa telur að nægilega sér gerð grein fyrir því í fram lagðri frummatsskýrslu hvernig staðið 
verði að framkvæmdum til að minnka líkur á því að laxar sleppi úr eldinu og þeim áformum 
sem minnka líkurnar á því að strokufiskur geti æxlast með villtum löxum (notkun geldfisks og 
stórra seiða/ljósastýring). 


Sjúkdómar og sníkjudýr 


Með auknum fjölda fiska og samþjöppun, eins og sjókvíaeldi felur í sér, eykst hætta á 
vandamálum vegna sjúkdóma og sníkjudýra. Veiru- eða bakteríusmit getur borist úr 
sjókvíaeldi í villta fiska en lítið er vitað um slík smit og kann hluti skýringarinnar á því að 
vera sú að erfitt hefur reynst að rannsaka það. Smit vegna sníkjudýra, s.s. laxalúsar, er 


vé) sími 569 7900 « fax 569 7990 
og F | S K | S TO FA fiskistofa@fiskistofa.is 
TRAUST - FRAMSÆKNI - VIRÐING 

hinsvegar vel þekkt og getur slíkt smit, sérstaklega á þeim tíma þegar gönguseiði leita til 

sjávar, valdið verulegum afföllum í villtum laxastofnum“, Mögnun laxalúsar hefur verið 

vandamál í eldi á Vestfjörðum og hefur lyfjameðhöndlun reglulega verið heimiluð á 

undaförnum árum. En eins og bent er á í framlagðri frummatsskýrslu hefur laxalús ekki verið 

vandamál í sjókvíaeldi á Austfjörðum. 


fiskistofa.is 


Ef laxalús magnast í sjókvíaeldi í Seyðisfirði gæti það haft áhrif á laxastofn Fjarðarár, en hann 
er lítill. Þekkt er að bleikja getur einnig borið laxalús, þó það sé fátíðara en fyrir lax og 
sjóbirting. Laxalús gæti haft áhrif á viðkomu sjóbleikju ef laxalús magnast í umhverfis 
hennar, en þar sem hún dvelur takmarkaðan tíma í sjó kunna líkurnar á því að vera litlar eins 
og fram kemur í fram lagðri frummatsskýrslu. Fiskistofa telur þó að nokkuð skorti á 
upplýsingar um hugsanleg áhrif laxalúsar á viðkomu bleikjustofna. 


Fiskistofa telur að nægilega sér gerð grein fyrir því í fram lagðri frummatsskýrslu hver 
hugsanleg áhrif kunna að verða ef laxalús magnast í eldinu. 


Fiskistofa gerir ekki frekari athugasemdir við fram lagða frummatsskýrslu. 


Virðingarfyllst, 
Fiskistofa 


Guðni Magnús Eiríksson 
Sviðsstjóri lax- og silungsveiðisviðs 


1. Bohn T, Gjelland Ko, Serra-Lliares RM, et.al. 2020. Timing is everything: Survival of Atlantic samon 
Salmo salar postsmolts during events of high salmon lice densities. J Appl Ecol. 2020; 57:1149-1 160. 


https://doi.org.10.1111/. 1365-2664.13612 


LANDHELGISGASLA ISLANDS 
ICELANDIC COAST GUARD 


Skipulagsstofnun 
Laugavegi 166 
150 Reykjavik 


Reykjavík 6. janúar 2021 


Tilvísun: 2101023/0.7.2 


Efni: Umsögn um áform Fiskeldis Austfjarða um fiskieldi í Seyðisfirði 


Það er þrennt sem Landhelgisgæsla Íslands vil benda á varðandi það sem fram kemur í frummatsskýrslu 
Fiskeldis Austfjarða um áform um fiskeldi í Seyðisfirði. 


1) Í öðrum kafla, grein 2.2 segir: „Taka verður fram að ekki er til neitt sem heitir skilgreindar siglingaleiðir 
í firðinum.“ Þetta er ekki allskostar rétt. Brimnesviti leiðbeinir sjófarendum sem eiga leið um 
Seyðisfjörð. Vitinn er geiraskiptur og hvíti geirinn markar siglingaleiðina (hvítt vitaljós er táknað með 
gulum lit á sjókortum). Meðfylgjandi skjámynd sýnir þetta. Inn á myndina eru dregin mörk svæða sem 
talin eru upp í töflu 1 á bls. 6 í frummatsskyrslunni. Sama skjámynd er í viðhengi í pdf. 


Dag tali 
> 


Fu a “a 


2) Pá er ástæða til að benda á, þótt fyrirvarar séu gerðir við staðsetningu sbr. texta með mynd 2 á bls. 7 í 
frummatsskýrslunni, að svæðið í Sörlastaðavík nær inn í hvíta geirann. Þarna þyrfti að hnika 
staðsetningu til, þannig að svæðið sé allt utan þessa hvíta geira sem markar siglingaleið um fjörðinn. 


& 


Skógarhlíð 14 Ihg@lhg.is 354-5452000 A IN 354-5452001 
105 Reykjavík www.lhg.is KS 
ICELAND E ~S 


A 


3) Settir eru fram tveir valkostir fyrir svæðið undir Háubökkum (innst í firðinum). Valkostur B nær yfir 
sem nú er merkt sem ankerislægi skipa. Annað tveggja þarf að gerast. Valkostur B sé strikaður út eða 
hafnaryfirvöld á Seyðisfirði samþykki að færa akkerislægið. Þessu til viðbótar er vert að benda á að 
flakið af El Grillo ekki langt undan. 


Virðingarfyllst, 


Árni Þór Vésteinsson 
Deildarstjóri sjómælinga- og siglingaðryggisdeildar 


M 44 eg Ap 
Borgdrnes 


r 
f 


A ZN y 
y Vie AA 7 ’ as 7 

~ N . OLN f - Á ` Á í | 

| ; % f í f f - > 

= \ Á AD aL j = ae Mh 

~ f = P A >t N | A S 3 | 
UN : | p h | Z 
f } = — k $ Hi A . 
— SR a 
| Bj r = ail é 
fj á = ? — > = y? Í | 
‘ Ne = # P = — = = = —. = oe eM - J Sing A lk 
; | | . 2 = 7 = í = x ¥ i X siaa 
| | j ; Sate) g ER e = TE 2 = 
nN = H |} á £ == a = a = = “ = = Z | 
| : | | < = : f Vi 
¢ $ WOE Ae s - J: 
g N =) 
| ~= À 
Md 
> 


| XY FDN 
PAU >z Spell Á 


EE) 
\ 


Ws 
= Ni 
AN 


AA 4 0 | 07 
SrInNÐSs As“ W- 


--* 
afr Ry 
garð Í 
- v 


- 
=* + 
oe? 

ae 
- 
—. 
bd Ta 
“n=. 
"Se, 
~, 


- 
- 
-+ 


Prd efg OT AEAN N 
e T A Wee SS 


SS 
> >a, 


3 — 
< , 
SNY N pE” 
yy 
iv Í 
tá; 


- 
p” 
- 
- 
- 


7 
Fie. NS 
ri KERIO AES 
we Ct te 
(Lik 
5 8 


Wi ft 
Ont == fe 
Ba Te 7 
D 
Yar 4 i 
sy 
his sp 
WW Z= 


~ ae hi Q 
\ if po iis \ 
EF ) Vd | iy AKO Ay | 
wa ? WN 5 Á, eas Ke YY, Dj 


Sæ Ss SONAR OW 
EE os AE dl NS 
Ae ananlpdlrs, 70) 0 \\ ( 
YY ey, KO W GF a, | i 
ER ENN w M JN 
LEO Ma ÆÐ | 
JAMNA CA / W- =i 


OSTNY 


a 
ree . í 7 CIST 
Jón Smári Jónsson eð o° Matvælastofnun 
Skipulagsstofnun 
Borgartún 7b 
105 Reykjavík 
Selfoss, 9. desember 2020 
Tilvísun: 2011453 


Efni: Umsögn Matvælastofnunar um frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða fyrir 10.000 tonna 
hámarkslífmassa af laxi í Seyðisfirði 


Vísað er í beiðni Skipulagsstofnunar um umsögn, dagsett 13. nóvember 2020, vegna laxeldis Fiskeldis 
Austfjarða í Seyðisfirði þar sem gert er ráð fyrir 10.000 tonna hámarkslífmassa. Tilvonandi framkvæmd 
gerir ráð fyrir 10.000 tonna framleiðslu og 10.000 tonna hámarkslífmassa á hverjum tíma. Þar sem lög 
nr. 71/2008 um fiskeldi gera ráð fyrir að stærð fiskeldisstöðvar sé mælt í leyfilegum lífmassa þá mun 
Matvælastofnun fjalla um framkvæmdina m.t.t. hámarkslífmassa. Burðarþol Seyðisfjarðar gerir ráð fyrir 
10.000 tonna lífmassa en áhættumat fjarðarins gerir ráð fyrir 6.500 tonna lífmassa af frjóum laxi. 


Matvælastofnun gefur út rekstrarleyfi í samræmi við lög um fiskeldi, nr. 71/2008, og reglugerð um 
fiskeldi, nr. 540/2020, auk þess sem stofnunin hefur eftirlit með fisksjúkdómum og forvörnum gegn þeim, 
Í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. 


Matvælastofnun telur að ekki sé gerð nægjanlega grein fyrir neðangreindum atriðum í frummatsskýrslu 
Fiskeldis Austfjarða vegna framkvæmdarinnar. 


Uppfæra þarf upplýsingar er varða stofna laxfiska og laxveiðiár á Austurlandi í kafla 2.4 til ársins 2020 
(bæði í texta og töflum). Einnig þarf að uppfæra upplýsingar í kafla 2.5 um samfélag að Seyðisfjörður 
sé hluti af Múlaþingi. 


Í kafla 3.6 um förgun úrgangs kemur fram að Lýsi hf. kaupir og nýtir meltu úr meltutönkum Fiskeldis 
Austfjarða. Matvælastofnun vill árétta að sækja þarf um skráningu á vinnslu og/eða geymslu á 
aukaafurðum dýra í þjónustugátt stofnunarinnar á www.mast.is (umsókn 1.07). 


Í kafla 3.7 um hvíld svæða og sjúkdómavarnir kemur fram að öll seiði verði bólusett í samráði við 
yfirdýralækni fisksjúkdóma hjá MAST en er átt við dýralækni fisksjúkdóma. Einnig kemur Embætti 
dýrlæknis fisksjúkdóma fram í kafla 6.4.4 um vöktun og mótvægisaðgerðir en á að vera Matvælastofnun. 


Í kafla 6.3 um sjúkdóma kemur fram að skimað sé eftir veirusjúkdómum og ekki hafi komið upp smit hér 
á landi. Í nóvember 2019 kom fyrst upp IPN veira í laxi á Austurlandi sbr. frétt MAST á þeim tíma. 


Í frummatsskyrslunni er ekki fjallað um mögulega olíumengun frá skipsflaki El Grillo, en síðast var vart 
við olíuleka sl. sumar. Stofnunin vill koma því á framfæri að Brimberg er með rekstrarleyfi til 
kræklingaeldis IS-36068 á tveimur staðsetningum í Seyðisfirði en það leyfi fellur úr gildi 28. janúar 2021. 


Matvælastofnun telur mikilvægt að framkvæmdaraðili fjalli um fjarlægðarmörk tilvonandi eldissvæða í 
Seyðisfirði frá ám með villta stofna laxfiska og sjálfbæra nýtingu í samræmi við 6. mgr. 18. gr. 
reglugerðar nr. 540/2020 um fiskeldi. 


Matvælastofnun ítrekar að það þurfi að gera grein fyrir ofangreindum atriðum áður en til leyfisveitinga 
kemur. 


fA 
LZ | Í 
Virðingarfyllst Erma Karen Úskacs dó 
f.h. Matvælastofnunar Erna Karen Oskarsdóttir 
Fagsviðsstjóri fiskeldis 


Austurvegi 64 * 800 Selfossi e Simi 530 4800 * Fax 530 4801 e www.mast.is e mast@mast.is 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Málsnúmer: 202011108 


Egilsstöðum 3. desember 2020 


Efni: 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði, frummatsskýrsla - umsagnarbeiðni 
Vísað er til erindis frá Skipulagsstofnun, dags. 16. nóvember sl., þar sem ofangreint erindi er sent til 
umsagnar hjá Múlaþingi. 


Almennt um frummatsskýrsluna 

Meginefni skýrslunnar er umfjöllun um mat á umhverfisáhrifum af 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Í 
samantekt í upphafi er áætluðum áhrifum lýst og mati höfunda á því hver þau eru. Þar kemur fram að 
Hafrannsóknarstofnun hefur gefið út burðarþolsmat fyrir Seyðisfjörð upp á 10.000 tonna lífmassa að 
hámarki en einnig hefur stofnunin gert tillögu til ráðherra að áhættumati fyrir Seyðisfjörð. Skýrsla 
Hafrannsóknarstofnunar er ítarleg og gerir grein fyrir helstu þáttum sem máli skipta við ákvörðun á 
hámarks burðarþoli fjarðarins. Athygli verkur að straumhraði er ekki mikill og endurnýjun í firðinum 
tekur u.þ.b. 10 daga. 


Höfundar frummatsskýrslunnar virðast ganga út frá því að öll starfsemi miðist við hámarks burðarþol 
fjarðarins sem vekur upp spurningar um það hvort ekki væri skynsamlegra að miða við um helming af 
hámarks álagi í 3 — 5 ár og meta áhrifin af því , ekki síst í ljósi þess að fjörðurinn er þröngur og djúpur 
og hitastig sjávar mjög lágt um langan tíma á árinu sem hefur veruleg áhrif á niðurbrot úrgangs frá 
eldinu. 


Samantekt í upphafi fjallar að miklu leyti um tæknileg atriði varðandi framleiðslu á laxi, efnahagsleg 
áhrif á byggðarlagið, samlegðaráhrif við ferðaþjónustu o.fl. Múlaþing telur mikilvægt að horfa til þess 
að auk þess að meta áhrif á þessa þætti þurfi að fjalla mun betur um áhrif á ásýnd og yfirbragð, 
umhverfið sem heild og áhrif á íbúa og atvinnulíf einkum hafnsækna starfsemi og ferðaþjónustu. 
Mikilvægt er að horfa til náttúruverndarsjónarmiða varðandi starfsemina, umferð um fjörðinn, 
ljósmengun og hljóðmengun, áhrif efna sem notuð eru við eldið á umhverfið, einkum áhrif á 
botndýralíf, fugla- og dýralíf. Þá er óhjákvæmilegt ad meta áhrif á margar tegundir hvala og sela sem 
eru tíðir gestir í firðinum og jafnvel fleiri tegundir eins og rostunga sem eru hluti af fjölskrúðugu 
dýralífi. 


Rétt er að benda á að uppfæra þarf skýrsluna til samræmis við sameiningu sveitarfélaga sem varð nú á 
haustdögum. 


Múlaþing 


Lyngási 12, 700 Egilsstaðir 
Sími 4 700 700 
mulathing@mulathing is 


www.mulathing.is 


Valkostir sem matið á að taka til 

Fjallað er um tvo valkosti, núllkost og framkvæmdakost. Múlaþing telur eðlilegt að fjalla um þá tvo 
kosti en jafnframt ætti að taka til skoðunar hófsamari framkvæmdakost, sem gæti falist í færri 
staðsetningu eða minna umfangi. Í skýrslunni er fullyrt að framkvæmdakostur falli vel að 
skipulagsáætlun hvað varðar starfsemi sem sé í sátt við samfélag og umhverfi. Múlaþing telur að 
þetta þurfi að rökstyðja betur og jafnframt að umfjöllun um núllkost sé sett fram með hlutlægum 
hætti í skýrslunni. 


Umhverfisþættir sem matið á að taka til. 

Í frummatsskyrslunni er fjallað um tiltekna þætti í kafla 6. Múlaþing telur að betri umfjöllun þurfi um 
nokkra þætti. Gera þarf grein fyrir áhrifum á staðbundin búsvæði skelfisks utan við fyrirhugaðar kvíar 
í Selstaðavík nærri Brimnesi og staðbundin búsvæði ígulkerja í Sörlastaðavík. Einnig sérstaklega á 
skilyrði botnfisks í firðinum og hver þau verði til lengri tíma ef gengið verður á ystu mörk varðandi 
burðarþol fjarðarins. 


Umfjöllun um fuglalíf er heldur rýr og verður að gera kröfu um að sá þáttur sé skoðaður mun betur. Á 
firðinum eru langdvölum stór hluti af æðarfugli úr varplandi við Skálanes og úr Loðmundarfirði. 
Fjölmargar tegundir sjófugla, svo sem margar tegundir af svartfugli og mávum, kría, lundi o.fl. hafa 
aðsetur í firðinum. Fuglalíf er fjölbreytt og mismunandi eftir árstíðum og það er mikilvægt að því sé 
gerð góð skil og áhrif á það verði metin með vönduðum hætti. 


Varðandi menningarminjar þá eru þekktar sagnir um skipsflök á hafsbotni í firðinum, sem eru eldri en 
100 ára og þar með friðuð, og er þar vafalaust mun fleiri að finna en þau sem sagnir hafa varðveist um. 
Þó svo að flak El Grillo sé ekki friðað samkvæmt þjóðminjalögum, er þar sannarlega um að ræða 
þekktar minjar og merkilegar sem rétt er að gera grein fyrir. Ekki er ósennilegt að þau séu að finna 
undir fyrirhuguðum flákum eldiskvía og þyrfti að kanna það áður en til framkvæmda kemur. 


Áhrif á landslag og ásýnd þarf mun betri umfjöllun. Það er ljóst að ásýnd og yfirbragð fjarðarins mun 
breytast við það að flákar af eldiskvíum verði settir á fjórar kyrrlátar víkur. Aðstæður eru þannig að 
kvíarnar verða áberandi einkum úr nokkurri hæð séð, þar sem fjörðurinn er þröngur, undirlendi lítið, 
sveitabæirnir eru í um 50 m hæð yfir sjó og vegirnir með firðinum eru það að verulegu leyti líka er 
sjónarhornið almennt þannig. Vinsælar gönguleiðir liggja um hlíðarnar yfir fjallaskörð og upp á tinda. 
Upplifun íbúa og gesta mun breytast. Auk þess þarf að meta áhrif vegna ljósmengunar, 
hljóðmengunar og umferðar um fjörðinn betur. Fjörðurinn er afar vinsæll til myndatöku ekki síst 
norðurljósamynda sakir þess hve ljósmengun er lítil. Allt þetta mun breytast og áhrifin eru neikvæð. 
Umfjöllun um þennan þátt í samantekt skýrsluhöfunda er ekki allskostar fullnægjandi. 


Umfjöllun um áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda vegna þessara framkvæmda virðist vanta en 
ástæða er til að þau áhrif verði metin og tekin til skoðunar með öðrum þáttum. 


Fullyrt er að áhrif framkvæmdarinnar séu afturkræf. Í því samhengi er nauðsynlegt að lagt sé mat á 
hversu langan tíma það tekur að komast á jafnvægi í firðinum á nýjan leik og náttúruna að jafna sig að 
fullu. 


Múlaþing 


lyngási 12, 700 Egilsstaðir 
Sími: 4 700 700 


mulathing@mulathing is 


www.mulathing is 


Þá er nauðsynlegt að meta sérstaklega áhættu af því að óhöpp kunni að verða þar sem fjörðurinn er 
þröngur og siglingaleiðir skipa víða nálægt fyrirhuguðum eldiskvíum. 


Það er mat Múlaþings að umfjöllun um þessa þætti sé ekki allskostar fullnægjandi í skýrslunni. 


Gagna6flun og úrvinnsla. 

Í frummatsskyrslunni er gerð grein fyrir gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Þar kemur fram að búið er að 
rannsaka ýmsa þætti fyrirhugaðra framkvæmda ítarlega, og sérstaklega virðist skýrsla 
Hafrannsóknarstofnunar vönduð og rík af upplýsingum. Um aðra þætti eru gögn takmörkuð og þarf 
frekari upplýsingaöflun. Umfjöllun um þætti sem hér eru raktir að ofan þarf að byggjast á betri 
gagnadflun og í mörgum tilfellum nýrri gögnum. Sérstaklega er ástæða til ad benda á að ástæða er til 
að afla nýrri og betri gagna um umfang ferðaþjónustu og tengdrar starfsemi. 


Ekki verður séð að nein gögn séu tekin saman sem sýna sérstaklega komur skemmtiferðaskipa, eða að 
reynt sé að leggja mat á hugsanlega áhrif eldisins, einkum staðsetningar þess við Háubakka, á 
möguleika stærri skipa af því tagi til að athafna sig í höfninni og við hana. Auk þess þyrfti að styðja 
fullyrðingar um efnahagslega þætti, ávinning og samlegð með ferðaþjónustu með betri gögnum. Sem 
dæmi má þar nefna að forsendur fyrir fjölda heilsársstarfa á Seyðisfirði eru í besta falli óljósar og ætti 
að vera hægt að gera betur. Hið sama má segja um mat á mögulegum tekjum sveitarfélagsins í 
gegnum höfnina, þar sem minnst er á hafnargjöld og sérstakt gjald á fiskeldi en ekki tilgreindar 
fjárhæðir. 


Ekki verður séð að fyllilega sé rökstutt að reglur um lágmarksfjarlægð milli eldis í sjó eigi ekki við í 
þessu tilfelli þegar horft er til kræklingaeldis sem rekstrarleyfi er fyrir í firðinum. 


Gera má athugasemd við það mat skýrsluhöfunda að hætta á ofanflóðum í Seyðisfirði sé lítil og ekki 
verður séð að notast sé við gildandi hættumat Veðurstofu Íslands í kafla um náttúruvá. 


Setja verður spurningamerki við það mat skýrsluhöfunda, byggt á einni setningu í nefndaráliti 
umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, að gerð haf- og strandsvæðaskipulags á svæðinu muni ekki 
hafa áhrif á áform um eldi í firðinum. 


Kafli um aðrar nytjar í firðinum er rýr og lítið vísað til heimilda þar. Til dæmis kemur þar aðeins fram að 
æður sé í firðinum en ekki verndað æðarvarp. Ekki kemur þar fram að nytjað æðarvarp er á Skálanesi. 


Múlaþing leggur ríka áherslu á að úrvinnsla og samanburður á mögulegum útfærslum við núllkost 
verði unnin og sett fram með skýrum hætti þar sem áhrif á náttúru, umhverfi, íbúa, atvinnulíf og 
samfélag verði borið saman með hliðsjón af gæðum hins byggða umhverfis og náttúruverndar. 


Umhverfisáhrif og framsetning í frummatsskýrslu. 

Mikilvægt er að gera grein fyrir heildaráhrifum á náttúru, umhverfi og samfélag, m.t.t. lífsgæða íbúa 
og náttúruverndar. Sérstök áhersla er lögð á að niðurstöður um umhverfisáhrif mismunandi valkosta 
við núllkost verði settar fram með skýrum hætti þar sem áhrif á náttúruna, umhverfið og íbúa 
svæðisins verði tekin til skoðunar og niðurstöðurnar kynntar með samanburði á áhrif af vali 
mismunandi kosta. 


Milabing 


Lyngási 12, 700 Egilsstaðir 
Sími 4 700 700 
mulathing@mulathing is 


www mulathing.is 


Heildarniðurstaða skýrsluhöfunda um að áhrifin séu verulega jákvæði virðist ekki alveg að öllu leyti í 
samræmi við umfjöllun en kemur þannig út með því að efnahagslegir og hagrænir þættir eldisins og 
áhrif þeirra virðast fá meira vægi í niðurstöðunni en aðrir þættir sem metnir eru neikvæðir og hafa 


áhrif á náttúruna. 


Leyfisveitingar á hendi Múlaþings 


Múlaþing veitir framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdum eða afmörkuðum þáttum þeirra á grundvelli 
skipulagsáætlana í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010. Einnig byggingarleyfi fyrir þeim 
mannvirkjum sem falla undir ákvæði laga um mannvirki nr. 160/2010, þ.m.t. byggingar vinnubúða og 


tilheyrandi aðstöðu fyrir framkvæmdaaðila. 


Samantekt og niðurstaða 


Á grundvelli þess sem að framan segir um efni frummatskýrslunnar er ljóst að í mikilvægum atriðum 
er henni ábótavant og ýmsar upplýsingar óljósar og af skornum skammti. Óhjákvæmilegt er því að 
kalla eftir ítarlegri rannsóknum og gagnaöflun áður en lengra er haldið. Frumforsenda þess að hægt 
sé að taka upplýsta afstöðu til þessa stóra máls sem hér um ræðir er að fulltrúar sveitarfélagsins, aðrir 
hagsmunaðilar og samfélagið í heild hafi mjög vönduð gögn í höndum. 


Bent er á að haf- og strandsvæðaskipulag bíður staðfestingar innan tveggja ára. Með tilkomu þess 
verður betur tryggð aðkoma sveitarfélagsins og samfélagsins alls að ákvarðanatöku um 
nýtingarmöguleika Seyðisfjarðar og á grunni vandaðra rannsókna. Það er álit bæði Skipulagsstofnunar 
og Svæðisráðs Austfjarða, sem hefur haf- og strandsvæðaskipulag með höndum, að æskilegra sé að 
firðir og flóar verði skipulagðir fyrst eða samhliða áformum um meiriháttar áform um nýtingu. 


Að lokum er óhjákvæmilegt að minnast á það hversu óeðlilegt það er að skipulagsvald sveitarfélaga 
ná ekki til hafsvæða inni á fjörðum, þar sem sú staða getur verið uppi að mannvirki á haffletinum hafi 
fullt eins mikil áhrif á umhverfi og ásýnd sveitarfélagsins og þau sem á landi eru. 


Múlaþing 


Lyngási 12, 700 Egilsstaðir 
Sími: 4 700 700 
mulathing@mulathing is 


www.mulathing.is 


Virdingarfyllst, 
AGS}, Múlaþings 
S N 


Or A rjkiiðagsfulltrúi 


Viðauki 24: Samantekt umsagna og viðbrögð vid þeim 


40 


2.2 Efnisatriði: | Siglingar 
Númer Fa 
peer Aðili Athugasemd Viðbrögð 
1 Landhelgisgæslan |Í öðrum kafla, grein 2.2 segir: „Taka verður fram að ekki er til neitt sem | Umfjöllun í kafla 5.1 í matsskýrslu (kafli 2.2 í frummatsskýrslu) hefur 
heitir skilgreindar siglingaleiðir í firðinum.“ Þetta er ekki allskostar rétt. | verið uppfærð með hliðsjón af þessum athugasemdum. 
Brimnesviti leiðbeinir sjófarendum sem eiga leið um Seyðisfjörð. Vitinn 
er geiraskiptur og hvíti geirinn markar siglingaleiðina (hvítt vitaljós er 
táknað með gulum lit á sjókortum). 
2 Landhelgisgæslan | Þá er ástæða til að benda á, þótt fyrirvarar séu gerðir við staðsetningu Umfjöllun í kafla 5.1 í matsskýrslu (kafli 2.2 í frummatsskýrslu) hefur 
sbr. texta með mynd 2 á bls. 7 í frummatsskýrslunni, að svæðið í verið uppfærð með hliðsjón af þessum athugasemdum. 
Sörlastaðavík ær inn Í hvíta geirann. Þarna þyrfti að hnika , Haft verður samráð við hafnarstjórn Seyðisfjarðarhafnar um merkingar 
staðsetningu til, þannig að svæðið sé allt utan þessa hvíta geira sem og ljósabúnað á eldiskvíum í Sörlastaðavík. Ljósabúnaður mun verða 
markar siglingaleið um fjörðinn. staðsettur með tilliti til vitans á Brimnesi. 
3 Landhelgisgæslan | Settir eru fram tveir valkostir fyrir svæðið undir Háubökkum (innst í Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá því að nota eldissvæði við Háubakka. 
Tranu; Yalkostur E mn mer eem ankerisigi KIRI: Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
Annað tveggja þarf að gerast. Valkostur B sé strikaður út eða matsskýrslu 
hafnaryfirvöld á Seyðisfirði samþykki að færa akkerislægið. Þessu til ye 
viðbótar er vert að benda á að flakið af El Grillo ekki langt undan. 
4 Múlaþing Þá er nauðsynlegt að meta sérstaklega áhættu af því að óhöpp kunni Fiskeldi Austfjarða mun sjá til þess að staðsetning sjókvía valdi ekki 
að verða þar sem fjörðurinn er þröngur og siglingaleiðir skipa víða truflun á siglingaleiðum og merkingar kvía verði fullnægjandi og í 
nálægt fyrirhuguðum eldiskvíum. samræmi við 35. gr. rgl. nr. 540/2020 og jafnframt sjá til þess að ekkert 
skyggi í leiðarmerki á sjó og að ljós eða önnur merki geti ekki villt fyrir 
sjófarendum. 
Framangreint hefur verið sett inn í umfjöllun í matsskýrslu, kafla 2.2. 
Með þessu fyrirkomulagi verður lágmörkuð hætta á óhöppum vegna 
siglinga nálægt eldiskvíum. 
5 Samgöngustofa Á grundvelli 6. mgr. 10. gr. [laga um vitamál| skal leita umsagnar Fiskeldi Austfjarða mun leita eftir umsögn frá Samgöngustofu áður en 


Samgöngustofu um legu og merkingu hvers kyns fljótandi mannvirkja á 
sjó, svo sem fiskeldiskvía, mælitækja í sjó og verðurdufla. 


eldiskvíum og tengdum mannvirkjum verður komið fyrir á eldissvæðum. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Samgöngustofa Mikilvægt er að þess sé gætt að staðsetning eldissvæða valdi ekki Í frummatsskýrslu er byggt á gögnum úr gagnagrunni Marinetraffic.com, 
truflunum á siglingum og vill Samgöngustofa árétta að þess sé gætt að | sem birtir ekki eingöngu siglingar skipa í rauntíma heldur einnig sögu 
staðsetning eldissvæðanna feli ekki í sér farartálma, sbr. 10. gr. laga siglinga. Samkvæmt þessum gögnum á fyrirhuguð staðsetning ekki að 
um vitamál. Telur Samgöngustofa brýnt að ávallt sé leitað álits valda truflunum á siglingum eða verða farartálmi, enda eldissvæðin sem 
heimamanna og annarra, sem reglulega sigla um firðina, slík ekki mannvirki í sjálfu sér. 
langelglsgæslurhak, samtake sl þstjórhánmanda og Jaye NEN 35. gr. reglugerðar nr. 540/2020 um fiskeldi segir að tilkynna skal 
aðila, áður en staðsetning eldiskvía er heimiluð. ? ; Pa Sate he PERS í ; 

hnitsetningar ankera og tóga sjókvíaeldisstöðvar til Landhelgisgæslu 
Íslands. Það á einnig við um ef sjókvíaeldisstöð er færð innan þess 
svæðis sem hun er staðsett á. Pvi verður þess gætt ad staðsetning 
sjókvíaeldisstöðva valdi ekki truflun á siglingum. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

Samgöngustofa Þess sé gætt að merkingar séu fullnægjandi, sbr. t.d. 13. gr. rgl. nr. Fiskeldi Austfjarða bendir á að reglugerð nr. 401/2012 um fiskeldi er 
401/2012 um fiskeldi. ekki í gildi og hefur ekki verið það síðan árið 2015. Samgöngustofa er 

hvött til að kynna sér nýja reglugerð vegna umsagna í framtíðinni. 
Fiskeldi Austfjarða mun sjá til þess að staðsetning sjókvía valdi ekki 
truflun á siglingaleiðum og merkingar kvía verði fullnægjandi og í 
samræmi við 35. gr. rgl. nr. 540/2020 og jafnframt sjá til þess að ekkert 
skyggi í leiðarmerki á sjó og að ljós eða önnur merki geti ekki villt fyrir 
sjófarendum. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

Samgöngustofa Framkvæmdaaðili tilkynni Sjómælingum Íslands um staðsetningu þegar Staðsetning sjókvíaeldisstöðva verður tilkynnt Landhelgisgæslu Íslands. 
framkvæmdir hefjast. a faa! ; : ; eh A 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

Samgöngustofa Við allar framkvæmdir sé þess ennfremur gætt að ekkert sé byggt sem | Fiskeldi Austfjarða mun sjá til bess að ekkert skyggi á leiðarmerki á sjó 


skyggt geti á leidarmerki frá sjó og að þess sé gætt ad ekki séu sett upp 
ljós eða önnur merki sem villt geta um fyrir sjófarendum. 


og að ljós eða önnur merki geti ekki villt fyrir sjófarendum. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


10 Samgöngustofa Verið er að vinna að gerð strandsvæðaskipulags á Austfjörðum og er Athugasemdin varðar afgreiðslu leyfisveitanda á væntanlegri umsókn 
mikilvægt að höfð sé hliðsjón af þeirri vinnu við allar leyfisveitingar Fiskeldis Austfjarða um leyfi til laxeldis í Seyðisfirði. Fyrirtækið telur það 
o.þ.h. á svæðinu. ekki sitt að taka afstöðu til athugasemdarinnar. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

11 Vegagerðin Allar sjóeldiskvíar fyrir eldið liggja innan hafnamarka Áður en framkvæmdin byrjar mun Fiskeldi Austfjarða vinna með 
Seyðisfjarðarhafnar og Vegagerðin vísar því til ábyrgðar hafnaryfirvalda | hafnaryfirvöldum á Seyðisfirði við að meta áhættu vegna siglinga í 
um að nauðsynlegar leiðbeiningar til öryggis á siglingaleiðum innan firðinum á vegum fyrirtækisins. Fiskeldi Austfjarða er reiðubúið til að 
hafnamarka verði ekki skertar og séu rétt merktar og fullnægjandi fyrir | hafa samráð um nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja öryggi 
siglingar á hafnarsvæðinu. sjófarenda. 

Áhættumat vegna siglinga og samantekt á stærð skipa virðist ekki hafa | Umfjöllun í kafla 5.1 í matsskýrslu (kafli 2.2 í frummatsskýrslu) hefur 
farið fram, né hefur verið greint hverskonar skipaumferð fari um verið breytt í samræmi við framangreint. 
hafnarsvæðið. Slíkt mat liggur til grundvallar um merkingar á 
hafnarsvæðum m.t.t. siglinga. Vegagerðin getur krafið hafnarstjórn um 
að láta, á eigin kostnað, gera þá vita og önnur leiðarmerki sem 
Vegagerðin telur nauðsynleg til öryggis siglinga um viðkomandi 
hafnarsvæði. 
Því óskar Vegagerðin eftir samráði við rekstraraðila hafnarsvæðis áður 
en rekstrarleyfi er veitt til að gera betur grein fyrir merkingum á 
siglingaleiðum m.t.t. stærðar skipa sem nota fjörðinn og 
siglinga þéttleika. 
Kafli 2.4 Efnisatridi: | Laxveidiar 
Numer eee 
Paks Aðili Athugasemd Viðbrögð 
12 Matvælastofnun | Uppfæra þarf upplýsingar er varða stofna laxfiska og laxveiðiár á Matsskyrsla hefur verið uppfærð til ársins 2019. Þegar þetta er ritað 
Austurlandi í kafla 2.4 til ársins 2020 (bæði í texta og töflum). hefur Hafrannsóknastofnun ekki birt veiðitölur fyrir árið 2020. 
Kafli 2.5 Efnisatriði: | Sameining sveitarfélaga 
Númer Að 
aes Aðili Athugasemd Viðbrögð 
13 Matvælastofnun 


[Uppfæra barf] upplýsingar í kafla 2.5 um samfélag að Seyðisfjörður sé 
hluti af Múlaþingi. 


Matsskyrsla hefur verið uppfærð m.t.t. sameiningarinnar. 


14 Múlaþing Rétt er að benda á að uppfæra þarf skýrsluna til samræmis við Matsskýrsla hefur verið uppfærð m.t.t. sameiningarinnar. 
sameiningu sveitarfélaga sem varð nú á haustdögum. 
Kafli 2.5.2 Efnisatriði: | Skipulag 
Númer Arrest 
er Aðili Athugasemd Viðbrögð 
15 Múlaþing Setja verður spurningarmerki við það mat skýrsluhöfunda, byggt á Umhverfismat vegna eldis á 10.000 tonna framleiðslu á laxi, miðað við 
einni setningu Í nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, | lífmassa, hófst árið 2016. Lög nr. 88/2018 um skipulag haf- og 
að gerð haf- og strandsvæðaskipulags á svæðinu muni ekki hafa áhrif á | strandsvæða voru samþykkt árið 2018. Grunnregla í stjórnsýslurétti er 
áform um eldi í firðinum. að lög eru ekki afturvirk og hafa ekki áhrif á framkvæmdir sem þegar eru 
komnar á stað. Af þessum sökum er ekki óeðlilegt að benda á að í 
samþykktu nefndaráliti samgöngu- og umhverfisnefndar Alþingis, 
dagsett 7. júní 2018, kemur skýrt fram að lögin séu ekki afturvirk og hafi 
ekki áhrif á mál sem þegar voru í ferli hjá viðeigandi stofnunum. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 
16 Múlaþing Bent er á að haf- og strandsvæðaskipulag bíður staðfestingar innan Í athugasemd Fiskeldis Austfjarða við lýsingu fyrir gerð 


tveggja ára. Með tilkomu þess verður betur tryggð aðkoma 
sveitarfélagsins og samfélagsins alls að ákvarðanatöku um 
nýtingarmöguleika Seyðisfjarðar og á grunni vandaðra rannsókna. Það 
er álit bæði Skipulagsstofnunar og Svæðisráðs Austfjarða, sem hefur 
haf- og strandsvæðaskipulag með höndum, að æskilegt sé að firðir og 
flóar verði skipulagðir fyrst eða samhliða áformum um meiriháttar 
áform um nýtingu. 


strandsvæðisskipulags á Austfjörðum er lögð áhersla á að upplýsingar 
um mál sem eru í formlegu ferli við mat á umhverfisáhrifum hjá 
Skipulagsstofnun séu nýttar við gerð strandsvæðisskipulagsins. 


Í svari svæðisráðs, sem ber ábyrgð á gerð strandsvæðisskipulags, segir 
að horft verði til þeirra mála sem eru í ferli á Skipulagsstofnun á 
grundvelli bráðabirgðaákvæðis II í lögum um fiskeldi og einnig verði 
fylgst með málum sem eru í vinnslu vegna breytinga á leyfum. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Kafli 


2.5.5 Efnisatridi: | Natturuva 
Numer repent 
See Aðili Athugasemd Viðbrögð 
17 Múlaþing Gera má athugasemd við það mat skýrsluhöfunda að hætta á Hættumat Veðurstofu Íslands á við þéttbýlið í Seyðisfirði. Skammt 
ofanflóðum í Seyðisfirði sé lítil og ekki verður séð að notast sé við undan landi frá bænum var áformað að hafa eldissvæði, kennt við 
gildandi hættumat Veðurstofu Íslands í kafla um náttúruvá. Háubakka, eins og fjallað var um í frummatsskýrslu. Fiskeldi Austfjarða 
hefur fallið frá áætlun um að nýta eldissvæðið. Eldissvæði sem nota á 
eru fjarri byggðinni. 
Samkvæmt Ofanflóðakortasjá Veðurstofu Íslands hafa ofanflóð gengið í 
sjó fram vestan við eldissvæðið við Sörlastaðavík, en ekki í nágrenni 
annarra eldisvæða. Áhrif ofanflóða á sjókvíar og festingar á botni stafa 
af öldu, sem flóðin skapa. Eldiskvíar sem notaðar verða eru hannaðar til 
að þola allt að níu metra ölduhæð. Fiskeldi Austfjarða telur ólíklegt að 
kvíar við Sörlastaðavík verði fyrir hærri öldu vegna ofanflóðs. 
Í matsskýrslu er ítarlegri umfjöllun um náttúruvá í kafla 3.4.4. 
18 Umhverfisstofnun | Umhverfisstofnun bendir á tilgreint eldissvæði við Háubakka liggur Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá áætlun um að nýta eldissvæðið við 
nærri skilgreindu snjóflóðahættusvæði í Aðalskipulagi Seyðisfjarðar. Háubakka. Eldissvæði sem nota á eru fjarri byggðinni. 
Samkvæmt ofanflóðakortasjá Veðurstofu Íslands hafa fallið snjóflóð í Í matsskýrslu er ítarlegri umfjöllun um náttúruvá í kafla 3.4.4. 
sjó við vesturenda fyrirhugaðs eldissvæðis við Háubakka. 
Umhverfisstofnun telur að ofanflóð gætu skaðað fiska og eldisbúnað 
sem gæti valdið neikvæðum áhrifum á umhverfi. Stofnunin telur óvissu 
gæta um áhrif ofanflóða á starfsemina og telur æskilegt að fjallað sé 
um áhrif þeirra og mótvægisaðgerðir rekstraraðila þeim tengdum í 
endanlegri matsskýrslu framkvæmdar. 
Kafli 3.1 Efnisatriði: | Eldislax 
Númer ER 
SA Aðili Athugasemd Viðbrögð 
19 Það er sjónarmið Fiskeldis Austfjarða að umfjöllun um eldi á 10.000 
Frummatsskýrslan sem er hér til umsagnar fjallar um framleiðslu á tonnum af frjóum eldislaxi feli í sér mat á þeirri útfærslu 
10.000 tonn af frjóum eldislaxi af norskum uppruna þrátt fyrir að sótt | framkvæmdarinnar sem leiði til mestu umhverfisáhrifanna. Önnur 
Hafrannsóknastofnun | sé um 6.500 tonn af frjóum eldislaxi og 3.500 tonn af ófrjóum eldislaxi | útfærsla, svo sem blanda af frjóum og ófrjóum laxi, feli í sér minni 


sem í raun eru framkvæmdir sem ekki hafa að öllu leyti sömu 
umhverfisáhrif 


umhverfisáhrif. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


20 | Hafrannsoknastofnun | [Tekið er] fram í frummatsskyrslunni að Fiskeldi Austfjarða áskilji sér Áður hefur verið bent á rökin fyrir þessari nálgun, en hún er í samræmi 
rétt til þess að framleiða meira magn af frjóum eldislax komi til við lög um fiskeldi sem gera ráð fyrir að lífmassi breytist til samræmis 
breytinga á Áhættumati erfðablöndunar. við breytingar á áhættumati og burðarþolsmati. Annars lýtur 
Mikilvægt er að mati Hafrannsóknastofnunar að það sé skýrt að hálfu | athugasemdin að málsmeðferð Skipulagsstofnunar. Það er ekki 
stjórnsýslustofnana hvort framkvæmdaraðili geti áskilið sér rétt á framkvæmdaraðila að svara fyrir meðferð málsins. 
breytingum eins og hér er gert. Sé það staðfest að hálfu 
stjórnsýslunnar að það sé í höndum framkvæmdaraðila að geta breytt 
framkvæmd óháð upphaflegri umsókn hans hefur það áhrif á og 
auðveldar gerð umsagnar fyrir ráðgjafastofnanir eins og 
Hafrannsóknastofnun. 

Kafli 3.2 Efnisatriði: | Eldiskvíar og búnaður 
Númer retire 
ene Aðili Athugasemd Viðbrögð 

21 Umhverfisstofnun | í kafla 3.2 um eldiskvíar og búnað er tekið fram að ekki verði notast við | Fiskeldi Austfjarða mun ekki nota nótapoka með koparauðugum efnum. 
nótarpoka með koparauðugum efnum til gróðurvarna heldur verði Ástæða þess er að Aqua-gap vottun félagsins leyfir ekki slíkt, auk þess að 
kvíarnar háþrýstiþvegnar. Umhverfisstofnun bendir á að gera grein kaupendur afurða félagsins gera stranga kröfu um að slíkir nótapokar 
fyrir þeim valkosti ef slíkt staða kemur upp að notkun koparauðgaðra | séu ekki notaðir. Því er ekki um raunhæfan valkost að ræða og ekki 
nótarpoka sé nauðsyn enda hefur þróunin verið í þá átt eftir reynslu fjallað um hann í matsskýrslu. 
eldisaðila. Að mati Umhverfisstofnunar þarf þá að fjalla um það í Athugasemd leiðir ekki til efnislegra breytinga á umfjöllun í matsskýrslu. 
matsskýrslu og jafnframt að gera grein fyrir því í vöktunaráætlun 
rekstraraðila. 

Kafli 3.6 Efnisatriði: | Förgun úrgangs 
Númer hn 
ae Aðili Athugasemd Viðbrögð 

22 Matvælastofnun 


Í kafla 3.6 um förgun úrgangs kemur fram að Lýsi hf. kaupir og nýtir 
meltu úr meltutönkum Fiskeldis Austfjarða. Matvælastofnun vill árétta 
að sækja þarf um skráningu á vinnslu og/eða geymslu á aukaafurðum 
dýra í þjónustugátt stofnunarinnar á www.mast.is (umsókn 1.07) 


Fiskeldi Austfjarða er með leyfi fyrir vinnslu á og/eða geymslu á 
aukaafurðum dýra. Þessum upplýsingum hefur verið bætt við í 
matsskýrslu, kafla 5.7 ( kafli 3.6 í frummatsskýrslu). 


Kafli 3.7 Efnisatriði: | Fisksjúkdómar 
Númer Fa 
Aðili Athugasemd Viðbrögð 
23 Matvælastofnun | í kafla 3.7 um hvíld svæða og sjúkdómavarnir kemur fram að öll seiði Kafli 5.7 og 8.4.4 í matsskýrslu (kaflar 37 og 6.4.4 í frummatsskýrslu) 
verði bólusett í samráði við yfirdýralækni fisksjúkdóma hjá MAST en er | hefur verið uppfærður m.t.t. þessara athugasemda. 
átt við dýralækni fisksjúkdóma. Einnig kemur Embætti dýrlæknis 
fisksjúkdóma fram í kafla 6.4.4 um vöktun og mótvægisaðgerðir en á 
að vera Matvælastofnun. 
Kafli 3.10.3 Efnisatriði: | Leyfi 
Númer FR 
ate Aðili Athugasemd Viðbrögð 
24 Múlaþing Múlaþing veitir framkveemdaleyfi fyrir framkvæmdum eða Athugasemdin varðar leyfisveitingu að loknu ferli mats á 
afmörkuðum þáttum þeirra á grundvelli skipulagsáætlana í samræmi umhverfisáhrifum en ekki umhverfismatið sjálft. 
við skipulagslög nr. 123/2010, þ.m.t. byggingar vinnubúða og Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
tilheyrandi aðstöðu fyrir framkvæmdaaðila. matsskýrslu. 
Kafli | 4 Efnisatriði: | Valkostir 
Númer FA 
Sr Aðili Athugasemd Viðbrögð 
25 Múlaþing Fjallað er um tvo valkosti, núllkost og framkvæmdakost. Múlaþing Samkvæmt leiðbeiningariti ESB eru raunheefir valkostir m.a. þeir sem eru 


telur eðlilegt að fjalla um þá tvo kosti en jafnframt ætti að taka til 
skoðunar hófsamari framkvæmdakost, sem gæti falist í færri 
staðsetningu eða minna umfangi. Í skýrslunni er fullyrt að 
framkvæmdakostur falli vel að skipulagsáætlun hvað varðar starfsemi 
sem sé í sátt við samfélag og umhverfi. Múlaþing telur að þetta þurfi 
að rökstyðja betur. 


til þess fallnir að geta náð markmiðum framkvæmdarinnar á fullnægjandi 
hátt. 


Viðskiptalegar forsendur liggja til grundvallar þeirri áætlun að nýta að 
fullu burðarþol Seyðisfjarðar. Til að viðhalda framleiðslu í fiskeldi þarf að 
ala tvo árganga samtímis. Svo minni hætta verði á því að smitsjúkdómar 
nái til alls fisks í eldinu, er kynslóðunum haldið á aðskildum svæðum, 
svokallað kynslóðaskipt eldi. Þegar slátrun lýkur er viðkomandi 
eldissvæði hvílt, sem aðgerð til að draga úr sjúkdómahættu, en ný 
kynslóð af eldisfiski sett út á þriðja svæðinu. Til að viðhalda 
framleiðslunni verður því ekki komist af með færri en þrjú eldissvæði í 
Seyðisfirði. Því er ekki raunhæft að nota færri staðsetningar. Fjórða 
eldissvæðið, við Háubakka, var hugsað sem varasvæði sem notað yrði í 
undantekningartilfellum. Fiskeldi Austfjarða hefur lýst yfir að þau áform 


séu ekki lengur á áætlun. Því fjallar matsskyrsla um þrjú eldissvæði í 
Seyðisfirði í stað fjögurra. Í því felst minna umfang framkvæmdar. 


Athugasemdin um valkosti leiðir ekki til breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Í Aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-2030 er sett markmið um 
að skapa möguleika fyrir fjölbreyttari atvinnu í sveitarfélaginu. 
Fyrirhugað laxeldi í Seyðisfirði fellur að markmiðinu, enda mun fiskeldið 
skapa störf, bæði bein og óbein. Einnig verður leitast við að nýta þá 
þjónustu sem er til staðar á svæðinu eins og hægt er. Fiskeldi Austfjarða 
hefur unnið hörðum höndum af því að byggja upp umhverfisvæna 
framleiðslu. Fyrirtækið er með Aquagap vottun á framleiðslu og vinnslu á 
laxi. Einnig fékk fyrirtækið lífræna vottun Túns vottunarstofu á 
framleiðslu á frjóum laxi á árið 2020. Með þessum vottunum er tryggt að 
Fiskeldi Austfjarða verður að nota viðurkenndar og vottaðar aðferðir, 
efni og fóður við framleiðslu sína. Að þessu leyti er félagið að tryggja að 
öll starfsemi sé í sátt við náttúru og umhverfi. Unnið verður að því að 
framangreindar vottanir taki einnig til framleiðslu á laxi í Seyðisfirði. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


26 


Múlaþing 


[Mulabing telur] jafnframt að umfjöllun um núllkost (ætti ad vera] sett 
fram með hlutlægum hætti í skýrslunni. 


Fiskeldi Austfjarða hafnar því að umfjöllun um núllkost sé ekki sett fram 
með hlutlægum hætti. Núllkostur felur í sér að ekki verði framkvæmt og 
því mun grunnástand umhverfisþátta þróast án áhrifa 
framkvæmdarinnar. Þar með er ljóst að í þeim tilvikum þar sem 
umhverfisáhrif eru talin neikvæð í umhverfismati þá munu þau áhrif ekki 
koma fram ef farið er eftir núllkosti. Á sama hátt munu jákvæð 
samfélagsleg áhrif fiskeldisins ekki koma fram. Markmiði Aðalskipulags 
Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-2030 um að skapa möguleika fyrir 
fjölbreytt atvinnulíf verður því ekki náð með núllkosti. Með tilliti til 
markmiða framkvæmdarinnar þá er núllkostur ekki talinn valkostur í 
þessu verkefni. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


27 Múlaþing Múlaþing leggur ríka áherslu á að úrvinnsla og samanburður á Núllkostur felur í sér að ekki verði framkvæmt og því mun grunnástand 
mögulegum útfærslum við núllkost verði unnin og sett fram með umhverfisþátta þróast án áhrifa framkvæmdarinnar. Þar með er ljóst að 
skýrum hætti þar sem áhrif á náttúru, umhverfi, íbúa, atvinnulíf og áhrif fiskeldisins munu ekki koma fram á þá umhverfisþætti sem taldir 
samfélag verði borið saman með hliðsjón af gæðum hins byggða eru upp í athugasemd. Af þessu leiðir að Fiskeldi Austfjarða telur ekki 
umhverfis og náttúruverndar. þörf á nánari umfjöllun um núllkost en sett er fram í frummatsskýrslu. 

Með tilliti til markmiða framkvæmdar þá er núllkostur ekki talinn 
valkostur í þessu verkefni. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

28 Múlaþing Sérstök áhersla er lögð á að niðurstöður um umhverfisáhrif Vísað er til svars við umsögn Múlaþings nr. 25 varðandi umfjöllun um 
mismunandi valkosta við núllkost verði settar fram með skýrum hætti | valkosti. 
þar sem áhrif á náttúruna, umhverfið og íbúa svæðisins verði tekin til | Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
skoðunar og niðurstöðurnar kynntar með samanburði á áhrif af vali matsskýrslu. 
mismunandi kosta. 

29 Náttúrufræðistofnun 


Íslands 


Í heild telur Náttúrufræðistofnun umfjöllun framkvæmdaraðila um 
valkosti einhliða þar sem hún tekur mið af forsendum 
framkvæmdaraðila sem í raun er ekki réttlætanleg. Rétt er að benda á 
að við val á svæðum fyrir sjókvíaeldi er tæplega byrjað á því að bera 
það saman við landeldi á sama stað enda forsendur fyrir vali ekki þær 
sömu. Það er því vissulega óraunhæft af framkvæmdaraðila að bera 
þetta saman með þessum hætti. 


Það er á forræði framkvæmdaraðila að velja hvaða valkosti fjallað er um 
út frá því hvort þeir eru til þess fallnir að geta náð markmiðum 
framkvæmdarinnar á fullnægjandi hátt, auk þess að vera 
framkvæmanlegir með tilliti til tæknilegra, efnahagslegra, pólitískra og 
annarra viðeigandi viðmiða. Það er gert í frummatsskýrslu. Fjallað er um 
einstaka þætti framkvæmdar t.d. um notkun á geldfiski, breytingu á 
staðsetningum og útfærslu eldis með tilliti til annarra þátta og hvers 
vegna þeir þættir skipta máli fyrir val á framkvæmdakostinum. Auk þess 
er gerð grein fyrir núllkosti og öðrum eldisaðferðum sem taldar eru 
óraunhæfar, þ.e. lokaðar kvíar í sjó og landeldi. 


Fiskeldi Austfjarða er ekki sammála því mati NÍ að óraunhæft sé að bera 
saman landeldi og sjókvíaeldi á 10.000 tonnum í Seyðisfirði. Benda 
verður á að umræðan um samanburð á landeldi og sjókvíaeldi hefur 
verið mikil undanfarin misseri og borið hefur á því að þessar aðferðir séu 
bornar saman. Af þessum sökum er þessi leið eðlilega farin. Sá valkostur 
sem kynntur er í frummatsskýrslu varðandi landeldi er að byggð yrði stór 
stöð í Seyðisfirði sem ala ætti 10.000 tonn af lífmassa af eldislaxi. Ljóst er 
að þessi valkostur er ekki raunhæfur þar sem markmið framkvæmdar er 
að byggja upp sjókvíaeldi. 

Landeldisstöð af þessari stærðargráðu yrði með þeim stærri hér á landi 
og staðsetning og aðstæður í Seyðisfirði bjóða ekki upp á þær forsendur 


sem þurfa að vera fyrir hendi, sjá umfjöllun í kafla 4.4.2 og viðauka 13. 
Fiskeldi Austfjarða er því ekki sammála því að óraunhæft sé að fjalla um 
valkosti með þeim hætti sem gert er í frummatsskýrslu. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


30 


Náttúrufræðistofnun 
Íslands 


Þó það sé ekki hlutverk Náttúrufræðistofnunar að fjalla um kostnað ef 
það er ekki beinu samhengi við umhverfisáhrif þá er rétt að benda á 
að bæta þarf umfjöllun um kostnað vegna landeldis og sjókvíaeldis en 
á bls 37. segir: „Heildarkostnaður í kringum sjókvíaeldisstöð í 
Seyðisfirði yrði ríflega 2,3 milljarðar króna, en fyrir 10.000 tonna 
landeldisstöð yrði kostnaðurinn á milli 25-28 milljarða króna.“ Ekki eru 
ítarlegar útskýringar á þessum mun í frummatsskýrslunni. Það er t.d. 
samanburður á stofnkostnaði og rekstrarkostnaði fyrir báðar leiðirnar 
eða samanburður á kostnaði vegna umhverfisáhrifa, þar undir metin 
kostnaður af neikvæðum umhverfisáhrifum sem verða í sjókvíaeldi 
samanborið við landeldi o.s.frv. 


Umfjöllun í kafla 4.4 um annars vegar lokaðar kvíar í sjó og hins vegar 
landeldi byggist á ítarlegri umfjöllun sem finna má í viðauka 13 við 
frummatsskýrslu. Þar er að finna töflur sem sýna samanburð á 
fjárfestingu og framleiðslukostnaði á milli sjókvíaeldis, landeldis, lokaðra 
kvía Í sjó og einnig ítarlega umfjöllun um forsendur kostnaðar. Umfjöllun 
í frummatsskýrslu er samantekt á helstu þáttum í viðauka 13, en þar er 
að finna nánari umfjöllun. 


Fiskeldi Austfjarða hafnar því að umfjöllun sé ekki nægilega ítarleg og 
bendir á að það sé á hendi framkvæmdaraðila að ákveða hvernig 
umfjöllun um valkosti er háttað. Vegna umfjöllunar um kostnað af 
neikvæðum umhverfisáhrifum er ekki ljóst við hvaða forsendur ætti að 
styðjast. Erfitt getur verið að meta slíkt þar sem forsendur eru oft á 
tíðum ekki þekktar og erfitt er að gefa slíku fjárhagslegt gildi. Forsendur 
fyrir samanburði á stofn — og rekstrarkostnaði eru þekktar fyrir báðar 
eldisleiðir og þess vegna er það betri nálgun. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Kafli |5 Efnisatriði: | Gögn 
ni Aðili Athugasemd Viðbrögð 
31 Múlaþing [Ljóst er] að í mikilvægum atriðum er [frummatsskyrslunni] ábótavant | Fiskeldi Austfjarða er ekki sammál því að upplýsingar sem aflað hefur 
og ýmsar upplýsingar óljósar og af skornum skammti. Óhjákvæmilegt | verið og stuðst er við í umfjöllun í fummatsskýrslu séu af skornum 
er því að kalla eftir ítarlegri rannsóknum og gagnaöflun áður en lengra | skammti. Til grundvallar mati á umhverfisáhrifum liggja rannsóknir á 
er haldið. Frumforsenda þess að hægt sé að taka upplýsta afstöðu til vegum Fiskeldis Austfjarða, auk annarra aðila eins og t.d. 
þessa stóra máls sem hér um ræðir er að fulltrúar sveitarfélagsins, Hafrannsóknastofnunar. Þar fyrir utan hefur gögnum um marga þætti 
aðrir hagsmunaðilar og samfélagið í heild hafi mjög vönduð gögn í verið safnað og nýtt til greininga. Gerð er grein fyrir þessu í 
höndum. fummatsskyrslu og viðaukum. Af þessu getur Fiskeldi Austfjarða ekki séð 
hvaða tilgangi það þjónar að kalla eftir frekari upplýsingum þar sem 
ítarlega hefur verið fjallað um alla þætti sem metnir voru til mats á 
umhverfisáhrifum. Fummatsskyrslan byggir á samþykktri matsáætlun og 
er í fullu samræmi við hana. Ferlið er í samræmi við ákvæði laga nr. 
106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og reglugerðar nr. 660/2015 um 
mat á umhverfisáhrifum. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 
Kafli 6.1 Efnisatriði: | Burðarþol, mengun, afturkræf áhrif 
peed Aðili Athugasemd Viðbrögð 
32 Heilbrigðiseftirlit 


Austurlands 


Oliumengunar [ur flaki El Grillo] verður einkum vart síðsumars þegar 
hitastig sjávar hækkar. Í frummatsskýrslunni er því ekki velt upp hvort 
og þá hvaða áhrif hugsanleg olíumengun hefði á eldið og eldisbúnað. 


Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá áformum um að nýta eldissvæðið við 
Háubakka. Því verður starfsemi eldisins fjarri skipsflakinu. 


Dreifing á olíumengun í Seyðisfirði frá El Grillo er ekki þekkt. Því hefur FA 
fengið RORUM ehf. til að gera rannsókn á dreifingu mögulegrar 
olíumengunar í firðinum í samstarfi við sérfræðinga í oliumengun hjá 
Háskólanum í Stavanger, Noregi. Mælingar verða gerðar á þekktum 
mengunarefnum úr olíu (PAH) ásamt þungmálmum (Cu,Pb,Zn,Cd) við 
skipsflakið og í í straumstefnu frá því í stigvaxandi fjarlægð (100 m, 1 , 2, 
og 4 km) og einnig á viðmiðunarsvæði í norðanverðum firðinum (8 km 
fjarlægð frá flakinu). Mengunarefnin verða mæld í seti, vatnsbol og 
kræklingi í fjöru. Ef niðurstöður rannsóknarinnar gefur til kynna 
olíumengun verður nánari rannsókn gerð á fyrirhuguðum eldissvæðum. 


Framangreind rannsókn mun veita upplýsingar um hvort olía frá El Grillo 
berist til eldissvæðisins við Sörlastaðavík. Rannsóknin mun nýtast við að 
meta hvort olíulekinn muni hafa áhrif á eldið og eldisbúnað. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Fullyrt er að áhrif framkvæmdarinnar séu afturkræf. Í því samhengi er 
nauðsynlegt að lagt sé mat á hversu langan tíma það tekur að komast 
á jafnvægi í firðinum á nýjan leik og náttúruna að jafna sig að fullu. 


33 Heilbrigðiseftirlit [Bent er] á að eldisvæðið vid Háubakka [er] staðsett nærri landi og Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá áformum um að nýta eldissvæðið við 
Austurlands íbúabyggð. Skólp frá Seyðisfirði fer óhreinsað til sjávar. Því er þeirri Háubakka. 

spurningu velt upp hvort kannað hafi verið hvort áhrifa frá Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
skólpútrásum gæti innan þess svæðis sem ætlað er sem eldissvæði. matsskýrslu. 

34 Matvælastofnun Í frummatsskýrslunni er ekki fjallað um mögulega olíumengun frá Vísað er í svar við umsögn Heilbrigðiseftirlits Austurlands nr. 32. 
skipsflaki El Grillo, en síðast var vart við olíuleka sl. sumar. Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 

matsskýrslu. 
35 Múlaþing Burðarþol Seyðisfjarðar m.t.t. fiskeldis skilgreinir hámarks lífmassa fisks í 


eldi sem hægt er að hafa í firðinum án þess að það hafi óæskileg áhrif á 
lífríkið. Hafrannsóknastofnun ber að vakta lífrænt álag í firðinum og 
endurskoða matið svo oft sem þurfa þykir að mati stofnunarinnar. 
Samkvæmt þessu ætti jafnvægi vistkerfisins að haldast þó eldi sé til 
staðar. 


Lífrænt álag á hafsbotni vegna fiskeldis breytir botndýrasamfélagi og 
efnainnihaldi í botnseti í næsta nágrenni við eldiskvíar. Almennt sýna 
niðurstöður vöktunar á eldissvæðum í fjörðum landsins að fiskeldi í 
sjókvíum hefur áhrif á lífríki botns á afmörkuðu svæði og um 100 m frá 
eldiskvíum gætir áhrifa lítið eða ekki." 


Stærsti hluti lífræns efnis frá fiskeldinu mun falla til botns undir og í 
næsta nágrenni eldiskvía. Áhrifin verða því staðbundin og ná til 
takmarkaðs hluta eldissvæðis hverju sinni. Það er vel þekkt að batamerki 
komi fram nokkrum mánuðum eftir að fóðrun lýkur en það er undir 
umhverfisaðstæðum komið hve hratt botndýralíf þróast í samskonar 


1 Cristian Gallo og Margrét Thorseteinsson. 2017. Lokaskýrsla fyrir Haganes. Laxeldi í sjó 2014-2016. Náttúrustofa Vestfjarða. NV nr. 3-17. 28 bls. 3 
2 Böðvar Þórisson, Cristian Gallo, Eva Dögg Jóhannsdóttir. 2015. Vöktun á botndýralífi við fiskeldiskvíar í Fossfirði 2011 - 2014. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 2-15 
3 Eiríksson T, Moodley Leon, Helgason GV, Lilliendahl K, Halldórsson HP, Bamber S, et al. 2017. Estimate of organic load from aquaculture - a way to increased sustainability. Reykjavik; 2017. 


doi:10.13140/RG.2.2.14202.29123 


samfélagsgerð og var áður en eldi hófst. ***7 bar sem aðstæður eru 
hagstæðar dugir 90 daga hvíld eldissvæða til að botndýralíf nái góðu 
ástandi áður en ný eldislota hefst. % 


Af framansögðu má ljóst vera að áhrif framkvæmdarinnar eru afturkræf. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


36 Múlaþing 


Höfundar frummatsskýrslunnar virðast ganga út frá því að öll starfsemi 
miðist við hámarks burðarþol fjarðarins sem vekur upp spurningar um 
það hvort ekki væri skynsamlegra að miða við um helming af hámarks 
álagi í 3-5 ár og meta áhrifin af því, ekki síst í ljósi þess að fjörðurinn er 
þröngur og djúpur og hitastig sjávar mjög lágt um langan tíma á árinu 
sem hefur veruleg áhrif á niðurbrot útgangs frá eldinu. 


Burðarþol er skilgreint sem hámarks lífmassi tegunda í eldi sem hægt er 
að hafa á tilteknu svæði án þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríkið og 
jafnframt að viðkomandi vatnshlot uppfylli umhverfismarkmið sem fyrir 
það eru sett. 


Mat á burðarþoli fjarðar byggir m.a. á niðurstöðum athugana á 
straumum, hita, seltu, súrefni og næringarefnum. Botn Seyðisfjarðar er 
brattur og því gerir mat Hafrannsóknastofnunar ráð fyrir að allt fasta 
efnið frá eldi í firðinum falli til botns í djúplaginu og álag þar verði því 
meira en á öðrum svæðum fjarðarins. Jafnframt tekur matið mið af því 
að Seyðisfjörður er lítill og vatnsskipti hans eru hæg. Þá telur 
Hafrannsóknastofnun æskilegra að eldismassi sé frekar utar í firðinum en 
innar. 


Burðarþol tekur á öllum þeim umhverfisþáttum sem tilgreindir eru í 
athugasemdinni og nú liggur fyrir að Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá 
því að nota eldissvæði innst í firðinum, við Háubakka. Öll starfsemi 
Fiskeldis Austfjarða verður því utarlega í Seyðisfirði. 


Nokkur ár munu líða þar til fiskeldið nær fullu umfangi. Samkvæmt 
lögum um fiskeldi ber Hafrannsóknastofnun að vakta lífrænt álag þeirra 
svæða sem metin hafa verið til burðarþols og endurskoða matið svo oft 
sem þurfa þykir að mati stofnunarinnar. Rekstrarleyfi skal samrýmast 
burðarþolsmati og breytist það til lækkunar ber Matvælastofnun að 
breyta gildandi rekstrarleyfum í samræmi við það, að gefnum heefilegum 


4 Böðvar Þórisson, Cristian Gallo, Eva Dögg Jóhannsdóttir og Þorleifur Eiríksson 2012. Athuganir 2010, 2011 og 2012, á áhrifum laxe 


bls. 


dis í sjókvíum í Tálknafirði, á botndýralíf. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 6-12, 21 


5 Böðvar Þórisson, Cristian Gallo, Eva Dögg Jóhannsdóttir og Þorleifur Eiríksson 2013. Athuganir á áhrifum laxeldis í sjókvíum í Tálknafirði á botndyralif, 2010-2013. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 33-13, 33 bls. 

© Böðvar Þórisson, Cristian Gallo, Eva Dögg Jóhannsdóttir 2015. Vöktun á botndýralífi við fiskeldiskvíar i Fossfirði 2011 - 2014. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 2-15, 25 bls. 

7 Thorleifur Eiríksson, Leon Moodley, Guðmurdur Vídir Helgason, Kristján Lilliendahl, Halldór Pálmar Halldórsson, Shaw Bamber, Gunnar Steinn Jónsson, Jónatan Thórdarson, Thorleifur Águstsson 2017. Estimate of 
organic load from aquaculture - a way to increased sustainability. RORUM 2017 011. 21 bls. 

8 Akvaplan-niva. 2018. B-undersgkelse pa oppdrettslokalitet Hringsdalur. Akvaplan-niva AS Rapport: 60320.01 


fresti til aðlögunar (sbr. 3. mgr. 6b. gr. laga um fiskeldi nr. 71/2008). 
Fiskeldi Austfjarða er með samtímavöktun á súrefni í öllum eldiskvium og 
fylgist náið með ástandi fisksins. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


37 Náttúrufræðistofnun Hér er því um að ræða þröngan fjörð og í kafla um strauma og dýptí | Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá því að nota eldissvæði innst í firðinum, 
Íslands firðinum kemur fram að straumhraði er frekar lítill og dýpi á við Háubakka. Öll starfsemi Fiskeldis Austfjarða verður því utarlega í 
eldissvæðum allt niður í 20 metra. Náttúrufræðistofnun telur að skoða | Seyðisfirði. Kvíar verða ekki staðsettar á 20 m dýpi. 
þurfi sérstaklega hvort heimila eigi fiskeldi innarlega í friðinum bæði | Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
vegna mengunarhættu og vegna ásýndar. matsskýrslu. 
38 Umhverfisstofnun Umhverfisstofnun bendir á að í starfsleyfi stofnunarinnar fyrir Ákvæðið sem vísað er til í umsögn Umhverfisstofnunar er staðlað fyrir 
starfseminni mun verða ákvæði þess efnis að Umhverfisstofnun geti starfsleyfi sem gefin eru út í fiskeldi. Eins og fram kemur í 
einhliða frestað útsetningu seiða, bendi niðurstöður vöktunar til þess | útsetningaráætlun og umfjöllun um hana í kafa 3.1 þá getur 
að umhverfisaðstæður séu óhagstæðar á eldissvæði að mati hvíldartíminn orðið allt að 12 mánuðir ef ástand svæða er metið slæmt, 
stofnunarinnar. en allt að 90 dagar ef það er gott og svæðin fljót að jafna sig. Þessi nálgun 
skapar aukið svigrúm til þess að bregðast við komi upp sú staða að hvíla 
þarf svæðin lengur en 90 daga. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 
39 Umhverfisstofnun 


Samkvæmt reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika 
þeirra, álagsgreiningu og vöktun, sem vísað er til í frummatsskýrslu, 
skulu vatnshlot vera í mjög góðu eða góðu vistfræðilegu ástandi. Ef 
vatnshlot samræmast ekki umhverfismarkmiðum þá skal grípa til 
aðgerða til þess að ná betra ástandi skv. lögum um stjórn vatnamála. Í 
vöktunaráætlun fyrirtækisins þarf að gera ráð fyrir því að þeir 
gæðaþættir sem unnið er með til að meta vistfræðilegt ástand séu 
vaktaðir. 


Í vöktunaráætlun Fiskeldis Austfjarða fyrir fyrirhugað eldi í Seyðisfirði er 
að fullu gert ráð fyrir að þeir gæðaþættir sem unnið er með til að 
rannsaka vistfræðilegt ástand séu m.a. í samræmi við ákvæði reglugerðar 
nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota og ISO 12878:2012 staðalinn. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu 


Umhverfisstofnun telur að fjalla þurfi um áhrif uppsöfnunar 
næringarefna frá eldinu á [vatnshlot Seyðisfjarðar|. Auk þess telur 
stofnunin að fjalla þurfi um samlegðaráhrif lífræns álags frá eldinu og 
annars álags á vatnshlotin. 


Umhverfisstofnun tekur undir niðurstöðu frummatsskýrslu um að áhrif 
framkvæmdar á ástand sjávar kunni að verða talsvert neikvæð á 
eldissvæðinu og telur að fjalla þurfi í endanlegri matsskýrslu um áhrif 
eldisins á hvort vatnshlot fyrir sig. Stofnunin telur að uppsöfnun 
næringarefna kunni að að verða meiri í innra vatnshlotinu (102-1322-C 
Seyðisfjörður) en því ytra (102-1368 C Seyðisfjörður ytri) og að áhrif 
uppsöfnunar næringarefna kunni að verða neikvæð í innra 
vatnshlotinu. Þó telur stofnunin að með nægri hvíld eldissvæða 
byggðri á niðurstöðum vöktunar í rauntíma verði áhrifin afturkreef. 


40 Umhverfisstofnun Umhverfisstofnun bendir á að reikniaðferð sem sett er fram fyrir Í seiðaeldi, sem fram fer í landstöð, er nokkur munur á 
uppleystan fosfór (DOP) í töflu 7 er ekki í samræmi við þær aðferðir næringarefnainnihaldi fóðurs eftir því hvort um frjóan eða ófrjóan lax er 
sem stofnunin styðst við vegna losunar næringarefna. Breytistuðullinn | að ræða. Eftir að laxinn er kominn í sjó er hins vegar ekki marktækur 
er 0,26 en ekki 0,21 en um er að ræða villu í formúlu sem hefur verið | munur á magni næringarefna í fóðri. 
leiðrétt. Umhverfisstofnun telur nauðsynlegt að útreikningar Í kafla 5.5 í matsskýrslu hefur útreikningur á losun næringarefna verið 
frummatsskýrslu séu leiðrétt í samræmi við þetta. breytt í samræmi við athugasemd Umhverfisstofnunar. 
Umhverfisstofnun telur að í frummatsskýrslu þurfi að koma skýrt fram 
hvort magn næringarefna sem losað er í umhverfi sé mismunandi milli 
eldis á frjóum og ófrjóum laxi. 

41 Umhverfisstofnun 


Seyðisfjörður tilheyrir strandsjavarvatnshloti IS103-1339-C Digranes að 
Lóni. Seyðisfirði er skipt í tvö undirsvæði: Innra strandsjávarvatnshlot 
(skjólsælt, |IS102-1322-C) og ytra strandsjávarvatnshlot (opið, IS102- 
1368-C). Fyrirhugað laxeldi mun hafa áhrif á bæði hlotin, en líklegt er að 
innri hluti Seyðisfjarðar sé viðkvæmari fyrir auknu magni næringarefna 
vegna eldisins. 


Í frummatsskýrslu var gert ráð fyrir tveimur eldissvæðum í innra 
strandsjávarvatnshloti Seyðisfjarðar, við Háubakka og Sörlastaðavík. 
Fiskeldi Austfjarða hefur nú fallið frá að nýta eldissvæðið við Háubakka. 
Bein áhrif á vatnshlotið verða því minni en til stóð samkvæmt 
frummatsskýrslu. Óbreytt eldisáform verða í ytra strandsjávarvatnshloti 
fjarðarins, vegna eldis við Selstaðavík og Skálanesbót. 


Í umsögn Umhverfisstofnunar segir að fjalla þurfi um áhrif eldisins á 
hvort vatnshlot fyrir sig. Meginmarkmið laga um stjórn vatnamála er að 
vernda vatn og vistkerfi þess og hindra frekari rýrnun vatnsgæða. Til að 
ná því fram þarf að skilgreina markmið og viðmið fyrir gæðaþætti, þannig 
að unnt sé að greina ástand viðkomandi vatnshlots. Búið er að gera 
tillögu að slíkum viðmiðum til greiningar á ástandi strandsjávar.? Yfirvöld 
hafa hins vegar ekki skilgreint efnafræðilegt eða vistfræðilegt ástand 
strandsjávarvatnshlota Seyðisfjarðar. Fiskeldi Austfjarða telja því 
forsendur vanta til að fjalla nánar um áhrif eldisins á hvort vatnshlot fyrir 
sig umfram það sem gert er í frummatsskýrslu. 


9 Sólveig Rósa Ólafsdóttir, Agnes Eydal, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Kristinn Guðmundsson, Karl Gunnarsson (2019). Gæðaþættir og viðmiðunaraðstæður strandsjávarvatnshlota/ Quality Elements and Reference 
Conditions of Coastal Water Bodies. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-53 


Umfang eldisins verður í samræmi vid mat Hafrannsóknastofnunar á þoli 
fjarðarins, í heild sinni, til að taka á móti auknu lífrænu álagi, án þess að 
það hafi óæskileg áhrif á lífríkið og þannig að vatnshlotið uppfylli 
umhverfismarkmið. Með breytingum á lögum um fiskeldi sem tóku gildi 
árið 2019 er kveðið á um að Hafrannsóknastofnun ákveði eldissvæði í sjó 
á grundvelli burðarþols og bestu heildarnýtingar mögulegra eldissvæða. 
Stofnunin hefur ekki gert tillögu að skiptingu Seyðisfjarðar í eldissvæði. 


Mat á burðarþoli Seyðisfjarðar er ekki endanlegt, en verður endurskoðað 
reglulega. Samkvæmt þessu fyrirkomulagi er tryggt að 
stransjávarvatnshlot Seyðisfjarðar uppfylli umhverfismarkmið þó fiskeldi 
sé starfrækt í firðinum. 


Vöktun á ástandi sjávar í tengslum við fiskeldið, sem endurskoðun 
burðarþols mun byggja á, felur í raun í sér vöktun á samlegðaráhrifum 
eldisins og annars lífræns álags á vatnshlotin, svo sem vegna 
skólplosunar frá byggð við Seyðisfjörð. 


Í matsskýrslu hefur framangreindri umfjöllun verið bætt við í kafla 6.1 um 
eðliseiginleika sjávar. 


42 


Umhverfisstofnun 


Umhverfisstofnun telur mikilvægt að innan eldissvæða sé nægt rými til 
þess að flytja kvíar og finna þeim besta staðsetningu m.t.t. dreifingar 
úrgangs og vatnsgæða. 


Í kafla 1.2.4 í matsskýrslu er fjallað um frávik frá frummatsskýrslu, sem 
Skipulagsstofnun féllst á. Eldissvæði við Sörlastaðavík, Selstaðavík og 
Skálanesbót verða stærri en áður var gert ráð fyrir. Með því að auka 
umfang eldissvæðanna er komið til móts við tillögu Umhverfisstofnunar 
um að skipulagi eldisins verði þannig háttað að innan eldissvæða sé nægt 
rými til þess að flytja kvíar og finna þeim sem besta staðsetningu m.t.t. 
dreifingar úrgangs og vatnsgæða. 


Í matsskýrslu er fjallað um nýtt skipulag eldissvæða í kafla 5.1. 


réttara væri að segja að um óvissu sé að ræða um áhrif fjarri 
kvíastæðum. Ýmsir óvissuþættir geta haft áhrif eins og t.d. 
svæðisbundinn munur milli mismunandi fjarða. Vöktun eldisfyrirtækja 
skv. stöðlum ásamt vöktun á fjarsvæðum fiskeldis geta varpað ljósi á 
þetta atriði. 

Í samantekt umsagnar segir: Hafrannsóknastofnun er sammála 
framkvæmdaraðila um að áhrif lífrænnar mengunar verði neikvæð 
undir eldiskvíum. Hinsvegar er bent á að ekki sé æskilegt draga 
ályktanir um nágrenni eldissvæða í Seyðisfirði út frá einni athugun 
sem er ekki túlkuð í samræmi við þau gögn sem henni fylgja. Því má 
segja að um ákveðna óvissu sé að ræða um lífrænt álag í nágrenni 
eldiskvía og að reglubundin vöktun á viðkomandi svæði skeri úr um 
þetta atriði. 


Kafli | 63 Efnisatridi: | Botndyr 
Numer Anat 
ee Aðili Athugasemd Viðbrögð 

43 Fram kemur í frummatsskýrslunni að áhrifin af lífrænu efni sem fellur | Almennt sýna niðurstöður vöktunar á eldissvæðum í fjörðum landsins að 
til botns muni hafa talsvert neikvæð áhrif undir kvíunum en að þau fiskeldi í sjókvíum hefur áhrif á lífríki botns á afmörkuðu svæði og um 100 
verði óveruleg í nágrenni kvíanna. Hafrannsóknastofnun er sammála m frá eldiskvium gætir áhrifa lítið eða ekki.” 1 
framkvæmdaraðila um talsvert neikvæð áhrif undir kvíum en getur | Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannsókn á dreifingu fóðurleifa frá 
ekki tekið undir að áhrifin verði óveruleg Knagen kvíanna. Miðað við | fiskeldi í Fossfirði í Arnarfirði sem gefa til kynna að mest af fóðurleifum 
þá rannsókn sem framkvæmdaraðili MBARI OG Var UNNIN Berufirði „| falli til botns undir sjókvíum og 20 m frá kvíum hafi um 50% fóðurleifa 
bendir myndræn framsetning á magni lífræns kolefnis (Corg) 350 m frá | botnfallið. 12 Niðurstöður umfangsmikillar rannsóknar sem gerð var í 
kvíum (í straumstefnu) til bess að um 28% heildar lífræns kolefnis komi Berufirði, 2 sýnir að: 
frá fiskeldi (fóðurleifar og útskilnaður). Þetta er þvert á túlkun S Liniagniliftesne kolee ei mestis uiga amna karki 
skýrslunnar af hendi höfunda hennar og framkvæmdaraðila en í fjöldi tegunda botndýra þegar fjær dregur kvíum 
frummatsskýrslunni á síðu 64 stendur: „lítilla áhrifa af uppsöfnun : , 8 1 , Bara 8 ; : , 
lífrænna efna gætir í 100 m fjarlægð fra kvíastæði og alls engra áhrifa |- Virkni sets- mæld súrefnisupptaka sets — er hæst næst kvíum og í 

; ; í ; u í straumstefnu frá kvíum. 
Hafrannsóknastofnun | TF þegar komið er í 350 m fjarlægð“. Hafrannsóknastofnun telur að 


- Nálægt kvíum er burstaormurinn Capitella capitata (visitegund um 
mengun) algengasta tegund dýra á botni. 


- Lífrænt efni sem botndýr éta nálægt eldiskvíum kemur frá eldinu. 
Fjær eldiskvíum er uppruni lífræns efnis mest af öðrum uppruna. Því 
fellur stærsti hluti lífræns efnis frá fiskeldinu til botns undir og í 
næsta nágrenni eldiskvía. 


Þá hefur erlend rannsókn leitt í ljós að 50 m frá sjókvíum er lífmassi 
baktería í seti ekki marktækt hærri en á botni enn fjær eldisstað. 14 
Einnig má m.a. benda á að ASC umhverfisstaðallinn skilgreinir 
áhrifasvæði eldis 30 m frá eldisstað. '* Einnig staðallinn ISO 12878:2012. 


Hafrannsóknastofnun segist ekki geta tekið undir að áhrifin verði 
óveruleg í nágrenni sjókvía. Niðurstöður framangreindra rannsókna og 


10 Cristian Gallo og Margrét Thorseteinsson (2017). Lokaskýrsla fyrir Haganes. Laxeldi í sjó 2014-2016. Náttúrustofa Vestfjarða. NV nr. 3-17. 28 bls. 3 

11 Böðvar Þórisson, Cristian Gallo, Eva Dögg Jóhannsdóttir (2015). Vöktun á botndýralífi við fiskeldiskviar i Fossfirði 2011 - 2014. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 2-15 

2 Allison, A. M. 2012. Organic accumulation under salmon aquaculture cages in Fossfjördur, Iceland. Háskólinn á Akureyri.MS ritgerð, 69 bls. Sótt þann 11.12.2018 á //hdl.handle.net/1946/12272 
13 Eiríksson T, Moodley Leon, Helgason GV, Lilliendahl K, Halldórsson HP, Bamber S, et al. 2017. Estimate of organic load from aquaculture - a way to increased sustainability. Reykjavik; 2017. 


doi:10.13140/RG.2.2.14202.29123 


14 Mayor, D. J., Gray, N. B., Hattich, G. S. |. and Thornton, B. (2017). Detecting the presence of fish farm-derived organic matter at the seafloor using stable isotope analysis of phospholipid fatty acids. Scientific 


Reports, 7: 5146 


15 Aquaculture Stewardship Council (2017). ASC Salmon Standard, v1.1 — april 2017 


viðmið umhverfisstadalsins styðja niðurstöðu frummatsskýrslu og segja 
má að óvissa um lífrænt álag í nágrenni eldiskvía sé a.m.k. ekki mikil. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


44 


Múlaþing 


Gera þarf grein fyrir áhrifum á staðbundin búsvæði skelfisks utan við 
fyrirhugaðar kvíar í Selstaðavík nærri Brimnesi og staðbundin búsvæði 
ígulkerja í Sörlastaðavík. 


Upplýsingar sem Múlaþing vísar til eru ekki opinberar. Fiskeldi Austfjarða 
leitaði því eftir frekari leiðbeiningu um hvað átt er við. Í svari Múlaþings 
kemur fram að upplýsingarnar komi frá aðilum sem stundað hafa veiðar 
á svæðinu Í gegn um árin. Ekki hafi verið hægt að stunda rauðmaga- eða 
grásleppuveiði í Sörlastaðavík vegna þess að netin fyllist af ígulkerum. 
Ekki liggur fyrir hvar umrædd búsvæði eru m.t.t. staðsetningu 
eldissvæða. 


Vísað er í svar við umsögn Hafrannsóknastofnunar nr. 43, þar sem m.a. 
kemur fram að neikvæð áhrif fiskeldis í sjó eru staðbundin og áhrifanna 
gæti lítið í um 100 m frá eldiskvíum. Áhrifin eru afturkræf. Samskonar 
áhrif eru líkleg, ef tilgreind búsvæði lenda innan áhrifasvæðis sjókvía á 
hafsbotni. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Kafli 


6.3 


Efnisatriði: 


Fisksjúkdómar, kræklingarækt 


Númer 
svars 


Aðili 


Athugasemd 


Viðbrögð 


45 


Múlaþing 


Ekki verður séð að fyllilega sé rökstutt að reglur um lágmarksfjarlægð 
milli eldis í sjó eigi ekki við í þessu tilfelli þegar horft er til 
kræklingaeldis sem rekstrarleyfi er fyrir í firðinum. 


Í tilfelli eldis er verið að ala eldisdýr á fóðri. Varðandi krækling er hins 
vegar um nátturulegt ferli að ræða, þar sem lirfur kræklings setjast t.d. á 
reipi og dýrið vex i markaðsstærð með því að sía æti úr sjó. Því er um 
ræktun að ræða en ekki eldi. Fjarlægðarmörk eru sett til þess að tryggja 
minnstu fjarlægð á milli fiskeldisstöðva ótengdra aðila í sjókvíaeldi, en 
ekki milli fiskeldis og kræklingaræktunar. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


46 Matvælastofnun Í kafla 6.3 um sjúkdóma kemur fram að skimað sé eftir Kafli 8.3 í matsskýrsla (kafli 6.3 í frummatsskýrslu) hefur verið uppfærður 
veirusjúkdómum og ekki hafi komið upp smit hér á landi. Í nóvember | m.t.t. þessarar athugasemdar. 
2019 kom fyrst upp IPN veira í laxi á Austurlandi sbr. frétt MAST á 
þeim tíma. 

47 Matvælastofnun Stofnunin vill koma því á framfæri að Brimberg er með rekstrarleyfi til | Samkvæmt upplýsingum frá Matvælastofnun rann umrætt rekstrarleyfi 
kræklingaeldis IS-36068 á tveimur staðsetningum í Seyðisfirði en það | IS-36068 út þann 28. janúar 2021. Ekki var sótt um endurnýjun á því, auk 
leyfi fellur úr gildi 28. janúar 2021. þess sem engin ræktun hafði farið fram á umræddum staðsetningum 

sem tilgreindar voru í leyfinu á undanförnum árum. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

48 Náttúrufræðistofnun Náttúrufræðistofnun telur að skoða þurfi sérstaklega nálægð við Það er ekki þörf á að skoða sérstaklega hver áhrif hugsanlegs fiskeldis 

Íslands kræklingaeldi(ð| [Brimbergs ehf.] ekki bara vegna hugsanlegra muni hafa á kræklingaræktina. Samkvæmt upplýsingum Fiskeldis 
sjúkdóma heldur ýmissa efna sem geta borist á milli því hér er um Austfjarða hefur kræklingarækt ekki verið starfrækt á umræddum 
matvælaframleiðslu að ræða og þekkt að efni safnast fyrir í dýrum eins | staðsetningum undanfarin ár auk þess sem rekstrarleyfi til ræktunar 
og kræklingum sem sía fæðu úr nágrenni sínu. kræklings rann út 28. janúar 2021. Sjá svar við athugasemd 

Matvælastofnunar nr. 47. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

Kafli 6.4 Efnisatriði: | Laxalus, fjarlægðarmörk, sjóbleikja, umhverfisvottun 

Numer Salers 

ae Aðili Athugasemd Viðbrögð 

49 Hafrannsóknastofnun | samkvæmt 6. mgr. 18. gr. reglugerðar 540/2020 er ekki heimilt að Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá því að nota eldissvæði innst í firðinum, 
stunda fiskeldi innan 5 km frá á með nytjastofni/nytjastofnum laxfiska. | við Háubakka. Sjá einnig svar við umsögn Matveelastofnunar nr. 50. 
ÍBent er á| að innsta svæðið Háubakkar er innan 5 km frá veiðiá og Athuga ber og að umrædd mörk miðast ekki við ytri mörk eldissvæða 
næst innsta svæðið, Sörlastaðavík, er það mögulega líka að hluta til. heldur eldisstöðva, en engin eldisstöð verður innan við 5 km frá laxveiðiá 

sem fallið gæti undir greint ákvæði. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

50 Matvælastofnun 


Matvælastofnun telur mikilvægt að framkvæmdaraðili fjalli um 
fjarlægðarmörk tilvonandi eldissvæða í Seyðisfirði frá ám með villta 
stofna laxfiska og sjálfbæra nýtingu í samræmi við 6. mgr. 18. gr. 
reglugerðar nr. 540/2020 um fiskeldi. 


Fiskeldi Austfjarða lítur svo á að þetta ákvæði í reglugerð nr. 540/2020 
um fiskeldi eigi ekki við í þessu tilviki. Ástæðan er sú að umhverfismatið 
og tengdar leyfaumsóknir falla undir bráðabirgðaákvæði ll í lögum nr. 
71/2008 um fiskeldi en þann 22. júní 2020 var birt breytingareglugerð nr. 
62/2020 sem fjallar um breytingu á reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi í 


B-deild Stjórnartíðinda. Í gr. 2 segir orðrétt „Við 1. mgr. 64. gr. bætist nýr 
málsliður, svohljóðandi: Reglugerð nr. 1170/2015 um fiskeldi fellur úr 
gildi nema að því er varðar þær umsóknir og þau rekstrarleyfi sem fjallað 
er um í ákvæði II og lll til bráðabirgða í lögum um fiskeldi nr. 71/2008". 
Þar af leiðandi lítur FA svo á að ákvæði um fjarlægðir sem koma fram í 
eldri reglugerð nr. 1170/2015 eigi við, en það segir „Við leyfisveitingar 
fyrir hafbeitar- og sjókvíaeldisstöðvar skal miða vid, að þær séu ekki nær 
lax-veiði-ám með yfir 100 laxa meðalveiði sl. 10 ár en 5 km. Sé um að 
ræða ár með yfir 500 laxa meðalveiði skal fjarlægðin vera 15 km, nema 
notaðir séu stofnar af nærliggjandi vatnasvæði eða geldstofnar, má þá 
stytta fjarlægðina niður í 5 km.“ Ekki er ljóst hvernig beita megi 5. mgr. 
18. gr. reglugerðar um fiskeldi, en ekki er fyrir að fara skilgreiningu á 
hugtakinu stofn í lögum og ekki heldur er fyrir að fara skilgreiningu á 
hvað telst sjálfbær nýting. Um það hvort þær aðstæður séu uppi í 
Seyðisfirði að ákvæðið gæti átt við, nyti ekki lagaskilareglna þá er vísað til 
svars nr. 49 við umsögn Hafrannsóknastofnunar. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


51 


Fiskistofa 


Ef laxalús magnast í sjókvíaeldi í Seyðisfirði gæti það haft áhrif á 
laxastofn Fjarðarár, en hann er lítill. Þekkt er að bleikja getur einnig 
borið laxalús, þó það sé fátíðara en fyrir lax og sjóbirting. Laxalús gæti 
haft áhrif á viðkomu sjóbleikju ef laxalús magnast í umhverfi hennar, 
en þar sem hún dvelur takmarkaðan tíma í sjó kunna líkurnar á því að 
vera litlar eins og fram kemur í fram lagðri frummatsskýrslu. Fiskistofa 
telur þó að nokkuð skorti á upplýsingar um hugsanleg áhrif laxalúsar á 
viðkomu bleikjustofna. 


Fiskistofa telur upplýsingar skorta um hugsanleg áhrif laxalúsar á 
viðkomu bleikjustofna. Bleikja í Vesturdalsá í Vopnafirði gengur til sjávar í 
maí og dvelur þar í allt að 60 daga samkvæmt rannsókn 
Veiðimálastofnunar.'“* Líklegt er að bleikjan í Fjarðará hegði sér á 
svipaðan hátt og því dvelji hún í sjó frá maí og fram í ágúst. Ekki hafa 
verið gerðar rannsóknir á útbreiðslu bleikju í Seyðisfirði á sjógöngutíma, 
en líklegt er að hún haldi sig í yfirborðslögum sjávar og með strönd 
Seyðisfjarðar, jafnvel einnig í nálægum fjörðum, líkt og rannsóknir á 
hegðun sjóbleikju annars staðar á landinu hafa sýnt fram á. 2718 Fyrri 
hluta sumars þegar bleikjan er í sjó þá er lúsin ekki á þeim stað í 
þroskaferli að líkur séu á að bleikjan smitist. 


Að sumarlagi myndast ferskara yfirborðslag í efstu 15 til 20 metrum 
sjávarins í Seyðisfirði, þar sem bleikjan er líkleg til að halda sig, sem flýtur 


16 Ingi Rúnar Jónsson og Þórólfur Antonsson (2015). Farleiðir sjóbleikju um ísalt svæði. Náttúrufræðingurinn 85 (1-2), bls. 54-59 
17 Sigurður Guðjónsson (1989). Migration of anadromous arctic char (Salvelinus alpinus) in a glacial river Blanda, North Iceland. In, Brannon, E.L. & Jonsson, B. (red.) Proceedings of the Salmonid Migration Sym 
posium, Trondheim, Juni 1987. VMST-R/87048. 
18 Jóhannes Sturlaugsson, Ingi Rúnar Jónsson og Tumi Tómasson (1997). Mælimekringar á bleikju: Gönguhegðun í sjó og ferskvatni. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/97023x 


ofan á fullsöltum sjó dýpra (mynd 29). Selta sjávar þarf að vera mun lægri 
en gerist í Seyðisfirði svo það hafi áhrif á lífslíkur laxalúsar. * 


Í ám norðan Stöðvarfjarðar og að Héraðsflóa er nær eingöngu bleikja, 
lítið er af laxi og urriða. 2°71 Matvælastofnun segir að stofn laxalúsar eigi 
erfitt uppdráttar í fjörðum við Austurland og líklegt að sjávarhiti hafi þar 
umtalsverð áhrif.?? Þetta bendir til þess að lúsin sé fátíð á svæðinu og 
hefur eftirliti með laxalús í austfirsku laxeldi á síðastliðnum 20 árum 
staðfest að lítið er af laxalús í sjónum við Austurland. 2? Samkvæmt þessu 
er laxalús ekki að plaga villta laxfiska á svæðinu sem mögulega skýrist 
m.a. af því að laxastofnar þar eru smáir og urriði ekki á svæðinu, en 
fátíðara er að bleikja beri laxalús en fyrir lax og sjóbirting, samanber 
umsögn Fiskistofu. Á svæðinu er fyrst og fremst bleikja og því telur 
Fiskeldi Austfjarða að aðstæður séu ekki fyrir hendi sem leiði til þess að 
lús berist í umtalsverðu magni að sjókvíum frá villtum laxfiski á svæðinu. 


Framangreind umfjöllun hefur verið bætt við í kafla 8.4 í matsskýrslu. 


52 Hafrannsóknastofnun | Almennt er frekar lítið gert úr umhverfisáhrifum laxalúsar í 
frummatsskýrslunni og fiskilúsin ekki rædd. Á síðu 39 í 
frummatsskýrslunni kemur fram að engin lús þrífist á fiski í firðinum. 
Við slíkar fullyrðingar er mikilvægt að hafa tilvísan í rannsóknir og eða 
vaktanir sem sýna fram á þetta. Ólíklegt má teljast að þetta eigi við rök 
að styðjast þar sem laxa- og fiskilýs eru náttúruleg sníkjudýr á 
laxfiskum og öðrum fiskum (fiskilUs). 

Í samantekt umsagnar segir: Lítið er gert úr laxalús og fiskilús í 
frummatsskýrslunni og þyrfti að bæta úr þeirri umfjöllun í matsskýrslu. 
Það er mikilvægt að hafa varann á með laxa- og fiskilús í ljósi þess að 
upp hafa komið vandamál í laxeldi hér við land þvert á það sem áður 
var talið að yrði. Mögulegt er að eldisfyrirtæki á Austfjörðum verði 
fyrir barðinu á laxa- og fiskilús líkt og eldisfyrirtæki á Vestfjörðum með 
aukningu á lífmassa eldis. Þá er sérstaklega mikilvægt að hafa í huga 


FA er sammála Hafrannsóknastofnun um að ekki eigi að gera lítið úr 
vandanum sem lúsasmit veldur. Það sem FA hefur bent á er að lús hefur 
aldrei fundist í eldi fyrirtækisins. Það eitt og sér útilokar ekki að lús geti 
valdið skaða í eldi FA. 


Villtir laxfiskar við Vestfirði eru smitaðir af laxalús og smit hefur aukist í 
fjörðum á sunnanverðum Vestfjörðum. Ástæður þessarar þróunar eru þó 
ekki skýrðar eingöngu með auknu laxeldi á svæðinu þar sem lítið var um 
lús í sjókvíum og ástand eldisfisks því ekki í takt við villta fiskinn. Talið er 
mögulegt að hækkandi sjávarhiti við Vestfirði geti skýrt þróunina í smiti 
laxalúsar meðal laxfiska á svæðinu. *4 


Reglulega er haft eftirlit með laxalús á eldislaxi í fjörðum á Austurlandi, 
en engin laxalús hefur fundist fram til þessa. Matvælastofnun segir að 
stofn laxalúsar eigi erfitt uppdráttar á svæðinu og líklegt að sjávarhiti hafi 
þar umtalsverð áhrif. Það bendir til þess að lúsin sé fátíð á svæðinu, sem 


19 Andrews, M. og Horsberg, T.E (2020). Sensitivity towards low salinity determined by bioassay in the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis (Copepoda: Caligidae). Aquaculture 514: 734511 
20 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40 
21 þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seidabuskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117 


22 Matvælastofnun (2020). Greinargerð. Útgáfa rekstrarleyfis FE-1152. Laxar eignarhaldsfélag ehf. 10.000 tonna laxeldi í Reyðarfirði 
23 Bréf Matvælastofnunar, dags. 28. janúar 2021, um undanþáguheimild frá vöktun laxalúsar í sjókvíaeldi á Austfjörðum. (Viðauki 7) 


24 Eva Dögg Jóhannesdóttir (2019). Sea lice infestation on wild salmonids in the southern part of the Icelandic Westfjords. M. Sc. ritgerð. Háskólinn á Hólum. 


þau áhrif sem laxa- og fiskilús hefur á villta laxfiska, eldisfiska og hver 
áhrif verða af lyfjameðhöndlun gegn lúsinni. 


mögulega skýrist m.a. af því að laxastofnar þar eru smáir og urriði ekki á 
svæðinu. Því eru merki um það að umhverfisaðstæður fyrir uppgang 
laxalúsar séu mismunandi í sjónum við Austfirði og Vestfirði. 


Miðað við óhentugar náttúrulegar aðstæður fyrir laxalús í sjónum við 
Austfirði, að vöktun er viðhöfð í eldinu og að eftirlit er með 
eldisstarfseminni má telja ósennilegt að aðstæður skapist sem leiði til 
þess að stór hluti laxfiskastofna drepist vegna laxalúsar frá eldinu í 
Seyðisfirði, eða nota þurfi lyf gegn lúsinni. 

Vísað er í svar við umsögn Fiskistofu nr. 51 varðandi frekari umfjöllun um 
laxalús og umhverfisaðstæður í sjónum við Austurland. Því sem þar 
kemur fram hefur verið bætt við í kafla 8.4 í matsskýrslu þar sem vísað er 
í heimildir. 


53 


Hafrannsóknastofnun 


Einnig kemur fram í frummatsskýrslunni að laxalús hafi ekki fundist í 
eldiskvíum á Austfjörðum og að óvíst sé að það gerist. Svo er tekið 
fram að ef það gerist (að laxalús finnist) verði þess gætt að halda 
fjölda laxalúsa á eldisfiski í sjókvíum í Seyðisfirði í lágmarki með 
mótvægisaðgerðum. Talað er almennt um helstu mótvægisaðgerðir 
eins og hlífðarnet um netpoka, hrognkelsi, lyfjafóður og lyfjaböðun. 
Rætt er um að notast verði við umhverfisvænar aðferðir komi til 
aukningar á laxalús á eldisfiskum. Hinsvegar vantar frekari útskýringar 
á því um hvaða mótvægisaðgerðir sem eru umhverfisvænar er átt við. 
Reynslan á Vestfjörðum hefur verið sú að notast hefur verið við 
lyfjameðhöndlun í auknu mæli. 

Mikilvægt er að útiloka ekki að laxa- og fiskilús geti orðið vandamál á 
Austfjörðum. Með auknum lífmassa í eldiskvíum aukast líkurnar á því 
að vandamál með sjúkdóma og sníkjudýr komi upp 


Í kafla 8.4.4, sem fjallar um vöktun og mótvægisaðgerðir vegna laxalúsar, 
eru taldar upp aðferðir sem hægt er að beita til draga úr lúsafári, komi 
það upp. 

Taka skal fram að Fiskeldi Austfjarða er með Auquagap vottun og lífræna 
vottun á framleiðslu sinni. Þess vegna munu aðferðir eins og lúsafóður 
eða lúsaböðun, þar sem notuð efni sem geta haft áhrif á önnur 
krabbadýr, ekki verða notaðar. Aðferðir sem Fiskeldi Austfjarða myndi 
nota, komi upp lúsasmit í miklu magni, eru t.d. að nota hrognkelsi til að 
hreinsa fiskinn, en um þessa aðferð er fjallað í kafla 8.4.4. Einnig yrðu 
notaðar varnir eða pils sem sett eru um nótapokana til að varna því að 
lús geti borist í eldislaxinn. Um þessa aðferð er einnig fjallað í kafla 8.4.4. 
Báðar þessar aðferðir eru vistvænar. Auk þess er líka hægt að baða 
fiskinn með heitu vatni eða nota þrýstiþvott. Við þetta er hægt að ná 
lúsunum af fisknum og engin eiturefni eru notuð, þetta telst einnig til 
vistvænna aðferða. 


Umfjöllun um þessa aðferð hefur verið bætt í matsskýrslu, kafla 8.4.4. 


Ríkjandi tegund ferskvatnsfiska á Austfjörðum er eins og áður hefur 
komið fram sjóbleikja en hún nýtir einkum beitarsvæði nærri 
ströndum og í nágrenni sinnar heimaár. Hér á landi eru til dæmi um 
göngur bleikju allt að 95 km frá heimaá (Sigurður Guðjónsson, 1989) 
og eru enn lengri göngur þekktar í Noregi (Klemetsen o.fl 2003). 
Sjóbleikju er því væntanlega að finna í nokkru mæli á öllu því svæði 
sem fyrirhugað eldi verður á. Einnig eru líkur á að fleiri stofnar sem 
hafa nýtingar og náttúrulegt gildi gangi inn á fyrirhugað eldissvæði. 


54 Hafrannsoknastofnun | Hafrannsóknastofnun hefur í fjölda umsagna viðrað áhyggjur sínar af | FA er sammála Hafrannsóknastofnun um að umræða um laxalús og 
aukaverkunum lyfjameðhöndlunar vegna áhrifa á önnur krabbadýr en | fiskilús má ekki vera þannig að lítið sé gert úr vandanum sem lúsasmit 
laxa- og fiskilús. Krabbadyr eru afar mikilvæg í fæðuvef fjarðanna og veldur. 
uppistaða fæðu margra nytjafiska og þá sérstaklega ungviðis. Vísað er í svar við umsögn Fiskistofu nr. 51 varðandi laxalús og 
Rannsóknir erlendis hafa sýnt neikvæð áhrif a rækju, humar o.fl. óhagstæðar umhverfisaðstæður í sjónum við Austurland. FA bendir á að 
krabbadýr (Ingibjörg Jónsdóttir og Guðrún G. Þórarinsdóttir 2019). lús hefur aldrei fundist í eldi fyrirtækisins. Það eitt og sér útilokar ekki að 
Nýleg rannsókn frá Noregi á lirfum evrópska humarsins (Homarus lús geti valdið skaða í eldi FA. 
gammarus):syndi bráða eitrun'af hálfu: böðunarlyfjanna Azamethiphos FA hefur leitað til sérfræðinga RORUM um málefni er varða lús enda 
og Deltamethrin. Þá kom einnig í ljós að áhrifin voru allt til staðar í upp hefur einn sérfræðinga RORUM tekið þátt í rannsóknum er lúta ad 
39 km? svæði í kringum meðhöndluð svæði en þó var munur á PO ; op „25 os , 

Pa e ; > s áhrifum lúsalyfja á m.a. rækjur.“ FA telur ekki þörf að ræða nánar 
dreifingaráhrifum þessara tveggja lyfja (Parson o.fl. 2020). Eins og : a ze ead ea z a ; ; 
; ? See : niðurstöður sem hafa fengist úr fjölda rannsókna á ýmsum þeim lyfjum 
fram hefur komið hefur verið talsvert um að laxa- og fiskilús valdi usla : á UR ; ya : 
: ee: ster a sem eru notuð í baráttu vid lúsasmit, en þær eru fjölmargar þó flestar 
(vanþrif og aukin dánartala eldisdýra) í eldi á Vestfjörðum. Nokkuð oft ið Í 3 , 
icin A á anes hafi farið fram á rannsóknastofum. 
hefur verið gripið til þess að meðhöndla lax gegn bæði laxa og fiskilús 
með lyfjaböðunum á Vestfjörðum. Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

55 Hafrannsoknastofnun | Fram kemur í kafla 3.7 frummatsskyrslunnar að lág selta og lágur Tekið er tillit til þessarar athugasemdar í matsskýrslu, kafla 5.4 (Kafli 3.7 í 
sjávarhiti séu náttúrulegar varnir gegn laxalús fyrir austan og að frummatsskýrslu). 
laxalús þrífist ekki í seltu undir 25 psu til lengri tíma. Hinsvegar má sjá 
á mynd 30 í frummatsskýrslunni að engar mælingar á seltu í Seyðisfirði 
fóru undir 32.5 psu. 

56 Hafrannsóknastofnun 


Nýlega hefur verið gerð rannsókn á útbreiðslu laxfiska í ám á 
Austfjörðum en ekki hefur verið gerð rannsókn á útbreiðslu sjógenginna 
laxfiska í fjörðum Austurlands. 


Vísað er í svar við umsögn Fiskistofu nr. 51 varðandi frekari umfjöllun um 
laxalús og umhverfisaðstæður í sjónum við Austurland. Í svarinu kemur 
m.a. fram að niðurstöður eftirlits með lús á eldislaxi við Austurland bendi 
til þess að laxalús sé ekki að plaga villta laxfiska á svæðinu. Möguleg 
skýring sé m.a. sú að laxastofnar þar eru smáir og lítið um urriða á 
svæðinu, en samkvæmt umsögn Fiskistofu er fátíðara að bleikja beri 
laxalús en fyrir lax og sjóbirting. Á svæðinu er fyrst og fremst bleikja 


25 Bechmann, Renée £ Arnberg, Maj & Gomiero, Alessio & Westerlund, Stig & Lyng, Emily & Berry, Mark & Agustsson, Thorleifur & Jager, Tjalling 8. Burridge, Les. (2019). Gill damage and delayed mortality of 
Northern shrimp (Pandalus borealis) after short time exposure to anti-parasitic veterinary medicine containing hydrogen peroxide. Ecotoxicology and Environmental Safety. 180. 473-482. 


og því telur Fiskeldi Austfjarða að aðstæður séu ekki fyrir hendi sem leiði 
til þess að lús berist í umtalsverðu magni að sjókvíum frá villtum laxfiski á 
svæðinu. 


Fyrir liggur að í ám á svæði norðan Stöðvarfjarðar og að Héraðsflóa er 
nær eingöngu bleikja, lítið er af laxi og urriða. 2°?” Því er ólíklegt ad 
urriðastofnar nýti Seyðisfjörð í miklum mæli sem ætisslóð og þekkt er að 
sjógönguseiði laxa gangi rakleitt til hafs og án þess að staldra við á 
strandsvæðum. FA telur því líklegast að í Seyðisfirði sé fyrst og fremst um 
að ræða sjóbleikju, en ekki aðra laxfiskastofna, sem kunna að hafa 
nýtingar og náttúrulegt gildi. 

Umfjöllun í kafla 8.4 í matsskýrslu hefur verið uppfærð. 


57 


Hafrannsóknastofnun 


Laxa- og fiskilús geta haft áhrif á stofna sjóbleikju og aukið afföll 
hennar. Taka skal fram að ákveðin óvissa sé um þetta vegna þess að 
ekki er mikið um laxeldi í nágrenni áa sjóbleikjustofnum líkt og á 
Austfjörðum og Vestfjörðum. Flestar rannsóknir hafa verið gerðar þar 
sem sjóbirtingur er ríkjandi göngufiskur (t.d. í Noregi). Hinsvegar hefur 
úttekt á Vestfjörðum sýnt að talsvert magn af laxa og fiskilús fannst á 
bæði sjóbleikju og sjóbirtingi á Vestfjörðum (Eva Dögg Jóhannesdóttir 
munnl. uppl.). 


Eins og segir í umsögninni eru villtir laxfiskar við Vestfirði smitaðir af laxa- 
og fisklús. Smit laxalúsar hefur aukist í fjörðum á sunnanverðum 
Vestfjörðum. Ástæður þessarar þróunar eru þó ekki skýrðar eingöngu 
með auknu laxeldi en mögulegt að hækkandi sjávarhiti við Vestfirði geti 
skýrt þá þróun. Sjá einnig svar við umsögn Hafrannsóknastofnunar nr. 52. 


Urrida er ekki að finna í Fjarðará í Seyðisfirði eða ám í nærliggjandi 
fjörðum og lítið er um lax. Eins og fram kemur í svari við umsögn 
Fiskistofu (nr. 51) er líklegt að villtir laxfiskar á svæðinu séu ekki plagaðir 
af laxalús. Það skýrist mögulega m.a. af því að laxastofnar þar eru smáir 
og urriði ekki á svæðinu, en samkvæmt umsögn Fiskistofu er fátíðara að 
bleikja beri laxalús en fyrir lax og sjóbirting. Á svæðinu er fyrst og fremst 
bleikja og því telur Fiskeldi Austfjarða að aðstæður séu ekki fyrir hendi 
sem leiði til þess að lús berist í umtalsverðu magni að sjókvíum frá 
villtum laxfiski á svæðinu. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


26 Led Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40 
27 þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117 


Komi til þess að eldislax sleppi og að ráðast þurfi í mótvægisaðgerðir 
með netaveiðum eru líkur á því að sjóbleikja verði meðafli á þeim tíma 
sem hún er á fæðuslóð. Ef laxar sleppa og ganga í nærliggjandi ár geta 
þeir mögulega haft áhrif á viðkomu bleikjustofna í ánum með 
samkeppni um hrygningar- og uppeldissvæði. Taka má fram að ekki 
liggja miklar upplýsingar um slík áhrif á bleikju en sýnt hefur verið fram 
á áhrif á sjóbirting t.d. með því að strokulaxar æxlast með þeim. 


Í samantekt umsagnar segir: Til eru gögn um minni vatnsföll sem 
renna í Seyðisfjörð og nágrenni hans. Þar kemur fram hvaða tegundir 
ferskvatnsfiska eru í vatnsföllunum, í hvaða hlutföllum þeir eru ásamt 
seiðaþéttleika. Taka þarf tillit til þessara minni vatnsfalla og annara 
laxfiska eins og bleikju sem er ríkjandi tegund laxfiska á Austfjörðum. 


58 Umhverfisstofnun Fram kemur í frummatsskýrslu að rekstraraðili sé með AquaGAP Gerð var ný úttekt á starfsemi FA og Búlandstinds árið 2019 og í 
umhverfisvottun á eldi og vinnslu félagsins. Umhverfisstofnun telur að | framhaldi af því var Aqua-gap vottunin endurnýjuð. Í framhaldi af því var 
fjalla ætti með ítarlegri hætti í frummatsskýrslu um umfang og eðli heimasíða vottunaraðila uppfærð. Afrit af vottun hefur verið send til UST. 
vottunarinnar og hvaða hluta starfseminnar hún nær til. Aqua-gap vottunin tekur til framleiðslu Fiskeldis Austfjarða á eldislaxi í 

Berufirði og Fákskrúðsfirði. Auk þess sem hún tekur til vinnslu 
Búlandstinds á eldislaxi frá Fiskeldi Austfjarða. Unnið verður að því að 
starfsemi í Seyðisfirði muni falla undir Aqua-gap vottunina. Fiskeldi 
Austfjarða telur ekki þörf á frekari umfjöllun í matsskýrslu um vottunina. 
Framangreindri umfjöllun hefur verið bætt við í kafla 8.4.4 í matsskýrslu. 

Kafli 6.5 Efnisatriði: | Erfðablöndun, villtur lax 

Númer PPRD 

Sa Aðili Athugasemd Viðbrögð 

59 Hafrannsóknastofnun 


Fyrir liggur að urriða er ekki að finna í ám á svæði norðan Stöðvarfjarðar 
og að Héraðsflóa og lítið er þar af laxi. ?® 


FA leitaði upplýsinga hjá Fiskistofu um aflasamsetningu veiða sem gerðar 
hafa verið í kringum eldisstöð í kjölfar þess að tilkynnt hafi verið um gat á 
eldisnót. Ef lax veiðist er hann skráður, en meðafli ekki. Því liggja ekki 
fyrir upplýsingar um hvort sjóbleikja hafi veiðst í þessum aðgerðum. 


Samkvæmt Fiskistofu voru sjö óhöpp (gat á eldisnót) tilkynnt á árunum 
2014 til 2019, þar af fjórar að sumarlagi þegar vænta má að bleikja sé 
sjógengin. Veiði við eldiskvíar í kjölfar óhapps gaf mest fimm laxa. Segir 
Fiskistofa að veiðarnar skili litlum árangri a.m.k. ef miðað er við 
sleppingar á regnbogasilungi. Engu að síður telur FA að reynslan gefi til 
kynna umfang slysasleppinga laxa úr eldi, sem hafi verið lítið. Það rímar 
við niðurstöður vöktunar á eldislöxum í laxveiðiám landsins, sem m.a. 
hefur verið tekið tillit til í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar. 


Þó umfang laxeldis aukist er ekki líklegt að framangreind þróun snúist við 
og óhöpp í eldi verði tíðari en verið hafa. Gangi það eftir er ólíklegt að 
umtalsvert magn eldislax, sem kominn er að hrygningu við sleppingu, 
gangi í nærliggjandi ár og hafi með atferli sínu áhrif á bleikjustofna ánna. 


28 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40 


Hafa ber í huga að í lög hefur verið fest áhættumat erfðablöndunar og 

fjarlægðarmörk eldis við laxveiðiár. Krafa Hafrannsóknarstofnunar um 

að taka beri tillit til minni vatnsfalla og annarra laxfiska er órökstudd og 
hefur ekki lagastoð. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


60 


Hafrannsóknastofnun 


Hafrannsóknastofnun [telur] að fjalla þurfi um Breiðdalsá í þessari 
umsögn. Rétt er að tiltekið sé í Áhættumati erfðablöndunar (2017) að í 
Breiðdalsá hafi verið stundaðar seiðasleppingar. Hinsvegar skal þess 
getið hér að í ánni er til staðar náttúrulegur laxastofn þvert á það sem 
höfundar frummatsskýrslunnar reyna að sýna fram á að finnist ekki í 
ánni. 

Tekið er undir að ekki fari miklum sögum af laxveiði né skráningum þar 
á fyrr en formlegt veiðifélag var stofnað um Breiðdalsá á sjöunda 
áratug síðustu aldar. Áður var þó stunduð veiði í ánni án þess að hún 
væri þar skráð sérstaklega. 


Allar upplýsingar sem til eru um Austfirði undirstrika að hverfandi líkur 
eru á því að sjálfbærir laxastofnar geti þrifist í ám á svæðinu. Árnar eru 
kaldar og næringarsnauðar dragár með miklum rennslissveiflum. Slíkar ár 
eru ekki náttúrulegt búsvæði fyrir lax, enda sýna heimildir, bæði 
skriflegar og munnlegar, að laxveiði hafi með öllu verið óþekkt þar til á 
seinni hluta 20. aldar. Þetta á ekki bara við um Breiðdalsá, heldur einnig 
þekktar laxveiðiár líkt og árnar í Vopnafirði, en þar var ekki lax sjáanlegur 
fyrr en að litlu ísöld lauk um aldamótin 1900. Því er ekki grundvöllur fyrir 
staðhæfingum um að á Austfjörðum finnist gamlir laxastofnar, jafnvel 
mörg þúsund ára gamlir. 

Breiðdalsá hefur, samkvæmt þeim upplýsingum sem finnast um ána, 
aldrei verið með náttúrulegan laxastofn enda eru ekki til gögn sem benda 
til slíks. Með miklum sleppingum undanfarin ár hefur verið haldið við 
hafbeitarstofni í ánni, sem hefur verið undirstaða laxveiði. Það verður að 
teljast mjög ólíklegt að þessi stofn haldist í ánni ef sleppingum yrði hætt. 
Ítarlega er farið yfir sögu Breiðdalsár í skýrslunni "Breiðdalsá og leitin að 
laxinum" en í þeirri skýrslur eru allar heimildir sem til eru um ána 
skoðaðar.?? 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


29 Agustsson, Thorleifur og Eiriksson, Thorleifur. (2020). Breiðdalsá og leitin að laxinum. Reykjavík: RORUM 2020 001 


61 


Hafrannsóknastofnun 


Fiskrækt hefur verið stunduð í Breiðdalsá til að auka þar veiði. 
Fiskvegur var gerður í fossinn Beljanda og einnig hefur seiðum verið 
sleppt. Í seinni tíð hefur ræktunin farið fram með þeim hætti að lax 
sem veiddur er í ánni er nýttur til undaneldis (klak) og seiðum undan 
honum sleppt í ána. Nýleg rannsókn á hreistri af veiddum laxi í 
Breiðdalsá sýndi að 60 % af þeim hafði klakist og alist upp í ánni. Nú 
liggja fyrir nýjar niðurstöður úr rannsóknum á erfðafræði laxins í 
Breiðdalsá. Þar er staðfest að í Breiðdalsá er sérstakur laxastofn sem 
er skyldur öðrum laxi á Austfjörðum. Stofninn er sérstaklega 
mikilvægur þar sem hann er stærsti laxastofninn á svæðinu (Leó 
Alexander Guðmundsson o.fl. 2018). Styrkir það enn frekar að vernda 
þurfi þennan náttúrulega laxastofn líkt og aðra náttúrulega laxastofna 
landsins. Því hefur Hafrannsóknastofnun í samráði við Veiðifélag 
Breiðdalsár hafið smíði vöktunarbúnaðar þar sem settur verður upp 
myndavélabúnaðurinn Árvaki í þeim tilgangi að vakta göngur laxa í 
rauntíma og jafnvel greina mögulega strokufiska. Áætlað er að 
búnaðurinn verði kominn í rekstur vorið 2021 eða 2022. 


Í frummatsskýrslu á bls. 95 er sett fram og fullyrt að mikil gagnrýni hafi 
komið fram á Áhættumat erfðablöndunar en sú gagnrýni hefur ekki 
síst komið frá hagsmunaaðilum í fiskeldi. Rétt er að benda á að óháð 
nefnd sérfræðinga sem yfirfór Áhættumat erfðablöndunar, benti á að 
gæta þyrfti að áhrifum eldislaxa á smáa stofna. Nánar tiltekið kom 
eftirfarandi athugasemd fram í áliti nefndarinnar: “Einnig er mögulegt 
að höfundar ættu að íhuga að nota lægri viðmiðunarmörk fyrir minni 
stofna en stærri stofna. Ástæða þess, eins og segir annars staðar í 
skýrslu okkar, er að fyrirliggjandi vísindaleg gögn benda til þess að litlir 
og dreifðir stofnar séu hlutfallslega viðkvæmari fyrir innblöndun en 
stærri og þéttari stofnar“ 
(https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf). Nefndin bendir á 
að þar sem hér sé alinn eldislax af erlendum uppruna geti stafað meiri 
ógn af honum við innlenda laxastofna en væri um innlendan eldisstofn 
að ræða. Því bendir nefndin á að vikmörk líkansins fyrir innblöndun 
ættu ad vera strangari. Hafrannsóknastofnun tekur undir þetta með 
nefndinni en telur að með beitingu varúðarreglu við ákvörðun stuðla 
likansins taki áhættumatið tillit til þessa þáttar. Aðrar athugasemdir 
við líkanið sjálft voru smávægilegar og lúta að fínstillingaratriðum. 


Vísað er í svar við umsögn Hafrannsóknastofnunar nr. 60, þar sem færð 
eru fram rök fyrir því að í Breiðdalsá sé ekki náttúrulegur laxastofn. 


Í umsögn Hafrannsóknastofnunar kemur m.a. fram að laxastofn í 
Breiðdalsá sé sérstaklega mikilvægur þar sem hann er stærsti stofninn á 
Austfjörðum. Hafinn sé undirbúningur að vöktun á göngum laxa og 
greiningar á mögulegum strokufiskum úr eldi. Vitnað er í sérfræðiskýrslu 
vegna rýni á aðferðum við áhættumat erfðablöndunar þar sem fram 
komi að gæta þurfi að áhrifum á litla laxastofna sem séu hlutfallslega 
viðkvæmari fyrir innblöndun en stærri stofnar. 


Fiskeldi Austfjarða bendir á að í áhættumati erfðablöndunar er gert ráð 
fyrir laxastofni Breiðdalsár. Endurskoðað áhættumat byggir m.a. á 
niðurstöðum vöktunar í nokkrum laxveiðiám landsins undanfarin ár og 
stuðlum í reiknilíkani Hafrannsóknastofnunar hefur verið breytt frá því 
sem var í fyrra áhættumati, þannig að matið uppfylli betur varúðarreglu 
laga um náttúruvernd. Á því byggir m.a. ákvörðun um að heimila eldi á 
6.500 tonnum af frjóum laxi í Seyðisfirði. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


62 


Hafrannsóknastofnun 


Hafrannsóknastofnun bendir á að til séu gögn/rannsóknir sem ekki 
komi fram í frummatsskýrslunni en mikilvægt sé að litið verði til vegna 
mögulegra umhverfisáhrifa laxeldis á Austfjörðum. Sérstaklega er 
mikilvægt að taka tillit til sjóbleikju sem er ríkjandi tegund 
ferskvatnsfiska í Austfirskum ám og fjörðum. 


Sú úttekt (Leó Alexander Guðmundsson o.fl. (2019)] tekur þó ekki til 
smærri vatnsfalla og lækja á svæðinu. Fram kemur í skýrslu Leós og 
félaga að á Austfjörðum séu stofnar göngufiska, einkum sjóbleikja en 
að lax og sjóbirtingur séu líka þó í minna mæli. Veiðiskráning á lax, 
bleikju og urriða hefur verið í ám á Austfjörðum og skila veiðar 
veiðirétthöfum tekjum. 


Fjallað er um tilvísaða rannsókn í kafla 8.4 í matsskýrslu. 


63 


Hafrannsóknastofnun 


Í frummatsskýrslunni er sagt að næstu laxveiðiár norðan Seyðisfjarðar 
séu í Vopnafirði. Vissulega eru laxár í Vopnafirði en lax er einnig að 
finna í nokkrum mæli í Selfljóti/Gilsá og ört stækkandi laxastofn er í 
Jöklu (Guðmunda Björg Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson 2020). Lax 
er einnig í Fjarðará í Loðmundarfirði, Fjarðará í Borgarfirði-Eystri, 
Fögruhlíðará og í Mjóafirði þó í takmörkuðu magni. 


Tekið hefur verið tillit til þessara athugasemda í kafla 8.5 í matsskýrslu. 


64 


Náttúrufræðistofnun 
Íslands 


Náttúrufræðistofnun fagnar því að gert er ráð fyrir því að nota einnig 
ófrjóan lax í eldinu og þá væntanlega stefnt að því að auka þann hluta 
í framtíðinni. Að mati Náttúrufræðistofnunar á eingöng að nota 
ófrjóan lax í sjókvíaeldi við Íslandsstrendur ekki síst þegar um er að 
ræða framandi kynbætta laxategund sem getur haft áhrif á villta 
laxastofna. Í þessu samhengi skiptir það engu máli að mati 
stofnunarinnar hvort það sé mikið eða lítið af laxi í ám á Austfjörðum. 
Útbreiðsla laxastofna er hluti af náttúrulegu ferli sem tekur sífelldum 
breytingum vegna umhverfisaðstæðna hverju sinni og því ekki hægt 
að réttlæta framandi tegundir með þeim hætti sem reynt er að gera í 
frummatsskýrslunni. Út frá náttúruverndarsjónarmiðum snýst málið 
um það hvort það eigi yfirleitt að heimila starfsemi/laxeldi sem getur 
breytt villtum dýrum í íslenskri náttúru varanlega þ.m.t. langt út fyrir 
viðkomandi starfssvæði. Sömu starfsemi er hægt að hafa á landi (eða 


Í umsögn Náttúrufræðistofnunar segir að málið snúist um það hvort það 
eigi yfirleitt að heimila starfsemi sem getur breytt villtum dýrum í 
íslenskri náttúru varanlega þ.m.t. langt út fyrir viðkomandi starfssvæði. 


FA bendir á að stjórnvöld hafa skilgreint hafsvæði við Ísland þar sem eldi 
laxfiska í sjókvíum er óheimilt. Friðunarsvæðin voru sett til verndar 
villtum laxastofnum. Bannið gildir ekki um önnur hafsvæði við landið, 
m.a. við Austurland, samkvæmt ákvörðun stjórnvalda. 

Fyrir liggur að ár á Austfjörðum sunnan Vopnafjarðar eru kaldar, 
aðrennsli þeirra stutt og þær hafa litla framleiðni. Skilyrðin eru því 
hentug fyrir uppeldi bleikju en ekki fyrir laxastofna. 3°77 Jafnframt er 
vísað í svar við umsögn Hafrannsóknastofnunar nr. 60, þar sem færð eru 
rök fyrir því að í Breiðdalsá sé ekki náttúrulegur laxastofn. 


30 Guðni Guðbergsson og Þórólfur Antonsson (1996). Fiskar í ám og vötnum. Landvernd, Reykjavík. 191 bls. 
31 þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seidabuskapur og uppeldisskilyrði fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117. 


nota ófrjóan lax) þar sem líkur á neikvæðum áhrifum vegna sjúkdóma 
eða erfðablöndunar eru margfalt minni eða nánast engar ef rétt er að 
málum staðið. Náttúrufræðistofnun getur tekið undir þær 
mótvægisaðgerðir sem lagðar eru til í frummatsskýrslunni og þá 
sérstaklega notkun á ófrjóum laxi. 


Áhættumat erfðablöndunar eldisfisks við íslenska laxastofna er unnið á 
vegum Hafrannsóknastofnunar og að því koma helstu sérfræðingar 
landsins um líffræði laxastofna hér við land. Matið byggir því á bestu 
vísindalegu þekkingu. Nýtt áhættumat byggir m.a. á niðurstöðum 
vöktunar í nokkrum laxveiðiám landsins. Jafnframt hefur stuðlum í 
reiknilíkani Hafrannsóknastofnunar verið breytt frá því sem var í fyrra 
áhættumati, þannig að matið uppfylli betur varúðarreglu laga um 
náttúruvernd. Áhættumatið verður endurskoðað þegar frekari 
vöktunargögn liggja fyrir. 


Með hliðsjón af framansögðu telur FA að tryggt sé eins og kostur er að 
frjór eldislax valdi sem minnstum neikvæðum áhrifum á erfðir villtra 
laxastofna. 


Það er og rangt sem kemur fram í athugasemdinni að útbreiðsla 
laxastofna á Íslandi sé hluti af náttúrulegu ferli. Ekkert er fjær sanni. Í 
íslenskar ár hefur verið sleppt seiðum í hundraða þúsunda tali árlega frá 
því um miðjan sjötta áratuginn og var uppruni þeirra oft ókunnur eða úr 
hinum ýmsum ám. Sprengdir hafa verið laxastigar og ár virkjaðar til að 
breyta náttúrulegum gönguleiðum. Náttúruval hefur verið truflað með 
veiðum á stórlaxi og núna síðast sleppingum. Fiskeldi Austfjarða telur að 
séu i dag eitthvað sem heitir hreinir laxastofnar í íslenskum ám þá er það 
til marks um það að ógerlegt er að breyta erfðamengi áa og því ætti 
fiskeldi ekki að fela í sér hættu. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


65 


Natturufreedistofnun 
islands 


Að mati Náttúrufræðistofnunar, og eins og áður hefur komið fram hjá 
stofnuninni, er laxeldi í sjó með framandi tegundum, frjóum 
laxfiskastofni af norskum uppruna, ekki í samræmi við 1. gr., 2. gr. né 
9. gr. laga um náttúruvernd né alþjóða samningu um vernd 
líffræðilegrar fjölbreytni né heldur leið til að uppfylla heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna. Neikvæðar afleiðingar af laxeldi í sjó eru þekktar 
og mótvægisaðgerðir virðast ekki hafa komið í veg fyrir þær. Vissulega 
getur staðsetning á sjókvíaeldi og góður rekstur/mótvægisaðgerðir 
dregið úr neikvæðum áhrifum. Fræðilegt áhættumat breytir engu um 
að verið er að taka áhættu með villta laxastofna. Miðað við það ástand 
sem er í heiminum hvað varðar líffræðilega fjölbreytni, og snýr m.a. að 
útrýmingu tegunda og tap á mismunandi stofnum af tegundum, ætti 
eingöngu að nota ófrjóan lax í sjókvíaeldi. 


Fram kemur í umsögn Náttúrufræðistofnunar að þekktar séu neikvæðar 
afleiðingar af laxeldi í sjó fyrir líffræðilega fjölbreytni og 
mótvægisaðgerðir hafi ekki dugað. Ekki er vísað til dæma um slíkar 
afleiðingar af íslensku laxeldi í sjó. Jafnframt segir að fræðilegt 
áhættumat breyti engu um að verið er að taka áhættu með villta 
laxastofna. 


FA bendir á að stjórnvöld hafa skilgreint hafsvæði við Ísland þar sem eldi 
laxfiska í sjókvíum er óheimilt, en á öðrum hafsvæðum er slík starfsemi 
háð leyfum og eftirliti. Frid unarsveedin voru sett til verndar villtum 
laxastofnum, sem Fiskeldi Austfjarða telur vera í anda verndar á 
líffræðilegri fjölbreytni. Jafnframt eru skilgreind fjarlægðarmörk milli 
eldis og veiðiáa og með þeim ráðstöfunum er dregið úr möguleikum 
áhrifa. 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá árdögum eldis og er eftirlit og 
búnaður með allt öðrum hætti en var. Varðandi sleppingar og mögulega 
erfðablöndun þá segir sagan okkur lítið og eingöngu samtímagögn eru 
marktæk. Þau sýna að erfðablöndun hefur ekki verið vandamál á Íslandi, 
m.a. samtímavöktun á laxveiðiám á Íslandi undanfarin ár. Miðað við 
framþróun greinarinnar þegar kemur að eftirliti, tækjakosti og kynbótum 
þá eru litlar líkur til þess að erfðablöndun verði vandamál. 


Bleikja er ríkjandi tegund laxfiska í flestum ám á Austurlandi. Hún er nær 
einráð í ám norðan Stöðvarfjarðar en sunnan hans var lax oftar ríkjandi. 
Mestur þéttleiki laxaseiða hefur mælst í suðlægustu ám á Austurlandi, í 
Laxá í Nesjum og Selá í Álftafirði, en einnig nokkur þéttleiki í árkerfum 
Breiðdalsár. Samkvæmt þessu er lítið um lax í ám nærri Seyðisfirði. 


Lög segja til um að framleiðenda laxahrogna beri skylda til að geyma 
lífsýni og upplýsingar um arfgerð í gagnagrunni. Einnig ber að tryggja 
rekjanleika hrogna frá framleiðenda að sjókví. Þetta fyrirkomulag gerir 
mögulegt að rekja strokufiska úr eldi til kvíastæðis og fyrirtækis. 
Hafrannsóknastofnun vaktar fiskgengd í helstu lykilár landsins m.t.t. 
eldislax. Fram til þessa hefur ekki greinst eldislax í slíkum ám á 
Austurlandi. 


Áhættumat erfðablöndunar eldisfisks við íslenska laxastofna er unnið af 


helstu sérfræðingum landsins um líffræði laxastofna hér við land. Matið 
byggir því á bestu vísindalegu þekkingu. Nýtt áhættumat byggir m.a. á 


niðurstöðum vöktunar í nokkrum laxveiðiám landsins og stuðlum í 
reiknilíkani Hafrannsóknastofnunar hefur verið breytt frá því sem var í 
fyrra áhættumati, þannig að matið uppfylli betur varúðarreglu laga um 
náttúruvernd. Áhættumat skal endurskoða eigi sjaldnar en á þriggja ára 
fresti. 


Með hliðsjón af banni við sjókvíaeldi á hafsvæðum við landið, rekjanleika 
erfðaefnis eldislax og reglulegri endurskoðun áhættumats 
erfðablöndunar, sem m.a. byggir á vöktun, telur FA að dregið sé verulega 
úr hættu á neikvæðum afleiðingum laxeldis í sjó á villta laxastofna og 
líffræðilega fjölbreytni. 

Fiskeldi Austfjarðar telur mikilvægt að ófrjór lax verði notaður í 
sjókvíaeldi eins fljótt og það þykir raunhæft. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Kafli | 6.6 Efnisatriði: | Fuglalíf 
Númer mae 
svars Aðili Athugasemd Viðbrögð 
66 Múlaþing Kafli um aðrar nytjar í firðinum er rýr og lítið vísað til heimilda þar. Til | Kafli 8.6 í matsskýrsla hefur verið uppfærður m.t.t. æðarvarps á 


dæmis kemur þar aðeins fram að æður sé í firðinum en ekki verndað 
æðarvarp. Ekki kemur þar fram að nytjað æðarvarp er á Skálanesi. 


Skálanesi. 


67 


Mulabing 


Umfjöllun um fuglalíf er heldur rýr og verður að gera kröfu um að sá 
þáttur sé skoðaður mun betur. Á firðinum eru langdvölum stór hluti af 
æðarfugli úr varplandi við Skálanes og úr Loðmundarfirði. Fjölmargar 
tegundir sjófugla, svo sem margar tegundir af svartfugli og mávum, 
kría, lundi o.fl. hafa aðsetur í friðinum. Fuglalíf er fjölbreytt og 
mismunandi eftir árstíðum og það er mikilvægt að því sé gerð góð skil 
og áhrif á það verði metin með vönduðum hætti. 


Fiskeldi Austfjarða er ekki sammála því að umfjöllun um fuglalíf sé rýr og 
erfitt er að sjá hvað þarf að skoða betur. Umfjöllun um fugla byggir á 
samantekt sem unnin var af fuglafræðingi á vegum Náttúrustofu 
Austurlands og byggir á athugunum sem gerðar hafa verið í Seyðisfirði 
ásamt öðrum gögnum. Við mat á umhverfisáhrifum á fuglalíf fá allar 
tegundir jafnt vægi og þess gætt að taka ekki afstöðu með einni tegund 
gegn annarri. Svo ber að benda á að engin ein fuglategund er rétthærri 
öðrum sem þýðir að svokallaðar „nytjategundir“ fá ekki meira vægi við 
mat á áhrifum framkvæmda. Hvað varðar æðarfuglinn þá eru til litlar 
sem engar rannsóknir um áhrif fiskeldis á æðarfugl og æðvarvarp. Skýrt 
hefur komið fram að á meðal félagsmanna Æðarræktarfélagsins eru 
skiptar skoðanir um áhrif laxeldis á æðarvörp. Þannig hafa 
æðarræktendur á Vestfjörðum talið eldi hafi verið til bóta fyrir fuglinn. 
Það er ekkert sem bendir til þess að fyrirhugað eldi muni ógna stofni 
æðarfugls í Seyðisfirði, þar sem staðsetning sjókvía verður á meira dýpi 
en æðarfuglinn nýtir sér. 


Vöktunaráætlun framkvæmdaraðila mun ná til vöktunar á fuglalífi og 
verður brugðist við ef um neikvæð áhrif eldis verður að ræða. Hafa ber í 
huga að allar kvíar verða með fuglanetum og óþekkt er að fugl fetist í 
kvíanótum. Gerðar hafa verið tilraunir með að gefa fóður neðansjávar og 
hafa þær reynst vel. Möguleikar á neikvæðum áhrifum eldis á fuglalíf eru 
því hverfandi. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


68 


Umhverfisstofnun 


Umhverfisstofnun bendir á að samantekt Náttúrustofu Austurlands 
byggir á fyrri áætlunum fyrirtækisins um eldisvæði að Háubökkum og 
Sörlastaðavík áður en eldissvæðin að Selstaðavík og Skálanesbót 
bættust við. Umhverfisstofnun telur að þar sem eldissvæðið við 
Skálanesbót er í um 2-3 kílómetra fjarlægð frá Skálanesbjargi kunni 
eldið að hafa áhrif á fuglalíf þar. 


Umhverfisstofnun telur óvissu gæta um áhrif framkvæmdar á fuglalíf í 
Seyðisfirði og að fjalla þurfi um áhrif eldisstöðva við Selstaðavík og 
Skálanesbót á fuglalíf Skálanesbjargs. Breyting á dreifingu tiltekinna 
fuglategunda, s.s. máva, geti haft áhrif á aðrar fuglategundir, s.s. 
æðarfugls. 


Benda má á að reynsla hér við land hefur sýnt að áhrif sjókvíaeldis á 
æðarfugl hafa verið óveruleg. Æðarfugl getur orðið langlífur og stofn 
tegundarinnar er sterkur hér við land. Því er ekki viðbúið að neikvæð 
áhrif mögulegrar fjölgunar máfa séu líkleg til að hafa áhrif á æðarfugl í 
Seyðisfirði. Við mat á umhverfisáhrifum á fuglalíf fá allar tegundir jafnt 
vægi og þess gætt að taka ekki afstöðu með einni tegund gegn annarri. 
Svo ber að benda á að engin ein fuglategund er rétthærri öðrum sem 
þýðir að svokallaðar „nytjategundir“ fá ekki meira vægi við mat á áhrifum 
framkvæmda. Þetta gildir einnig vegna nýrri staðsetninga við Selstaðavík 
og Skálanesbót. Hins vegar er talið að þrátt fyrir nálægð eldisvæðisins 
Skálanesbót við Skálanesbjarg þá muni það hafa óverleg áhrif á fugla á 
þeim slóðum, enda er um að ræða töluverða fjarlægð. Hvernig áhrifin 


eiga að geta orðið er hulin ráðgáta, því hvorki kemst fuglinn í fóður né er 
um að ræða áhrif vegna umgengni manna. Uppsetning eldiskvía og 
annarra mannvirkja verður með þeim hætti að hún minnki eins og hægt 
er aðdráttarafl fugla sem kynnu að leita sér ætis í og við eldiskvíar. 


Umfjöllun í matsskýrslu, kafla 8.6, hefur verið breytt með tilliti til 
eldissvæðis í Selstaðavík og Skálanesbót. 


Kafli | 6.8 Efnisatriði: | Menningarminjar 

saat Aðili Athugasemd Viðbrögð 

69 Eins og [í frummatsskýrslu] kemur fram eru ekki þekktar fornleifar Ítrekað er það sem fram kemur í frummatsskýrslu um að brugðist verður 
staðsettar á fyrirhuguð eldissvæði. Ekki var þó gerð sérstök athugun við í samræmi við lög um menningarminjar ef fornminjar finnast. Svæði 
því hvort fornleifar eru að finna á hafsbotninum innan eldissvæðisins | þar sem festingar sjókvía verða á botni mun kafari taka út. Ef fornminjar 
sem hér eru til umfjöllunar. Skipsflakið El Grillo er á hafsbotni fyrir finnast verður framkvæmd stöðvuð og frekari rannsókn gerð að höfðu 
utan höfnina í Seyðisfirði. Það er yngra en 100 ára og fellur því ekki samráði við Minjastofnun Íslands. 
undir verndarákvæði laga um menningarminjar. ... [Í umsögn Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
Minjastofnunar um tillögu að matsáætlun| kom fram að stofnunin matsskýrslu. 

Minjastofnun Íslands gerði ekki kröfu um að fornleifar væru skráðar á sjávarbotni vegna 

mats á umhverfisáhrifum fyrirhugaðs fiskeldis. |...) Engu að síður fer 
stofnunin fram á að henni verði kynnt gögn sem kunna að liggja fyrir 
vegna skönnunar á botninum eða vegna köfunar sem fram hefur farið 
á svæðinu. Þá óskar Minjastofnun eftir að teknar verði myndir af þeim 
stöðum á botninum þar sem fyrirhugað er að koma fyrir 
botnfestingum og að stofnunin verði gefin kostur á að koma með 
athugasemdir við staðsetninguna ef einhverjar eru áður en gengið 
verður frá festingunum. 

70 


Mulabing 


Varðandi menningarminjar þá eru þekktar sagnir um skipsflök a 
hafsbotni í firðinum, sem eru eldri en 100 ára og þar með friðuð, og er 
þar vafalaust mun fleiri að finna en þau sem sagnir hafa varðveist um. 
Þó svo að flak El Grillo sé ekki friðað samkvæmt þjóðminjalögum, er 
þar sannarlega um að ræða þekktar minjar og merkilegar sem rétt er 
að gera grein fyrir. Ekki er ósennilegt að þau séu að finna undir 
fyrirhuguðum flákum eldiskvia og þyrfti að kanna það áður en til 
framkvæmda kemur. 


Flak El Grillo liggur á botni skammt frá höfn Seyðisfjarðar. Fiskeldi 
Austfjarða hefur fallið frá áformum um að nýta eldissvæðið við 
Háubakka. Því verður starfsemi eldisins fjarri skipsflakinu. 

Ef skipsflak finnst við undirbúning uppsetningar á eldisbúnaði verður 
framkvæmd stöðvuð og frekari rannsókn gerð í samráði við Minjastofnun 
Íslands 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


oul 6.10 Efnisatridi: | Landslag og asynd 
Numer aan 
svars Aðili Athugasemd Viðbrögð 
m Mule pine Það er ljóst að ásýnd og yfirbragð fjarðarins mun breytast við það að Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá því að nota eldissvæðið við Háubakka 


flákar af eldiskvíum verði settir á fjórar kyrrlátar víkur. Aðstæður eru 
þannig að kvíarnar verða áberandi einkum úr nokkurri hæð séð, þar 
sem fjörðurinn er þröngur, undirlendi lítið, sveitabæirnir eru í um 50 m 
hæð yfir sjó og vegirnir með firðinum eru það að verulegu leyti líka er 
sjónarhornið almennt þannig. Vinsælar gönguleiðir liggja um hlíðarnar 
yfir fjallaskörð og upp á tinda. Upplifun íbúa og gesta mun breytast. 
Auk þess þarf að meta áhrif vegna ljósmengunar, hljóðmengunar og 
umferðar um fjörðinn betur. Fjörðurinn er afar vinsæll til myndatöku 
ekki síst norðurljósamynda sakir þess hve ljósmengun er lítil. Allt þetta 
mun breytast og áhrifin eru neikvæð. 


og því er í matsskýrslu gert ráð fyrir þremur eldissvæðum. Við það mun 
ásýnd vegna sjóeldiskvía minnka mikið séð frá bænum og munu kvíar á 
öðrum eldissvæðum ekki sjást frá íbúabyggð. Einnig er ítrekað að á 
hverjum tíma verða aðeins tvö eldissvæði í notkun á meðan það þriðja 
verður í hvíld. Á milli eldislota verða því ekki neinar sjókvíar á svæði sem 
er í hvíld. Einnig er áréttað að sjókvíar munu aðeins ná yfir hluta hvers 
eldissvæðis sem skilgreint er í frummatsskýrslu. 


Landbúnaður er stundaður á fjórum sveitabæjum í Seyðisfirði og mestu 
ásýndaráhrifin verða þegar eldisbúnaður er í Sörlastaðavík og 
Selstaðavík. 


Í kafla 8.10 í matsskýrslu hefur helstu gönguleiðum, samkvæmt 
aðalskipulagi, verið bætt inn á kort (mynd 50). Það varðar ásýnd 
eldisvæðanna séð frá gönguleiðum. 


Frummatsskýrsla er unnin samkvæmt matsáætlun, sem ekki gerir kröfu 
um að fjallað sé um hljóð- og ljósmengun frá eldisstarfseminni. Þess má 
geta að lítil hljóðmengun fylgir starfseminni. Notaðir verða 
tengiltvinnprammar við eldið, sem eru að mestum hluta rafknúnir en 
ganga fyrir jarðefnaeldsneyti um fjórar klukkustundir á sólarhring. 
Prammarnir eru mjög vel einangraðir og verður hljóðmengun frá þeim 
því lítil sem engin. 

Ljósabúnaður á kvíum verður neðansjávar og eingöngu notaður á 
myrkasta tíma ársins. Áhrif ljósanna verða staðbundin og ljósmengun lítil. 


Ekki er fjallað frekar um hljóð- og ljósmengun í matsskýrslu. 


Kan 6.11 Efnisatriði: | Ferðamennska 
Númer eee 
svars Aðili Athugasemd Viðbrögð 
72 Múlaþing Umfjöllun um þætti sem hér eru raktir að ofan þarf að byggjast á Varðandi gögn og gangaöflun er bent á svar við athugasemd Mulabings 


betri gagnaöflun og í mörgum tilfellum nýrri gögnum. Sérstaklega 
er ástæða til að benda á að ástæða er til að afla nýrri og betri 
gagna um umfang ferðaþjónustu og tengdrar starfsemi. 


Ekki verður séð að nein gögn séu tekin saman sem sýna sérstaklega 
komur skemmtiferðaskipa, eða að reynt sé að leggja mat á 
hugsanlega áhrif eldisins, einkum staðsetningar þess við Háubakka, 
á möguleika stærri skipa af því tagi til að athafna sig í höfninni og 
við hana. Auk þess þyrfti að styðja fullyrðingar um efnahagslega 
þætti, ávinning og samlegð með ferðaþjónustu með betri gögnum. 
Sem dæmi má þar nefna að forsendur fyrir fjölda heilsársstarfa á 
Seyðisfirði eru í besta falli óljósar og ætti að vera hægt að gera 
betur. Hið sama má segja um mat á mögulegum tekjum 
sveitarfélagsins í gegnum höfnina, þar sem minnst er á hafnargjöld 
og sérstakt gjald á fiskeldi en ekki tilgreindar fjárhæðir. 


nr. 31. 


Umfjöllun í kafla 6.11 í frummatsskýrslu byggir á breiðum grundvelli og er 
horft til margra þátta, ekki bara komu skemmtiferðaskipa. Fiskeldi 
Austfjarða hefur hætt við áform um eldissvæði við Háubakka og mun 
eldið því ekki hafa áhrif á athafnir skemmtiferðaskipa í og við 
Seyðisfjarðarhöfn. 


Forsendur um fjölda heilsárstarfa í Seyðisfirði byggja á reynslu Fiskeldis 
Austfjarða og skýrslu í forsendum Byggðastofnunar frá 2017. Talan 15-25 
störf sem nefnd er í frummatsskýrslu er lágmarksmannskapur miðað við 
fullt eldi í firðinum. Búast má við að störfin verði fleiri. 


Fiskeldi Austfjarða telur ekki tímabært að fjalla nánar um tekjur af 
hafnargjöldum og sérstöku gjaldi á fiskeldi. Ástæðan fyrir því er að í 
nóvember 2020 var í samráðsgátt frumvarp til breytinga á hafnarlögum, 
nr. 61/20003. Meðal breytinga sem boðaðar eru er breyting á gr. 17 um 
að svokallað eldisgjald muni einnig ná til fiskeldisfyrirtækja. Ekki liggur 
fyrir hvenær frumvarpið fer fyrir Alþingi eða það verður samþykkt. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Kafli | 6.12 Efnisatridi: | Nytjastofnar 

Numer hf 

Aðili Athugasemd Viðbrögð 

73 Múlaþing [Gera þarf grein fyrir áhrifum a] skilyrði botnfisks í friðinum og hver | Mat á burðarþoli skilgreinir hámarks lífmassa tegunda í eldi sem hægt er 

þau verði til lengri tíma ef gengið verður á ystu mörk varðandi að hafa í Seyðisfirði án þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríki fjarðarins. 
burðarþol fjarðarins. Hafrannsóknastofnun er ætlað að vakta lífrænt álag í friðinum og 

endurskoða matið svo oft sem þurfa þykir að mati stofnunarinnar. Ef 
endurmetið burðarþol leiðir til lækkunar ber Matvælastofnun að breyta 
gildandi rekstrarleyfum í samræmi við það, að gefnum hæfilegum fresti 
til aðlögunar. Fjallað er um forsendur matsins, vöktun á lífrænu álagi og 
mögulega endurskoðun burðarþolsmats í svari við umsögn Múlaþings nr. 
36. 
Fiskeldi Austfjarða telur því ekki að skilyrði botnfisks í Seyðisfirði verði 
lakari með tilkomu eldisins. 
Umfjöllun í kafla 8.12 um áhrif á fiskveiðar og nytjastofna hefur verið 
breytt í samræmi við framangreint. 

Kafli | 6.13 Efnisatriði: | Vöktun 

Númer SA 

pe Aðili Athugasemd Viðbrögð 
74 Vöktunaráætlun fyrir Seyðisfjörð liggur fyrir og er að finna í viðauka 5. 


Náttúrufræðistofnun 
Íslands 


Verði framkvæmdin heimiluð verður að tryggja, með vöktun, að 
hægt sé að fylgjast með og rekja til upprunans þau áhrif sem villtir 
laxastofnar geta orðið fyrir. Einnig þarf að mati 
Náttúrufræðistofnunar, og eftir því sem sjókvíaeldi eykst og það 
fyrirhugað til lengri tíma, að leggja mat á samlegðaráhrif mengunar 
frá sjókvíaeldi á sjávarlífríki við stendur landsins, sérstaklega í þeim 
svæðum þar sem eldi er í mörgum fjörðum. Það þarf því sem fyrst 
að gera vöktunaráætlanir til að meta áhrif mengunar á lífríki stórra 
svæða svo hægt sé að sjá hvort og þá hvaða breytingar eiga sér 
stað og jafnframt hægt að bera niðurstöður úr vöktuninni saman 
við „upprunalegt“ ástand viðkomandi svæða. 


Byggir hún á viðurkenndum aðferðum, reynslu Fiskeldis Austfjarða og ISO 
12878:2012 staðlinum. Tekin hafa verið grunnsýni, bæði efna- og lífsýni, 
af öllum svæðum og liggja þau til grundvallar fyrir framtíðarvöktun. Allir 
þættir sem Ni lýsir áhyggjum yfir er þegar búið að taka tillit til í 
umhverfismati og fjalla um í frummatsskýrslu. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Kafli 


8 Efnisatriði: | Samantekt umhverfisáhrifa, loftslag, heildaráhrif 
Númer FARA 
Aðili Athugasemd Viðbrögð 
75 Múlaþing Samantekt í upphafi [frummatsskyrslu] fjallar að miklu leyti um Samantekt í upphafi frummatsskýrslu tekur saman helstu atriði og 
tæknileg atriði varðandi framleiðslu á laxi, efnahagsleg áhrif a niðurstöður umhverfismats. Ítarlegri umfjöllun um einstaka þætti er að 
byggðarlagið, samlegðaráhrif við ferðaþjónustu o.fl. Múlaþing telur | finna í sjálfri frummatsskýrslunni. 
mikilvægt að horfa til þess að auk þess að meta áhrif á þessa þætti | það mat á umhverfisáahrifum sem farið hefur fram er heildstætt, 
þurfi að fjalla betur um áhrif a asynd og yfirbragð, umhverfið _ | jafnframt sem fjallað er um einstaka þætti sem byggjast á samþykktri 
sem heild og áhrif á íbúa og atvinnulíf einkum hafnsækna starfsemi | matsáætlun. Gerð er krafa um ad fjalla þurfti betur um t.d. ásýnd og 
°8 ferðaþjónustu. Mikilvægt er að horfa til yfirbragð, umhverfið sem heild, áhrif á íbúa og atvinnulíf og ýmsa aðra 
náttúruverndarsónarmiða varðandi starfsemina, umferð um þætti. Erfitt er að sjá hvert verið er að fara með þessu því þetta hefur 
fjörðinn, ljósmengun og hljóðmengun, áhrif efna sem notuð eru við | þegar verið gert. Í frummatsskýrslu er horft til 
eldið a umhverfið, einkum áhrif á botndyralif, fugla- og dýralíf. Þá | náttúruverndarsjónarmiða, um pau er fjallað og þau notuð sem viðmið. 
= Óla mice tae mera att a nagar teeundly pee 5g sela Hvað varðar hljóð- og ljósamegnum þá er ekki fjallað sérstaklega um þau, 
sem eru tíðir gestir í firðinum og jafnvel fleiri tegundir eins og en bent erasua Við umsögn Mülabings nr: 71 
rostunga sem eru hluti af fjölskrúðugu dýralífi. 8 Bankar 
Hvalir fara um fjörðinn en eldid mun ekki hafa áhrif á þá og byggir pad á 
reynslu í eldi Fiskeldis Austfjarða. Það sama gildir um seli. Í þessu ljósi er 
ekki talið nauðsynlegt að fjalla sérstaklega um þá í frummatsskýrslu eda 
matsskýrslu. 
Að lokum er undarlegt að nefna rostung þar sem þessi tegund hefur ekki 
aðsetur við Ísland að staðaldri þótt að alltaf geti stakt dýr flækst til 
Íslands. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 
76 Múlaþing Umfjöllun um áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda vegna þessara | Á sínum tíma veitti Seyðisfjarðarkaupstaður umsögn um tillöguna að 


framkvæmda virðist vanta en ástæða er til að þau áhrif verði metin 
og tekin til skoðunar með öðrum þáttum 


matsáætlun þar sem ekki var gerð athugasemd varðandi loftslagsmál. 
Frummatsskýrsla er unnin á grundvelli tillögu að matsáætlun, sem 
Skipulagsstofnun féllst á með athugasemdum. Endanleg matsáætlun 
gerði ekki ráð fyrir að áhrif framkvæmdarinnar á losun 
gróðurhúsalofttegunda yrði þáttur í mati á umhverfisáhrifum. Umfjöllun í 
frummatsskýrslu er í samræmi við matsáætlun. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


77 


Mulabing 


Heildarniðurstaða skýrsluhöfunda um að áhrifin séu verulega 
jákvæð virðist ekki alveg að öllu leyti í samræmi við umfjöllun en 
kemur þannig út með því að efnahagslegir og hagrænir þættir 
eldisins og áhrif þeirra virðast fá meira vægi í niðurstöðunni en 
aðrir þættir sem metnir eru neikvæðir og hafa áhrif náttúruna. 


Fiskeldi Austfjarða hafnar því að heildarniðurstaða umhverfismats vegna 
hagrænna og efnahagslegra þátta fái meira vægi en aðrir þættir. Því er 
jafnframt hafnað að þeir þættir sem hafa áhrif á náttúruna fái ekki nægt 
vægi, en hafa ber í huga að möguleg neikvæð áhrif eldis eru afturkræf. 
Það er sem á stundum að fulltrúi Múlaþings hafi ekki kynnt sér efni 
skýrslunnar. 


Staðreyndin er sú að sögulega hefur atvinnulíf verið einhæft á 
landsbyggðinni. Áður fyrr voru sjávarútvegur og fiskvinnsla undirstaða 
atvinnulífs á mörgum stöðum, s.s. á Seyðisfirði þó það hafi breyst til 
batnaðar. Ferðamennska hefur verið að byggjast upp, en er að mestu 
árstíðarbundinn atvinnuvegur. Fiskeld eykur fjölbreytni í atvinnulífi, veitir 
heilsársstörf auk þess sem það skapar miklar tekjur fyrir sveitarfélagið. Af 
þessum sökum er ekki óeðlilegt að áhrif á efnahagslega og hagræna 
þætti séu metin verulega jákvæð. Það er í raun ekki hægt að bera saman 
mat á umhverfisáhrifum á efnahagslega og hagræna þætti annars vegar 
og náttúrfarslega þætti hins vegar. Um þetta gilda ólíkar forsendur. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


78 


Natturufreedistofnun 
islands 


Í framangreindum texta kemur fram að rekstur fiskeldisins sé 
hugsaður til ótilgreindrar framtíðar. Með það í huga verður að líta 
svo á að hér er um að ræða rekstur fiskeldis í t.d. fleiri en eina 
kynslóð manna. Engu að síður eru öll áhrif metin afturkræf. Varla 
finnst þeim sem ekki líkar við sjókvíar sem hluta af t.d. 
landslagi/útsýni sínu það vera afturkræft ef þær eru til staða í heila 
mannsæfi eða meira. Einnig er það varla afturkræft ef mengun 
undir kvíum er stöðug eða síendurtekin í t.d. 100 til 200 ár. Með 
þessari túlkun er líklega hægt að fjalla um allt sem afturkræft svo 
framarlega sem t.d. ákveðnum tegundum hefur ekki verið útrýmt. 
Setja þarf viðmið um hvað megi flokka sem afturkræft og á hvaða 
forsendum. 


Fiskeldi Austfjarða hafnar því að notkun hugtaka og orða endurspegli 
einhver ákveðið gildismat eða sé til þess fallin að draga úr vægi áhrifa 
framkvæmdar með einhverjum orðaleik. Fiskeldi Austfjarða fer eftir 
leiðbeiningum Skipulagsstofnunar og sjónarmiðum sem tilgreind í lið m í 
3. gr. í reglugerð nr. 660/2015 um mat á umhverfisáahrifum. Þar koma 
fyrir hugtök eins og veruleg, óveruleg, afturkræf eða óafturkræf. Þau eru 
síðan nánar skilgreind í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar. Sama á við um 
notkun á hugtökum sem taka á vægi áhrifa, en notaðar eru skilgreiningar 
úr leiðbeiningum Skipulagsstofnunar. Það er ekki hlutverk Fiskeldis 
Austfjarða að skilgreina viðmið um hvað megi flokka sem afturkræft eða 
á hvaða forsendum það er gert. Slíkt er á hendi opinberra aðila og þá í 
samræmi við lög og reglur sem eru í gildi á hverjum tíma. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Viðauki 25: Athugasemdir við frummatsskýrslu 


Alls bárust athugasemdir við frummatsskýrslu frá 197 einstaklingum. 


43 


Gröf 3, Eyjafjarðasveit 22. janúar 2021 


Til Skipulagsstofnunar 


Efni: 
Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á 
laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við 
fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu 
Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á 
að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft 
er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð 
að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt 
nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð 
áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið 
umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 
tilliti. 

Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja athygli á því að íbúar 
Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. Þeim ber einnig ásamt 
öðrum íbúum þessa lands að standa vörð um lífríki lands og sjávar og skila því 
lítt spilltu til næstu kynslóða. 

Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða 
hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um 
fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að 
segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi 
fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er 
innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi 
sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Virðingarfyllst 
Guð MM 


Athugasemd við frummatsskýrslu 


Í fyrsta lagi, er ég ekki sammála því að okkur Seyðfirðingum komi ekkert við hvað er gert hér í 
firðinum. Netalög jarða ná 115 metra frá stórstreymis fjöruborði. Rekamörk eru sirka 600 metra frá 
landi samkvæmt gömlum lögum sem enn eru í gildi. 


Í öðru lagi, Seyðisfjörður er besta höfn í Evrópu að margra mati, hann er svo lognsæll, djúpur og engin 
sker eða boðar fyrir utan hann eða inn í firðinum. Ég er á móti því að settar verði risa sjókvíar í hann á 
þeim þremur stöðum sem fyrirhugað er. 


Í þriðja lagi, að setja risastóra eldiskví í Selstaðavík þar sem hefur í gegnum tíðina verið vinsæll staður 
fyrir skip að liggja þar í skjóli fyrir norðaustan átt. Einnig er hún vinsælt veiðisvæði okkar Seyðfirðinga. 
Fjallið þar fyrir ofan er trúlega virkasta snjóflóðasvæði í Seyðisfirði. Þar var ég undirritaður rétt lentur 
í stóru snjóflóði rétt áður en stóra flóðið féll á Flateyri. Einnig falla þar aurskriður. 


Í fjórða lagi, það er algengt að síld gangi hér inn fjörðinn í miklu magni, má þar nefna níunda áratug 
síðustu aldar. Einnig hefur makríll gengið hér inn fjörðinn í seinni tíð og vaðið hér inn fjörðinn vítt og 
breitt. Hér í firðinum tel ég að sé hægt að finna flestar fisktegundir sem eru við Íslands strendur. 
Sjóbleikja er hér, sem við og fleiri höfum veitt til eigin nota í net. Einnig fengum við einn lax í sumar 
og var það eldislax. Lífríki Seyðisfjarðar tel ég nánast órannsakað til að hægt sé að gefa leyfi fyrir 
10.000 tonna laxeldi. 


Í fimmta lagi, mynni fjarðarins er milli Skálaness og Brimness, sirka 1,7 míla. Þar fyrir utan tekur við 
Seyðisfjarðarflói eða úthaf. Í mynni fjarðarins grynnist mjög mikið, einkum norður af Skálanesi. Úr 
mynni fjarðarins út á 100 metra dýpi er sirka 7 sjómílur. Lengd fjarðarins er sirka 8 sjómílur. Flatarmál 
er sirka 22,5 ferkílómetrar. Þetta er ekki í samræmi við frummatsskyrsluna sem er til kynningar frá 
Verkís. 


Sigurður Filippusson 
Útvegsbóndi 
Dvergasteini, 711 Seyðisfirði 


Kt. 260442-3769 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi i Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri athugasemdum við fyrirhuguðu 10.000 tonna 
eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleida sem þrengjast mjög og ekki ljóst hve 
mikil áhrif hefur til að mynda hve greið leiðin verður og hversu mikið rými er fyrir skip að mætast. 
Uppbygging hafnarinnar sem skemmtiferðaskipahafnar hefur tekið áratugi og þó svo áhrif eru sögð 
afturkræf er eins víst að slíkt tæki aðra áratugi. Þá liggur Farice strengurinn á land í Seyðisfirði og óvíst 
hvaða áhrif slíkt fiskeldi hefurr í því ljósi. 

Ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía í Seyðisfirði leiða til mannvirkja sem 
liggja tiltölulega nærri hvoru tveggja hér að ofan. 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, 
þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til 
þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum 
rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög 
áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu 
mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins 
umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar 
staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli 
sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar 
sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið 
þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í 
því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og 


kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern 
tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð 
áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur 
átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. 
Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi 
og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim 
dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum 
fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, 
sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og 
íbúa varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi 
leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku 
er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og 
umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja 
athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar 
verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði 
laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja 
að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. 
Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 


Snorri Emilsson, kt. 050564-2589 
Máúlavegi 19 


110 Seyðisfirði 


Vopnafirði, 24. janúar 2021 


Berist Skipulagsstofnun, 


Stjórnir Veiðifélaga Hofsár og Sunnudalsár, Selár og Vesturdalsár í Vopnafirði gera 
athugasemd við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Nálægð fyrirhugaðra laxeldisstöðva við laxveiðiár á austurlandi er verulegt áhyggjuefni en 
austfirskar ár með sínum einstöku villtu laxastofnum eru inngrónar í náttúru og menningu 
fjórðungsins og rómaðar fyrir fegurð og gæði. Laxeldi í opnum sjókvíum ógnar tilvist villtra 
laxastofna með erfðablöndun, lúsasmiti og umhverfismengun og veldur óafturkræfum skaða. 


Veiðifélögin benda á að ólíkt því sem kemur fram í skýrslunni, þá hafa laxfiskar sloppið í 
umtalsverðum mæli úr opnum sjókvíum hérlendis og hafa gengið upp í ár fjarri uppeldistöðvum 
sínum. Það sama á við í nágrannalöndum þar sem margir villtir laxastofnar eru nær útdauðir 
vegna erfðablöndunar við eldislax, sem m.a. truflar náttúruval, ratvísiog dregur úr 
líffræðilegum fjölbreytileika. Þá er mengun af opnu sjókvíaeldi mikil vegna úrgangs og lyfjaleifa 
sem hafa skaðvænleg áhrif á sjávardýr og fuglalíf. 


Okkur þykir ótækt að ekki sé litið til reynslu nágrannaþjóða okkar, t.d. Noregs, þegar þessir 
þættir eru metnir. Reynsla þeirra af fiskeldi í opnum sjókvíum er verulega slæm. 


Fyrir hönd Veiðifélaga Hofsár og Sunnudalsár, Selár og Vesturdalsár í Vopnafirði, 


Þuríður Björg W. Árnadóttir 
Ritari veiðifélags Hofsár og Sunnudalsár. 


Jón Magnús Sigurðarson 
Formaður veiðifélags Hofsár og Sunnudalsár 


Stefán Guðnason 
Formaður veiðifélags Selár 


Friðbjörn Haukur Guðmundsson 
Formaður veiðifélags Vesturdalsár 


Athugasemdir vid Frummatsskyrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði 


Athugasemd vegna umræðu um sjálfbærni laxastofns Breiðsalsár á blaðsíðu 11: 


„Rannsóknir voru gerðar á Breiðdalsá árin 1982 og 1990.9 ,10 Í Breiðdalsá hefur verið sleppt seiðum 
um langt skeið til að styðja við laxastofn árinnar. Meðalveiði áranna 2005-2017 var um 650 laxar, 
sem er ekki mikið í ljósi mikilla sleppinga, en árið 2017 veiddust 104 laxar í ánni. Miðað við magn 
sleppinga þá má efast um í ljósi veiðitalna að stofn árinnar sé sjálfbær.“ 


Þetta orðalag virðist helst vera notað sem tilraun til þess að draga úr mikilvægi laxastofns Breiðdalsár 
og þar með gera lítið úr öðrum laxastofnum í ám á Austurlandi sem flestir eru fáliðaðri. 


Sjálfbærni er tiltölulega nýtt hugtak og ekki hlaupið að því að finna eina rétta skilgreiningu á því. 
Barry C. Fields skilgreinir sjálfbærni þannig: 


„Með sjálfbærni er almennt átt við getu kerfisins til að viðhalda sér með tímanum og gefur til 
kynna að komandi kynslóðir ættu ekki að vera verr settar en núverandi kynslóðir.“ 


Í Fjarðará í Seyðisfirði veiðast laxar á hverju ári, þó þeir skipti ekki hundruðum, og hafa veiðst í yfir 20 
ár. Ekkert bendir til þess að það sé að fara að breytast nema utanaðkomandi þættir verði þess 
valdandi. Samkvæmt skilgreiningu hér að ofan ber það þess merki að stofninn sé sjálfbær. 


Athugasemd vegna áætlana um fjölda starfa fyrir hver 1000 tonn af fiski í eldi á blaðsíðu 26: 


„Byggðastofnun hefur áætlað að fyrir hver 1.000 tonn af fiski í eldi verði til 23 störf, eða 13 bein störf 
og 10 óbein störf. Því má áætla að 10.000 tonna eldi á ári í Seyðisfirði muni skapa rúmlega 130 bein 
störf. Auk þess yrðu 100 óbein störf til á svæðinu. Þar af má reikna með 15-25 stöðugildumað 
lágmarki í Seyðisfirði. “ 


Hér er svo vitnað óljóst í skýrslu frá Byggðastofnun sem gefin er út árið 2017. Skýrslan sem um ræðir 
heitir Byggðarleg áhrif fiskeldis og má finna hér: 


https://www.byggdastofnun.is/static/files/Fiskeldi/byggdaleg ahrif fiskeldis.pdf 


þar segir orðrétt á blaðsíðu 5: 


„Töluverður munur er á mati aðila sem hyggjast hefja sjókvíaeldi við Ísland um fjölda starfa. 
Landssamband fiskeldisstöðva áætlar að afleidd störf við fiskeldi séu 0,8 störf ofan á hvert eitt starf. 
Það þýðir rúmlega 100 störf á hver 10.000 framleidd tonn eða samtals 230 bein og afleidd störf. 
Ísafjarðarbær gerir ráð fyrir fyrir 144 störfum á hver 10.000 framleidd tonn og einu afleiddu starfi 
fyrir hvert beint starf eða 288 störf samtals. Fram kemur hjá Fjarðabyggð að mismunandi sé hvað 
eldisfyrirtækin áætli að mörg störf verði til við uppbyggingu fiskeldis á svæðinu. Annars vegar er 
áætlun sem gerir ráð fyrir 120 störfum á hver 10.000 tonn sem er nálægt rauntölum frá Færeyjum og 
hins vegar áætlun sem gerir ráð fyrir um 50 störfum á hver 10.000 tonn. Varðandi afleidd störf notar 
Fjarðabyggð viðmiðunina frá Landssambandi fiskeldisstöðva.“ 


Rannsóknirnar á bak við þessar tölur eru því litlar sem engar og koma fra Fiskeldisstöðvunum sjálfum 
eða bæjarfélögum sem hafa mikilla hagsmuna að gæta. 


Ef skoðaðar eru tölur frá Landsambandi Fiskeldisstöðva frá 2016 (væri áhugavert að fá uppfærðar 
tölur) sést að þessar tölur standast ekki skoðun. 


Einnig er vert að benda á að í Frummatsskyrslu er notast við leyfileg tonn, þ.e.a.s. 10.000, tonn en í 
skýrslu Byggðastofnunar er talað um framleidd tonn. 


Ársfjórðungsskýrsla fyrir þriðja fjórðung 2020 frá Ice Fish Farm gerir ráð fyrir framleiðslu (harvest) á 
3.500 tonnum árið 2020 en leyfi er fyrir 20.800 tonna lífmassa. 


Hvort eru beinu störfin 46 eða 270? 
Ársfjórðungsskýrlsuna má sjá hér: 


https://assets.website- 
files.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/5fad0630105 7d3834ea73b81 Ice%20Fish%20Farm%20AS%20 


Q3%20Presentation.pdf 


Athugasemd vegna ordavals á blaðsíðu 27 í skýrslu um villta stofna laxfiska: 


„Í 6. mgr. 18. gr. rg. nr. 540/2020 um fiskeldi eru ákvæði um fjarlægðamörk. Þar segir að 


Matvælastofnun skuli tryggja að fjarlægðarmörk frá ám með villta laxastofna og sjálfbæra nýtingu 
séu eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska í eldi er að ræða. Miðast framangreind fjarlægðarmörk við 
loftlínu, nema þegar tangar skilja á milli.“ 


Í 6.mgr. 18. Gr rg. Nr. 540/2020 stendur hins vegar orðrétt: 


„Matvælastofnun skal tryggja að fjarlægðarmörk frá ám með villta stofna laxfiska og sjálfbæra 
nýtingu séu eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska er að ræða í eldi. Miðast framangreind 
fjarlægðarmörk við loftlínu, nema þegar tangar skilja á milli.“ 


Orðalagi virðist breytt í skýrslu til þess að gera minna úr öðrum stofnum laxfiska heldur en laxi, eins 
ogt.d. bleikju sem er ráðandi í flestum ám í Seyðisfirði og nágrenni. 


Athugasemd við orðalag á blaðsíðu 64 í skýrslunni: 


„Botninn undir fyrirhuguðum kvíaþyrpingum Fiskeldis Austfjarða er hallandi sem leiðir til þess að 
umhverfisálagið dreifist frekar. Lítilla áhrifa af uppsöfnun lífrænna efna gætir í 100 m fjarlægð frá 
kvíastæði og alls engra áhrifa gætir þegar komið er í 350 m fjarlægð.“ 


Í þröngum firði eins og Seyðisfirði eru 100 m í allar áttir umhverfis kvíarnar stórt svæði. Þegar tekið er 
tillit til þess að fjörðurinn er djúpur og grunnsævið því hlutfallslega lítið hlýtur það að teljast enn 
alvarlegra þar sem grunnsævið er það svæði þar sem flestar lífverur dafna best. 


Eins og segir í skýrslunni á blaðsíðu 14: 


„Þau afla sér fæðu á strandsvæðum nálægt sinni heimaá í u.þ.b. tvo mánuði en ganga þá aftur upp í 
árnar til vetrardvalar. Í slíkar ætisgöngur fer bleikjan í tvö til þrjú sumur áður en kynþroska er náð“ 


En þegar þrengt hefur verið að bleikjunni með kvíum og því sem undan þeim kemur hefur þetta 
strandsvæði nálægt heimaá minnkað umtalsvert. 


Auk þess fylgir svo meiri hætta á sjúkdómum og laxalús. 


Athugasemd er gerð við að ekkert er minnst á gönguleiðir lax og silungs í skýrslunni: 


Lög 2008 nr. 71 11. júní 


H 6. gr. Staðbundið bann við starfsemi. 

L [Ráðherra] » getur, að fenginni umsögn Fiskistofu, Matvælastofnunar, 

... 2 |Hafrannsóknastofnunar| * og viðkomandi sveitarstjórnar, takmarkað eða bannað fiskeldi eda 
ákveðnar eldisaðferðir í einstaka fjörðum, flóum eda á svæðum sem teljast sérlega viðkvæm gagnvart 
starfsemi þeirri sem fram fer samkvæmt lögum þessum. 

LJ við ákvörðun ráðherra skv. 1. mgr. skal taka mið af því að markmið laga þessara er m.a. að vernda 
villta nytjastofna, hvort sem um er að ræða ferskvatnsfiska eða sjávarfiska, og hlífa þeim við 
fisksjúkdómum og öðrum neikvæðum vistfræðilegum áhrifum. Skal í því sambandi m.a. litið til 
staðsetningar eldisstöðva, stærðar þeirra, fjarlægðar frá veiðiám og veiðiverðmætis á viðkomandi 


svæði, þ.e. firði eða flóa. Jafnframt skal litið til þess hvort fiskeldissvæði séu á gönguleiðum lax og 
silungs og hvort straumar geti leitt sleppifisk í ár. ÍRáðherra skal taka tillit til sjónarmiða um aðra 


nýtingu hafsvæða en nýtingu vegna fiskeldis við ákvörðun sína skv. 1. mgr.] » 
L] Um skaðabætur vegna tjóns, sem leiðir af banni eða takmörkun samkvæmt grein þessari, fer eftir 
því sem mælt er fyrir um í 18. gr. 


Það telst nokkuð almenn vitneskja á meðal þeirra sem stunda veiðar í Seyðisfirði að silungur og lax 
gengur inn fjörðinn að norðanverðu. Seyðisfjörður er þröngur og því má vera ljóst að fiskeldissvæði, 
þá sérstaklega þau sem eru í norðanverðum firðinum, eru í gönguleiðum lax og silungs. 


Virðingarfylllst, 

Gunnar Sveinn Rúnarsson 
Kt. 050987-3109 
Botnahlíð 8 


Seyðisfirði 


OTTAR YNGVASON 


HÆSTARÉTTARLÖGMAÐUR 
SÍÐUMÚLA 34 - 108 REYKJAVÍK 
SÍMI 588 7690 og 892 1529 
Netfang: ottan@iec.is 


Skipulagsstofnun, 
Borgartúni 7B 
105 Reykjavík. 28. desember 2020. 


Sent á netfang: 
skipulag@skipulag.is 


Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu í kynningu varðandi fyrirhugaða 


framleiðslu á 10.000 tonnum af laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði á vegum 
Fiskeldis Austfjarða hf., Múlaþingi. 


Fyrir hönd Náttúruverndarsamtaka Íslands, Náttúruverndarfélagsins 
Laxinn lifi, Veiðifélags Breiðdæla, Veiðifélags Hofsár og Sunnudalsár, 
Veiðifélags Vesturdalsár, og Veiðifélags Selár er ofangreindri 
frummatsskýrslu og fyrirhugaðri framleiðslu með norskum kynbættum 
laxastofni í opnum sjókvíum í Seyðisfirði alfarið mótmælt sem andstæðum 
lögum. 


Gerð er krafa um að Skipulagsstofnun hafni frummatsskýrslunni 


m.a. á sömu forsendum. Ennfremur er frummatsskýrslunni mótmælt sem 
ótækri vegna margvíslegra annmarka og rangfærslna. 


Á þessu stigi eru aðalathugasemdir við frummatsskýrsluna og 
fyrirætlanir framkvæmdaraðila eftirfarandi: 


1. Bráðabirgðaákvæði II. i fiskeldislögum nr. 71/2008 gildir hér 
sbr. ákvæði 24. gr. b. (II.). í lögum nr. 101/2019. 


Greint bráðabirgðaákvæði tók gildi 19. júlí 2019 eftir birtingu laga 

nr. 101/2019 í A-deild Stjórnartíðinda. Samkvæmt ákvæðinu fer meðferð og 
afgreiðsla umsókna um rekstrarleyfi fyrir sjókvíaeldi eftir eldri ákvæðum 
fiskeldislaga nr. 71/2008, m.a. þar sem frummatskýrslu hefur verið skilað 
fyrir gildistöku bráðabirgðaákvæðisins. 


Bent er á, að frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf. dagsettri 

2. nóvember 2020 var skilað til Skipulagsstofnunar í nóvember 2020 eða 
löngu eftir gildistöku bráðabirgðaákvæðisins. Fer því meðferð og afgreiðsla 
umsókna um rekstrarleyfi eftir nýjum ákvæðum í 4. gr.a. fiskeldislaga. 


Samkvæmt ákvæði 4.gr. a. fiskeldislaga er alls óvíst, hvort Fiskeldi 
Austfjarða hf. mun verða hlutskarpasti umsóknaraðilinn um leyfi til laxeldis 
í Seyðisfirði á sínum tíma, þegar uppboðs- og úthlutunarferli fyrir laxeldi í 
Seyðisfirði hefur farið fram. Ennfremur er alls óvíst hvort þau eldissvæði, 


sem Fiskeldi Austfjarða hf. hyggst nýta samkvæmt frummatsskyrslunni, 
verða á meðal þeirra svæða í Seyðisfirði, sem kunna að verða boðin út 
samkvæmt 4. gr. a. í fiskeldislögunum. 


2. Umhverfismat áætlana samkvæmt lögum nr. 105/2006 hefur ekki 
farið fram um hugsanlegt laxeldi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði. 


Umhverfismat áætlana felst í að meta áhrif framkveemdaazetlana á 
umhverfið og nýta niðurstöður matsins til að draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum þeirra. Umhverfismat áætlana er hugsað sem undanfari 
mats á umhverfisáhrifum einstakra framkvæmda. Við mat á 
umhverfisáhrifum einstakra framkvæmda er síðan lagt ítarlegra mat á 
umhverfisáhrif viðkomandi framkvæmdar og nánari útfærslu hennar. 


Umhverfismat áætlana skal gert vegna þeirra skipulags- og 
framkvæmdaáætlana og breytinga á þeim, sem marka stefnu er varða 
leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2006. Þar með talið eru leyfi vegna fiskeldis. 
Er ljóst að hér fellur undir bæði burðarþolsmat og áhættumat 
Hafrannsóknastofnunar. 


Ekki hefur farið fram lögskylt umhverfismat áætlana hvað varðar 
burðarþolsmat Seyðisfjarðar til laxeldis með norskum eldislaxi í opnum 
sjókvíum. Né heldur hefur farið fram umhverfismat áætlana varðandi 
áhættumat Hafrannsóknastofnunar frá 11. maí 2020. Lögmæltur 
undanfari og grundvöllur frummatsskýrslu er því ekki fyrir hendi. 


3. Framkvæmdin andstæð öðrum lagaákvæðum. 


Bent er á, að framkvæmdin sem frummatsskýrslan fjallar um gengur í 
berhögg við mörg lagaákvæði, t.d. markmiðsákvæði og varúðarreglu 
náttúruverndarlaga nr. 60/2013 og markmiðsákvæði 1. gr. laga um fiskeldi 
nr. 71/2008. Skipulagsstofnun ber skylda til að grundvalla álit sitt og 
ákvarðanir á þessum lagaákvæðum sem og 73. gr. EES samningsins og 
tilskipun 2011/92/ESB um mat á umhverfisáhrifum. Einnig ber að horfa til 
og fylgja öðrum alþjóðlegum skuldbindingum um náttúruvernd t.d. skv. 
Árósasamningnum og Bernarsamningnum. 


Um öll þessi atriði ber að fjalla ítarlega í frummatsskýrslu og hvernig 
framkvæmdaraðili hyggst haga starfsemi sinni, þannig að hún rekist ekki á 
þessi lagaákvæði. Þá umfjöllun vantar í framlagða svokallaða 
frummatsskýrslu frá 2. nóvember 2020. 


Á þessu stigi eru ekki efni til að fjalla um einstakar rangfærslur og 
annmarka auglýstrar frummatsskýrslu, en áskilinn réttur til að fjalla um 
þau atriði, ef til þess kemur að Skipulagsstofnun auglýsi nýja 
frummatsskýrslu síðar. 


Virðingarfyllst, 
f. h. aðila að þessum athugasemdum 


ge ai sina 


Ottar Yn o 


Fiskistofnar Fjardarar í Seyðisfirði í ljósi veidigagna 1990 - 2020 
og fórnarkostnaður þeirra fiskistofna 
gangi eftir áætlanir um laxeldi í sjókvíum í Seyðisfirði 


Jóhannes Sturlaugsson 
Laxfiskar desember 2020 


Vegna fyrirhugaðs laxeldis í sjókvíum í Seyðisfirði óskaði Skipulagsstofnun eftir því að hagsmunaaðilar skiluðu 
inn umsögnum varðandi þær áætlanir. Veiðifélag Fjarðarár í Seyðisfirði hafði samband við höfund þessara 
orða til að fá faglega umsögn varðandi þau áhrif sem ætla mætti að laxeldi í sjókvíum í Seyðisfirði hefði á 
fiskistofna árinnar. Greinagerð þessi inniheldur þá umsögn ásamt samantektum er gefa innsýn í stærð og 
eiginleika fiskistofna Fjarðarár á grunni veiðigagna árinnar frá árabilinu 1990 til 2020. 


Hér í upphafi er rennt yfir eiginleika fiskistofnanna sem Fjarðará í Seyðisfirði fóstrar á grundvelli veiðigagna. 
Í kjölfarið er komið inn á helstu neikvæðu áhrifaþættina sem fylgja fiskeldi á laxi í sjókvíum sem áhrif hafa á 
fiskistofna áa sem renna til sjávar í næsta nágrenni við slíkan iðnað, líkt og fiskeldi í Seyðisfirði væri dæmi um 
gagnvart fiskistofnum Fjarðarár. Þeir neikvæðu áhrifaþættir tengjast alþekktum hættum er náttúrulegum 
stofnum göngusilungs og lax í slíkum ám stafar af laxeldi í sjókvíum í næsta nágrenni ósa þeirra. Fjarðará er 
besta veiðiáin í Seyðisfirði en fleiri ár í firðinum fóstra göngusilung og jafnvel lax (Sörlastaðaá; Vestdalsá), en 
sökum þess að hvorki veiðinýting þeirra áa né skráning veiði þeirra lýtur formfestu eins og í Fjarðará, þá eru 
ekki tiltæk veiðigögn að styðjast við varðandi stofna þeirra áa. Það eitt og sér vitnar um mikilvægi þess að 
þær ár verði rannsakaðar áður en frekar verði fjallað um möguleg áhrif laxeldis í sjókvíum á villta stofna 
laxfiska í ám er renna til sjávar í Seyðisfirði. Full þörf er á að rannsaka fiskistofna Fjarðarár af sömu ástæðu 
þrátt fyrir að veiðigögnin úr Fjarðará gefi ákveðna sýn á fiskistofnana sem og þær seiðarannsóknir sem þar 
hafa verið framkvæmdar (Þórólfur Antonsson og Þorkell Hreiðarsson 2001; Leó o.fl. 2019) 


Fiskistofnar Fjarðarár 

Fjarðará í Seyðisfirði er ein besta sjóbleikjuá á Austurlandi líkt og árleg samantekt á lax- og silungsveiði sýnir 
(Guðmunda Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson 2020). Sjóbleikja er einkennisfiskur árinnar og stangveiðin á 
henni síðasta áratug með meðalveiði upp á 344 bleikjur vitnar um sterkan sjóbleikjustofn Fjarðarár (1. mynd) 
og seiðavísitala bleikjuseiða í ánni vitnar um það sama (Leó o.fl. 2019) Sjóbleikjustofn Fjarðarár hefur um 
langt skeið verið burðugur líkt og sést þegar litið er á veiðina síðustu þrjá áratugina, en um leið sýna þau 
veiðigögn að áin fóstrar fáliðaðan laxastofn (2. og 3. mynd) og urriðar hafa veiðst einstaka sinnum. 
Seiðarannsóknir í Fjarðará hafa einnig staðfest tilvist laxins, þar sem tveir árgangar laxaseiða komu fram 
(Þórólfur Antonsson og Þorkell Hreiðarsson 2001). 


800 


Árleg skráð bleikjuveiði 2011 - 2020 
Meðalveiðin var 344 bleikjur (staðalfrávik = 173) 


Fjöldi (stk) 


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 


z 


Ar 
1. mynd. Árleg bleikjuveiði í Fjarðará í Seyðisfirði 2011 - 2020. 


Veiðigögnin sýna ennfremur samsetningu bleikjustofnsins með hliðsjón af fiskstærð (4. mynd) og samskonar 
gögn yfir stærðir hrygningarlaxanna (smá- og stórlaxa) sem við sögu koma (5. mynd). Mikill fjöldi sjóbleikja 
sem veiddur er árlega í Fjarðará, sem aukinheldur eru vænar að jafnaði gerir það að verkum að bleikjan í 
Fjarðará er í senn dýrmætur nytjastofn en um leið einn helsti útvörður íslenskra sjóbleikjustofna. Um þá 
staðreynd að sjóbleikjustofninn í Fjarðará er einn af stærstu sjóbleikjustofnum landsins vitnar sá fjöldi bleikja 
sem fæst í árlegri stangveiði í ánni. Þennan sjóbleikjustofn ber okkur að vernda og sama gildir einnig um 
laxastofn árinnar þótt fáliðaður sé og að vissu leyti enn frekar vegna þess því smæði hans gerir hann 
viðkvæmari en ella væri og að sama skapi þarf varúðarþörfin að vera í takti við þá staðreynd. 


800 = 


Árleg skráð bleikjuveiði 1990-1994 og 1997-2020 
Meðalveiðin þau 29 ár var 215 bleikjur (staðalfrávik = 165) 


700 ATAT 


600 deee 


500 -S 


400 He 


Fjöldi (stk) 


300 ferr 


200 E 


100 a 


1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
Ár 
2. mynd. Árleg bleikjuveiði í Fjarðará í Seyðisfirði 1990 - 2020 


"as 
Árleg skráð laxveiði 1990-1994 og 1997-2020 
Meðalveiðin þau 29 ár var 13 laxar (staðalfrávik = 28) 

45 -E I 

40 -a 

35 4 
T 30 „RN 
hed 
o 
`~ 
> 25 „RN 
:0 
im 
LL 

20 

10 4 

5 4 

0 4 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
Ar 


3. mynd. Árleg laxveiði í Fjarðará í Seyðisfirði 1990 - 2020. 


80 


70 


60 


50 
od 
x 
ed 
(o) 
`~ 

3 40 
:0 
im 

30 

20 

10 

0 

4. mynd. 

10 

8 

T 6 
eel 
(o) 
~ 
5 
:0 
im 

4 

2 

0 

5. mynd. 


Heildarfjöldi lengdarmældra bleikja 1990-2020 = 603 
(9,7% af þeim 6229 bleikjum er veiddust á tímabilinu) 


q I= ahi ál 


j 
24 63 


27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 


Lengd (cm) 


Bleikjuveiðin í Fjarðará í Seyðisfirði 1990-2020 með hliðsjón af lengd bleikja sem voru lengdarmældar. 


Heildarfjöldi lengdarmældra laxa 1990-2020 = 107 
(28% af þeim 383 löxum er veiddust á tímabilinu) 


5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 


i a ESETET TETEE ETEC E ETT TTT 
3 
Lengd (cm) 


Laxveiðin í Fjarðará í Seyðisfirði 1990-2020 með hliðsjón af lengd laxa sem voru lengdarmældir. 


Fórnarkostnaður villtra stofna göngusilungs og laxa í Fjarðará og öðrum ám í Seyðisfirði 

Laxeldi á laxi í kvíum í næsta nágrenni áa er fóstra stofna göngusilungs og/eða laxastofna, ógna tilvist villtra 
stofna laxfiska í þeim ám. Hve illa stofnarnir verða úti veltur á ýmsum þáttum. Umfang eldisins og fjarlægð 
eldiskvíanna frá árósum og ströndum eru í grunninn ráðandi þættir varðandi magnbundnu áhrifin sem 
göngusilungur og lax verða fyrir. Þau áhrif eru að jafnaði helst tvenns konar. Annarsvegar af völdum aukinnar 
tíðni sníkjudýrsins laxalúsar sem fylgir þessum iðnaði, og hinsvegar fyrir tilstilli erfðafræðilegrar innblöndunar 
sem laxastofnar ánna verða fyrir vegna þáttöku norskættaðra eldislaxa sem sleppa úr slíku eldi í hrygningu 
laxins í ánum. Þriðji áhrifaþátturinn eru sjúkdómar sem fiskeldi getur borið í villta laxastofna. Sá neikvæði 
fylgifiskur laxeldis í sjókvíum kemur ekki eins jafnt og þétt við sögu og áðurnefndir þættir, en í slæmum 
tilfellum þá geta þeir sjúkdómar sem berast inn á svæðið eða magnast þar upp fyrir tilstilli fiskeldis, staðið 
tilvist villtra laxfiskastofna í nágrenni sjókvíaeldis fyrir þrifum. 


Laxalúsin og neikvæð áhrif hennar á vöxt og lífslíkur sjóbleikju og lax 

Af göngusilungi þá er sjóbleikjan að segja má allsráðandi í Fjarðará, líkt og sést á því að sjóbirtingur hefur 
nánast ekkert komið við sögu veiðanna þar. Í tilfelli sjóbleikjunnar þá er það laxalúsin sem fylgir laxeldi í 
sjókvíum sem skerðir lífslíkur hennar og einnig seltuþolið sem sjóganga bleikjunnar byggist á sem og þann 
vöxt sem henni er mögulegt að taka út yfir sjógönguna (Fjelldal o.fl. 2019; Bjorn o.fl. 2001). Í upphafi þeirrar 
laxeldishrinu sem nú er í gangi var mikið talað um að laxalús yrði hvergi vandamál í eldi á Vestfjörðum og 
Austfjörðum öðru fremur vegna hitastigs sjávar. Reyndin hefur verið sú að laxalús hefur verið stórfellt 
vandamál í laxeldi á Vestfjörðum. Svalari sjór á Austfjörðum hefur auðveldað baráttuna við þennan vágest í 
fiskeldi á því svæði fram til þessa, en spurningin er hve mikið aðstæður þurfa að breytast hvað hita sjávar og 
ásetning varðar til að svipað ófremdarástand hvað laxalúsina varðar komi upp á Austfjörðum. Hafa ber í huga 
að áður en að laxlúsin er farin að valda búsifjum í laxeldinu eru neikvæð áhrif vegna mögnunar á fjölda 
laxalúsa í kringum laxeldissvæði farin að valda búsifjum hjá villtum laxi og göngusilungi. Það gildir öðru fremur 
um slíkt laxeldi í kvíum þegar firðirnir eru þröngir og stuttir líkt og Seyðisfjörður er dæmi um. Þannig er breidd 
Seyðisfjarðar á innstu 5 kílómetrunum einungis um eða innan við 1 km og ytri hluti hans er síðan að mestu 
innan við 2 km á breiddina. 


Nálægð laxeldiskvíanna við strandsvæðin sem sjóbleikjan er þekkt fyrir að nýta yfir ætisgöngu sína í sjó að 
sumrinu, undirstrikar þá hættu sem sjóbleikjunni stafar af þeirri aukningu sem ætla verður að verði á laxalús 
í Seyðisfirði fyrir tilstilli laxeldisins, enda þótt lúsamagnið komist ekki á það stig að það valdi ekki vanda í 
eldinu sjálfu. Til að gefa innsýn í það hve miklar vegalengdir sjóbleikjur geta lagt að baki á sjógöngu sinni þá 
má benda á rannsókn er sýndi að sjóbleikjur ú vatnakerfi Víðdalsár og Hópsins á ætisgöngu í Húnaflóa sýndi 
að þær fóru allt að 40 km leið á út frá heimaósi sínum, en uppistaða sjávargöngu þeirra markaðist af 
strandsvæðum fjarðarins er þær gengu í, þ.e.a.s. Húnafjarðar (Jóhannes Sturlaugsson 2012). Sú staðreynd 
hve Seyðisfjörður er þröngur og stuttur sýnir hve sjóbleikja úr Fjarðará, sem væntanlega mun dvelja alla sína 
sumarlöngu sjógöngu eða megnið af henni á strandsvæðum Seyðisfjarðar, sýnir hve sjóbleikjan verður útsett 
fyrir þeirri aukningu á laxalús í Seyðisfirði sem gera verður ráð fyrir að fylgja muni laxeldinu sem fyrirhugað 
er að stunda þar. Auk þess má benda á það að einungis 5 km eru frá ósum Fjarðarár að innsta eldissvæðinu 
við Sörlastaðavík (þ.e.a.s. ef hugmyndir um afnot af eldissvæði sem er innar við Háubakka eru úr sögunni) 
sem sýnir enn frekar þá hættu sem stafar af laxlúsinni þegar að aðstæður gera það að verkum að hún nær að 
magnast upp á eldissvæðum. Hvað varðar þann göngusilung sem finnst í Vestdalsá og Sörlastaðaá þá þarf 
ekki að fjölyrða að nálægðin við eldissvæðið við Selstaðavík mun hafa neikvæð áhrif á stofna þeirra laxfiska. 
Í þessu sambandi er við hæfi að vitna til vöktunarrannsóknar höfundar þessara orða þar sem fylgst hefur verið 
með sjóbirtingi og laxi árlega í ám Arnarfirði 2015 -2020. Á þeim sjóbirtingum sem skiluðu sér í árnar sást að 
eftir að laxeldið í Arnarfirði óx urðu áhrif laxalúsarinnar sjáanleg fyrir tilstilli skaða sem lúsin hafði valdið á 
ytra byrði fiskanna (Jóhannes Sturlaugsson apríl 2019). Í því ljósi verður að ætla laxalúsin hafi aukinheldur 
orðið að fjörtjóni einhverjum af smæstu sjóbirtingunum, þ.e.a.s. þeim sem eru á sinni fyrstu sjávargöngu (sínu 
fyrsta sumri í sjó). 


Hjá laxinum er það fjöldi lirfa laxlúsa sem nær að setjast á gönguseiðin á leið þeirra um fjörðinn á leið sinni til 
hafs sem ræður því hvort þeir laxar eiga möguleika á að snúa aftur úr hafi eður ei. Enda þótt innsta 
eldissvæðið við Háubakka sem í upphafi var lagt upp með að nýta verði ekki notað fyrir eldiskvíar þá er ljóst 
að gönguseiði laxins þurfa að ganga fram hjá þremur eldissvæðum á leið sinni á ætisslóðir laxins í hafi ef öll 
eldissvæðin verða sett í gagnið (vid Sörlastaðavík; við Selstaðavík og við Skálanesbót). Nokkuð sem mun hafa 
áhrif á þann viðkvæma (fáliðaða) laxastofn sem er að finna í Fjarðará. Samantektargrein sem gefin var út nú 
í árslok 2020 undirstrikar hve gríðarlegur skaðvaldur laxalús runnin frá laxeldi er við allar strendur Noregs, allt 
til nyrstu héraða er teygja sig norður að 71 breiddargráðu (Johnsen o.fl. 2020). Á grunni fyrirliggjandi 
rannsókna er þar meðal annars vitnað til þess hve fáar laxalýs þurfi til að setjast á unglaxinn, þ.e.a.s. á 


gönguseiði lax á leið sinni til hafs til þess að það verði honum að aldurtila. Mörk þess eru mismunandi en bilið 
>3 - >10 lýs á fisk er nefnt sem mörk þar sem allur unglax sem lendir í slíku drepist eftir því hverjar 
aðstæðurnar þeirra eru. Á sama hátt nefna Johnsen og félagar að 40-50% þeirra unglaxa drepist þar sem 2- 
10 laxlýs hafa gert sig heimakomnar á unglaxi allt eftir því hverjar aðstæður þeirra eru hverju sinni. Í 
samantekt Johnsen og samstarfsmanna á því hver væri aukning á dánartíðni laxa yfir sjávargönguna fyrir 
tilstilli laxalúsa runnum frá fiskeldi þá fengust ærið sláandi niðurstöður. Af laxastofnum úr 401 ám sem til 
grundvalla lágu sem staðsettar eru eftir allri strandlengju Noregs þá var mat þeirra eftirfarandi fyrir árið 2019: 
Dánartíðni laxa á sjógöngu sem rekja má til laxalúsa sem runnar eru frá sjókvíaeldi á laxi var minna en 10% 
fyrir 179 þeirra áa, á bilinu 10-30% fyrir 140 ár og dánartíðni vegna lúsa frá fiskeldi var meira en 30% hjá laxi 
sem runnninn var úr 82 ám úr þessum hópi. Þetta er afgerandi staðfesting á þeim vanda sem laxastofnar eru 
í vegna sjókvíaeldis á laxi hjá þjóð sem stendur öðrum þjóðum framar í fiskeldi á laxi. Við getum lært margt 
af Norðmönnum meðal annars að gera ekki sömu mistök og þeir hafa gert. Mistökum sem felast í því að leyfa 
fiskeldi í opnum sjókvíum við strendur landsins. Mistökum sem valda því að ástandið versnar ár frá ári líkt og 
greint er frá í nýlegri grein norsks sérfræðingahóps sem hefur á sinni könnu að meta vandann sem stafar af 
laxeldi í sjó við Noreg (Forseth o.fl. 2017). Í þeirri grein 2017 og árskýrslum sama fólks sem stendur að baki 
Vísindaráðs Noregs í laxarannsóknum, þá kemur fram að vandinn sem laxeldi í sjó skapar sé mesti vandinn 
sem mætir villtum laxastofnum landsins þessi árin og áratugina og að sú ógn sé mikill - en 
erfðablöndunarvandinn skipar fyrsta sæti þessa lista aðsteðjandi váa er laxeldið skapar. Fast á hæla 
erfðablöndunarvandans í Noregi kemur dánartíðni og önnur lífsskerðing er lúsavandi runnin frá fiskeldinu 
skapar laxi og göngusilungi þar. Það var ekki síst á grunni lærdóms sem Norðmenn hafa skapað bæði með 
mistökum sínum í fiskeldi hvað laxalúsina og annað varðar, en jafnframt með framsýni sinni í rannsóknum 
sínum og vöktunarmálum er varðar þau mál sem höfundur þessara skrifa líkt og fleiri, reyndi að ná eyrum 
íslenskra ráðamanna varðandi nauðsyn þess að koma í gagnið umhverfismati á áhrifum laxalúsar og 
tilheyrandi umhverfismati og viðbrögðum svo tryggja mætti að umgjörð er lágmarka skyldi áhrif laxalúsar á 
náttúrulega stofna laxfiska á áhrifasvæði laxeldisins(Jóhannes Sturlaugsson jan. 2019; mars 2019; 6. maí 
2019). Allt kom fyrir ekki og því er í reynd ekkert tillit tekið til þess hérlendis hvaða áhrif laxalús sem runnin 
er frá laxeldinu hefur á stofna laxfiska í næsta nágrenni laxeldisins. 


Í árskýrslu áðurnefnds vísindaráðs Noregs í þessum efnum fyrir árið 2020 kemur fram að ennþá vaxi vandi 
villtra laxastofna landsins og aukin dánartíðni af völdum laxalúsar sem runnin er frá fiskeldi sé stór hluti af 
skýringunni á þeirri þróun sem meðal annars endurspeglist í auknum fjölda laxastofna þar sem sjálfbærni er 
komin á krítískt stig vegna þeirra áhrifa laxalúsarinnar (VRL 2020). Sú aukna vá villtra laxa og 
göngusilungsstofna ár frá ári er staðreynd þrátt fyrir að í Noregi gildi margfalt stífari kröfur varðandi 
sjókvíaeldi á laxi en eldisaðilum er uppálagt að fylgja í laxeldi hérlendis (sem Norðmenn reka reyndar nær 
einráðir hérlendis) ekki síst hvað það varðar að fylgst sé árlega með því hvaða áhrif laxeldið hefur á villta laxa- 
og göngusilungsstofna í því skyni að reyna að lágmarka áhrif þess eins og gert er í Noregi, líkt og bent var á 
nýlega í þarfri grein (Valdimar Gunnarsson 2020). Sérfræðinganefnd sem látin var meta uppfært áhættumat 
Hafrannsóknastofnunar gat þess að Norðmenn væru fremstir í þessum áhættumats og umhverfismatsefnum 
en sá hópur gerði meðal annars athugasemdir við skort á áhættumati og umhverfisvöktun hérlendis á 
neikvæðum áhrifum laxlúsar sem fylgir laxeldi í sjó á þá villtu stofna laxfiska sem við sögu koma: 


„Þótt ekki hafi verið farið fram á það sérstaklega við nefndina í erindisbréfinu til hennar að hún mæti hvort 
áhættuþættirnir sem valdir voru feli í sér alhliða og viðeigandi mat á umhverfisfótspori vaxandi fiskeldis á 
Íslandi höfum við engu að síður sett fram nokkrar almennar hugleiðingar um það mál "........ „ Miðað við 
þessar bakgrunnsupplýsingar frá Noregi telur nefndin það athyglisvert að sem stendur skuli mat á 
hugsanlegum áhrifum fiskeldis á umhverfið á Ísland einskorðast við strokufisk og lífræna mengun. Öðrum 
þáttum umhverfislegrar sjálfbærni sem leiddir hafa verið í ljós með skýrum hætti, ekki aðeins í Noregi, heldur 
einnig Í öðrum fiskeldislöndum svo sem Skotlandi og Chile, svo einhver lönd séu nefnd, virðist lítill gaumur 
gefinn. Nefndin leggur því til að við frekari áhættumat á Íslandi verði tekið tillit til fleir áhættuþátta en þeirra 
sem lagðir voru fyrir nefndina og eru metnir hér af nefndinni." (Gunnar Stefánsson o.fl. 2020) 


,Laxeldi í kvíum vekur ýmiss konar álitamál varðandi umhverfissjálfbærni. Í stuttu máli varða þessi álitaefni 
meðal annars áskoranir á borð við strokulax, sjúkdóma og lús og tengsl þeirra, notkun og velferð hreinsifisks 
(varnarfisks), áhrif á staðbundna fiskstofna, svo og efna- og lyfjaúrgang og lífrænan úrgang sem fer út í 
vatnsmassann um kring, svo eitthvað sé nefnt. Vísindanefndin hefur bent á að rannsóknir 
Hafrannsóknastofnunar í núverandi formi fela þannig ekki í sér heildarmat á mögulegum umhverfisáhrifum 
stækkandi fiskeldisgreinarinnar á Íslandi, heldur mat á tveimur tilteknum áhrifabáttum. 

Við mælum þannig með að framtíðarvinna taki mið af öðrum hugsanlegum umhverfismálum til þess að ná 
fram víðtækara mati á umhverfissjálfbærni og burðarþoli. Ef litið væri til annarra helstu laxeldisbjóða, t.d. 


Noregs, mætti fá vísbendingar um hvaða önnur viðfangsefni ætti að íhuga og síðar laga ad sérstökum 
aðstæðum (framleiðslu og umhverfi) á Íslandi. (Gunnar Stefánsson o.fl. 2020). 


Neikvæð erfðablöndun villtra laxastofna vegna þátttöku norskættaðra laxa í hrygningu þeirra villtu laxa 
Lax úr kvíum sleppur í miklu magni sem fyrr árlega hér við land (Valdimar Gunnarsson 2020), sem annarstaðar 
þrátt fyrir gamalkunnar söluræður eldisaðila um öryggi sjókvíastaðlanna sem þeir vinna eftir. Hluti þeirra 
eldislaxa ná að ganga í ár til hrygningar og sú staðreynd er verri hérlendis en víðast, því hér er eldislaxinn af 
norskum uppruna með tilheyrandi viðbótaráhrifum til vansa fyrir villtu íslensku laxastofnana sem verða fyrir 
slíkri innblöndun. Vegna þeirrar aðlögunar um aldir alda sem lífsferlar þeirra villtu laxa og aðrir eiginleikar 
hafa mótast af í ám hérlendis og á hafsvæðunum sem þeir laxar hafa vanið komur sínar á. Fyrrnefnd norsk 
Vísindaráðsnefnd nefnir erfðablöndun enn sem mestu hættuna sem villtum laxi í Noregi stafar af sjókvíaeldi 
á laxi, en getur þess að hættan sem laxi stafar af laxalús sem runnin er frá laxeldi í sjó fylgi fast á hæla 
erfðablöndunar sem helsta ógn við villta laxastofna í Noregi. Íslensk stjórnvöld bæði leiðandi stofnanir líkt 
og Hafrannsóknastofnun sem og Alþingi, hafa með ákvörðunum sínum ákveðið að fórna þeim fáliðuðu 
laxastofnum sem eru í mestri hættu vegna sjókvíaeldis hérlendis. Um þetta vitnar svonefnt áhættumat 
erfðablöndunar Hafrannsóknastofnunar sem litið er til þegar umfang og fjarlægðarmörk fiskeldis eru 
ákvörðuð hérlendis. Þar er ekki tekið tillit til þeirra smáu laxastofna áa sem renna til sjávar á fjarðarsvæðum 
þar sem fiskeldi hefur verið leyft og þar sem það er áformað líkt og Seyðisfjörður er nú dæmi um. Víst er að 
höfundur þessara orða og ýmsir aðrir velunnarar villtra laxfiska sem telja ófært að stjórnvöld heimili 
eldisstarfsemi sem gengur klárlega í senn gegn sjálfbærni og tilvist fjölda íslenskra stofna laxfiska hefur reynt 
að opna augu ráðamanna fyrir þeim níðingsskap sem slík opinber stjórnsýsla felur í sér gagnvart þessum hluta 
íslenskrar náttúru vegna áhættumats erfðablöndunar sem gerir tilvist smárra laxastofna næst 
eldissvæðunum ofurselda eldisiðnaðinum. Sem og vegna þess að metnaðurinn er enginn fyrir hönd þeirra 
laxastofna né göngusilungsstofna í næsta nágrenni laxeldis þeirra fjarða varðandi það að ganga frá 
ásættanlegu áhættumati ásamt tilsvarandi viðbragsðáætlunum sem fylgt væri varðandi lúsavandann, sem 
einn og sér gerir það að verkum að það hriktir í sjálfbærni þeirra smáu laxastofna (Jóhannes Sturlaugsson jan. 
2019; mars 2019; 6. maí 2019) á sama hátt og laxalúsin spillir sjálfbærni sífellt fleiri laxastofna í Noregi (VRL 
2020). Áhættumat vegna þeirrar undirliggjandi áhættu sem laxeldinu fylgir hvað sjúkdóma varðar og 
tilheyrandi viðbragðsáætlanir eru líkt og laxalúsarvandinn látið reka á reiðanum hérlendis. Það var ánægjulegt 
að sjá að sérfræðinganefnd sem fékk það hlutverk að meta uppfært áhættumat Hafrannsóknastofnunar 
skyldi gera athugasemdir við alla þá helstu þætti sem ég hafði nefnt að ráða þyrfti bót á í umsögnum mínum, 
þ.m.t. varðandi að uppfæra áhættuna hvað það varðar að hérlendis er verið að nota eldislaxa af erlendum 
uppruna sem vitað er að blandast villtum laxastofnum landsins (Gunnar Stefánsson o.fl. 2020). Einnig var sá 
hópur sérfræðinga sammála aðfinnslum mínum varðandi það að hlutfallslega mörk sem sett eru hvað varðar 
magn eldislaxa sem álitið er að geti tekið þátt í hrygningu áður en eiginleikar og tilheyrandi sjálfbærni 
stofnsins fer að tapast eiga ekki að vera þau sömu hjá allra minnstu laxastofnunum þar sem tilvistarlegur 
grundvöllur leikur þá þegar á lyginni og hjá stærri laxastofna sem svo hagar ekki til um. En eins og áður segir 
þá þyrftu minnstu laxastofnarnir fyrst að fá að komast á umrætt áhættumatsblað Hafrannsóknastofnunar svo 
hægt væri að taka tillit til þeirra. Fáliðaður laxastofn Fjarðarár mun ef ekki verður gripið í taumana fljóta að 
feigðarósi í boði stjórnvalda en smáir laxastofnar í næsta nágrenni laxeldisins á Vestfjörðum eru nú þegar á 
þeirri feigðarósaför fyrir tilstilli aðgerða og aðgerðaleysis íslenskra stjórnvalda (Jóhannes Sturlaugsson nóv. 
2020). 


Vítin eru til þess að varast þau hvað erfðablöndun varðar hvort heldur þau finnast erlendis eða hér heima. Í 
grein sem höfundur þessara orða skrifaði í Fréttablaðið í nóvember 2020 er komið inn á það að skaðinn sem 
erfðablöndun veldur er þegar staðfestur í einni þeirra þriggja áa sem ég er að vakta í Arnarfirði. 
Rannsóknagögn þaðan sýna að árum saman hefur hlutfall eldislaxa á hrygningarslóð verið yfir þeim mörkum 
sem álitið er að eldislax þurfi að vera innan ef sjálfbærni laxastofna eigi að vera tryggður. Í umræddri grein 
sem finna má á vef Fréttablaðsins (Jóhannes Sturlaugsson nóv. 2020) er jafnframt að finna tilvísanir í þær 
umsagnir sem hér hefur verið vitnað til að sendar hafi verið af höfundi á ráðuneyti og Alþingi í aðdraganda 
þess að gengið var frá nýjum ramma um hérlenda fiskeldisstarfsemi og tengla á þær sem hægt er að nýta sér 
sem flýtileiðir að því efni ef menn vilja kynna sér dæmin um hætturnar sem felast í gölluðu áhættumati og 
vöktun sem ýmist vantar eða er óskilvirk m.t.t. ýmissa grundvallarumhverfisþátta sem í hlut eiga hérlendis og 
önnur rök sem þar eru sett fram til varnar villtum íslenskum laxa- og göngusilungsstofnum (Jóhannes 
Sturlaugsson jan. 2019; mars 2019; 6. maí 2019). Aukinheldur er í grein minni frá nóvember s.l. að finna 
tilvísanir og tilsvarandi tengla á tvær aðrar greinar sem skrifaðar voru í sama tilgangi, annarsvegar í 
Fréttablaðið (Jóhannes Sturlaugsson 31. maí 2019) og hinsvegar grein sem skrifuð var í Stundina (Jóhannes 
Sturlaugsson des. 2018). 


Sjokviaeldi á laxi í Seyðisfirði mun skaða laxa- og gongusilungsstofna í ám í Seyðisfirði 

Fyrir liggur að ef laxeldi verður leyft í Seyðisfirði á þeim nótum sem nú er unnið að þá mun það hafa skaðleg 
áhrif á þá stofna lax og göngusilungs sem finnast í ám í Seyðisfirði. Þetta er ljóst ef miðað að núverandi 
áhættumat erfðablöndunar sem setur því eldi ekki skorður er bjargað gæti fáliðuðum laxastofni Fjarðará frá 
erfðablöndun. Erfðablöndun sem svipta mun þann stofn eiginleikum sínum á tiltölulega skömmum tíma 
vegna þátttöku eldislaxa af norskum uppruna í hrygningu laxins í ánni. Laxalús fylgir laxeldi í sjó jafnvel þó að 
hún nái sér síður á strik í svalari sjó líkt og reyndin er á Austjörðum, ennþá allavega. Sá skortur sem er 
hérlendis á mati á áhættu frá hendi laxalúsarinnar sem runnin er frá fiskeldi og tilheyrandi símati á áhrifum 
hennar á laxa- og göngusilungsstofna á áhrifasvæði laxeldisins, veldur því að engin ástæða er til annars en 
gera ráð fyrir því að laxalús skaði slíka stofna í ám í Seyðisfirði komi til þess að laxeldi verði leyft í Seyðisfirði í 
því mæli sem lagt er upp með. Það er vægast ekki gott afspurnar fyrir Íslendinga að ennþá skuli umhverfismat 
það sem lagt er til grundvallar ákvörðunum er varða fiskeldi í sjó, ekki með virkum hætti áskilja að til 
grundvallar séu lögð gögn er varða það hvaða neikvæðu áhrifa megi vænta hjá villtum stofnum laxa og 
göngusilungs á áhrifasvæði eldisins vegna þeirra laxalúsar sem fylgir eldinu og þeirra fisksjúkdóma sem 
mögulegt er að komi upp fyrir tistilli þess eldis. Sama virðingarleysi fyrir íslenskri náttúru veldur því að ekkert 
mið er tekið af smáum laxastofnum áa í næsta nágrenni eldissvæðanna í því áhættumati erfðablöndunar sem 
fylgt er hérlendis og tilsvarandi vöktun og skorti á vöktun er þau mál varðar. Lýsandi dæmi um það er sú 
ráðstöfun Hafrannsóknastofnunar að setja kvikmyndafiskteljara ekki fyrst upp í smáu ánum næst fiskeldinu 
þar sem laxastofnarnir eru í mestri hættu. 


Lokaorð 

Það einlæg von mín að þeir aðilar sem taka ákvarðanir er varða það hvort sjókvíaeldi á laxi verði leyft í 
Seyðisfirði leyfi villtum stofnum laxa og göngusilungs að njóta vafans og gefi því ekki leyfi fyrir slíku eldi á 
meðan núverandi ástand ríkir í umhverfi eldismála hérlendis. Ef áhuginn fyrir slíku eldi er mikill þá væri 
eðlilegt að ráðamenn í héraði hvettu stjórnvöld sem fara með yfirstjórn fiskeldismála að skoða hvernig bæta 
má það áhættumat og þá umhverfisvöktun sem fylgja þarf slíku eldi á þann veg að það sé mögulegt að 
ástunda slíkt sjókvíaeldi án þess að það öll áhætta þess liggi hjá náttúrulegum stofnum lax og göngusilungs 
sem ár í næsta nágrenni eldissvæðanna fóstra líkt og nú er reyndin. Fram til þessa hafa menn með aðgerðum 
sínum á vettvangi fiskeldis hérlendis séð til þess að þeir smáu stofnar laxa og göngusilungs færa stærstu 
fórnirnar sem þessi iðnaður hefur í för með sér í þeirri mynd sem hann er leyfður hérlendis. Í stuttu máli sagt 
þá væri eðlilegast með hliðsjón af hagsmunum íslenskrar náttúru að leggja af allt eldi á laxi í sjóvíum hér við 
land. Vonandi verður mikilvægt skref tekið í þá átt að snúa við þeirri óheillaþróun sem sjókvíaeldi á laxi í 
opnum sjókvíum hérlendis vitnar um, með því að koma í veg fyrir að slíkur umhverfissóðaskapur fari í gang í 
Seyðisfirði. 


Heimildir 


Bjørn PA, Finstad B, Kristoffersen R (2001) Salmon lice infection of wild sea trout and Arctic char in marine and 
freshwaters: the effects of salmon farms. Aquacult Res 32: 947-962. 


Forseth T, Barlaup BT, Finstad B, Fiske P, Gjoaester H, Falkegard M, Hindar A, Mo TA, Rikardsen AH, Thorstad EB et al: 
The major threats to Atlantic salmon in Norway. Ices Journal of Marine Science 2017, 74(6):1496-1513. 


Fiskeldi Austfjarða hf. 2020. Frummatsskyrsla vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði. VIDAUKAR. Mat á 
umhverfisáhrifum. 2. nóvember 2020. 


Fjelldal, P.G., Hansen, T J Karlsen, Ø. og D W Wright. 2019. Effects of laboratory salmon louse infection on Arctic char 
osmoregulation, growth and survival. Conserv Physiol. 2019; 7(1): coz072. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6839430/# 


Guðmunda Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson. 2020. Lax- og silungsveiðin 2019. HV 2020-038. 


Gunnar Stefánsson, Glover, K. og McAdam B. 2020. Skýrsla óháðrar nefndar um athugun á aðferðafræði, áhættumati 
og greiningum á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsóknastofnunar. 


frh. heimilda á næstu síðu 


Johnsen, |. A., Harvey, A., Sævik, P. N., Sandvik, A. D., Ugedal, O., Adlandsvik, B., Wennevik, V., Glover, K. A., and Karlsen, 
Ø. Salmon liceinduced mortality of Atlantic salmon during post-smolt migration in Norway. — ICES Journal of 
Marine Science (2020) doi:10.1093/icesjms/fsaa202. 


Jóhannes Sturlaugsson 2012. Rannsóknir og vistkerfi Hópsins, í: Á vit margbreytileikans - Víðidalsá og Fitjá, Hópið og 
Gljúfurá (Karl G Friðriksson og Sigríður P. Friðriksdóttir). Salka Reykjavík 2012. bls 237-246. 


Jóhannes Sturlaugsson. Des. 2018 (birt í des2018-jan2019 prentútgáfu Stundarinnar og á vef Stundarinnar 9. jan. 2019). 
Laxastofnum fórnað fyrir sjókvíaeldi á laxi? Stundin. 


Jóhannes Sturlaugsson. Jan. 2019. Umsögn Jóhannesar Sturlaugssonar um drög að frumvarpi varðandi ýmsar breytingar 
á lögum er varða fiskeldi. 13. Janúar 2019. Sjá samráðsgátt stjórnarráðsins. 
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/SCases/Details/?id=1256&uid=b3fb62b5-6a17-e911-944c-005056850474 


Jóhannes Sturlaugsson. Mars 2019. Umsögn Jóhannesar Sturlaugsson Laxfiskum um Frumvarp til laga um breytingu á 
ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi. 29. mars 2019. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4946.pdf 


Jóhannes Sturlaugsson. Apríl 2019. Rannsóknir á fiskistofnum í ám í Ketildölum 2017 og 2018. Laxfiskar. 4 bls. Sjá vef 
Alþingis í fylgiskjölum viðbótarumsagnar Jóhannesar Sturlaugssonar Laxfiskum til Atvinnuveganefndar Alþingis 
6. maí 2019 vegna 647. mál á 149. löggjafarþingi (lagaákvæði er varða sjókvíaeldi og fleiri þætti fiskeldis): 
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-5418.pdf 


Jóhannes Sturlaugsson. 6. maí. Viðbótarumsögn vegna 647. mál á 149. löggjafarþingi (lagaákvæði er varða sjókvíaeldi 
og fleiri þætti fiskeldis) frá Jóhannesi Sturlaugssyni, Laxfiskum. 


Jóhannes Sturlaugsson. 31. maí 2019. Örlög íslenskra laxastofna eru nú í höndum Alþingismanna. Fréttablaðið. 
https://www.frettabladid.is/skodun/orlog-islenskra-laxastofna-eru-nu-i-hondum-althingismanna/? 


Jóhannes Sturlaugsson. November 2020. Sláandi hlutfall eldislaxa á hrygningarslóð villtra laxa í Arnarfirði. Fréttablaðið. 
https://www.frettabladid.is/skodun/slaandi-hlutfall-eldislaxa-a-hrygningarslod-villtra-laxa-i-arnarfirdi 


Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir. 2019. Útbreiðsla laxfiska 
og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. HV 2019-40. 43 bls. 


Valdimar Ingi Gunnarsson. 2020. Litlu laxastofnarnir - Skortur á vöktun og hugsanlegar skaðabótakröfur. Bændabladið 
3. des. 2020. 


VRL Vitenskapelig rád for lakseforvaltning 2020. Status for norske laksebestander i 2020. Rapport fra Vitenskapelig rád 
for lakseforvaltning nr 15. 147 bls. 


Þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson. (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. 
Veiðimálastofnun. VMST-R/0117, 14 bls. 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Með von um jákvæð viðbrögð 


Guðrún Katrín Árnadóttir 
Kt. 270757-2009 
Mulavegur 10 

710 Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Signý Jónsdóttir kt. 2701962259 
Miðtúni 10, 710 Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Virðingarfyllst 
Elfa Hlín Sigrúnar Pétursdóttir 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 
sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram 
í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í 
hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. AO mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er afar ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið 
mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna 
styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum 
fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% 
af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í 
því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns 
líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt 
eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá 
er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxfiska og hugsanlega leiða til þess að síld, 
sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt erfitt uppdráttar, en ekki liggur fyrir 
hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt 


aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir 
að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar 
verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar 
takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 
náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert 
fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem 
að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja 
sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Ég vil benda á að sú uppbygging sem átt hefur sér stað í ferðaþjónustu á Seyðisfirði spannar 
áratugi, allt að hálfa öld. Ég álít það afar ósanngjarnt þegar hugmyndir um gríðarlegt fiskeldi í 
þessum þrönga firði, hugmyndir sem á stuttum tíma geta kippt fótum undan ferðaþjónustu á 
staðnum, eru eru kynntar fyrir Seyðfirðingum á þann hátt sem nú á sér stað og einungis gefinn 
nokkurra vikna frestur til að andmæla (að vísu framlengdur vegna náttúruhamfara) atriðum í 
skýrslunni sem hér er til umfjöllunar. 


Virðingarfyllst 


Jóhanna Gísladóttir 
Kt. 1502563809 
Botnahlíð 8 
Seyðisfirði. 


AN 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu 
á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Til AX lögmannsþjónustu hefur leitað Eyjólfur Þór Kristjánsson, kt. 141051-4079 og 
falið að koma á framfæri athugasemdum og mótmælum við frummatsskýrslu 
Fiskeldis Austfjarða hf. (hér eftir FA) vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Umbj. okkar er eigandi jarðarinnar Selstaða í Seyðisfirði, L154852 og hefur þannig 
sérstakra hagsmuna að gæta vegna þeirrar framleiðslu sem FA leitast við að koma til 
framkvæmdar. Umbj. okkar mótmælir fyrirhuguðum framkvæmdum og 
niðurstöðum frummatsskýrslu með vísan til þeirra röksemda sem hér fara á eftir. 


Jörð umbj. okkar liggur að sjó í Seyðisfirði og skv. frummatsskýrslu er fyrirhugað að 
stunda kvíaeldi fyrir landi jarðarinnar í svonefndri Selstaðavík. Eignarland er 
skilgreint í lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 þannig 
að það sé m.a. landsvæði innan netlaga í sjó, sem er háð einkaeignarrétti þannig að 
eigandi landsins fer með öll venjuleg eignarráð þess innan þeirra marka sem lög segja 
til um á hverjum tíma. Er þessi skilgreining í samræmi við þau sjónarmið sem giltu í 
eignarrétti áður en lögin voru sett. Netlögin í sjó og þannig mörk jarðarinnar, telja 
115 metra frá stórstraumsfjörumáli út í sjó, sbr. 3. mgr. 2. gr. laganna, sem er einnig 
í fullu samræmi við þau sjónarmið sem giltu í þessum efnum fyrir gildistöku laganna. 


Innan þessara skilgreindu marka nýtur umbj. okkar allra hefðbundinna eignarráða 
sem einkaeignarrétti fylgja og er sjávarbotninn innan netlaganna þar ekki 
undanskilinn, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Réttindi ná þannig m.a. til nýtingar á 
hafsbotni, veiða o.s.frv. Í einkaeignarrétti landeiganda felst einnig rétturinn til þess 
að meina öðrum að nota það land og gæði sem rétturinn tekur til. 


AX lögmannsstofa Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur axlaw.is 


AN 


2/5 


Af gögnum sem FA hefur lagt fram i frummatsskýrslu er ljóst, að flestar þeirra 24 
eldiskvía sem um ræðir eru, skv. kortum sem FA leggur fram, staðsettar mjög nærri 
landi og raunar innan netlaga í heild eða hluta, sjá t.d. bls. 5 og 34 í frummatsskýrslu. 


Varðandi þetta er þó lögð áhersla á að í frummatsskýrslu virðist þess á engan hátt 
getið hvaða kort er stuðst við varðandi afmörkun netlaga sem tilgreind eru ásamt 
fleiri upplýsingum. Almennt eru kortagrunnar miðaðir við hæstu sjávarstöðu, en ekki 
stórstraumsfjörumál og er því ástæða til að gjalda sérstakan varhug við 
framsetningunni í frummatsskýrslunni. Þá er augljóst að á framlögðum kortum er 
ekki tekið tillit til hólma eða skerja sem á stórstraumsfjörumáli eru, en netlög telja í 
allar áttir frá ystu mörkum þeirra. Framsetning í frummatsskýrslu hvað þetta varðar 
er því röng í þeim skilningi að netlög ná miklu lengra í sjó fram en þar er sýnt. Af 
þessu leiðir að sjókvíarnar eru a.m.k. að verulegu leyti innan netlaga umbj. okkar. 


Hver eldiskví er 160 metrar að ummáli og 50 metrar að þvermáli og fest inn í 
ferhyrningslaga rammafestingu sem er 100 x 100 metrar. Þær rammafestingar eru 
síðan festar saman og miðað við að a.m.k. 60 metrar séu milli eldiskvía, sbr. bls. 21 í 
frummatsskýrslu. Frá hverri rammafestingu liggja síðan útfarar að akkeri sem á að 
jafnaði að vera í fjarlægð sem nemur þrefaldri dýpt sjávar frá ramma. 


Í frummatsskýrslu er ekki að finna upplýsingar um dýpi allra þeirra eldissvæða sem 
FA sækist eftir og er það, ásamt öðru, annmarki á skýrslunni. Í skýrslunni liggja þó 
fyrir tölur um dýpt fyrir Háubakka og Sörlastaðavík og er hún sögð á bilinu 42-74 
metrar, en á öðrum stað í frummatsskýrslu er dýpt á eldissvæðunum sögð 20-80 
metrar sem er raunar, að því er neðri mörkin varðar, 10 metrum undir skilgreindu 
lágmarki, sbr. bls. 33 í frummatsskýrslu. Miðað við þessar dýptartölur er þó ljóst að 
akkeri og útfarar þurfa að vera í a.m.k. allt að 240 metra fjarlægð, sbr. viðmiðið um 
þrefalda dýpt (3 x 80 m). 


Af þessu leiðir að útfarar og akkeri verða í öllu falli langt innan netlaga, hvernig svo 
sem á málið er litið, enda rammarnir staðsettir nánast upp við netlög eins og þau eru 
skilgreind af FA (í raun réttri langt fyrir innan þau) og öll sú vegalengd sem um ræðir 
frá römmum og í átt að landi, verður innan netlaga. FA hefur ekki aflað neinna 
heimilda til að nýta land umbj. okkar í þessu skyni, en í krafti einkaeignarréttar er 
honum heimilt að meina FA afnotin, sbr. fyrri umfjöllun. Bent er á að FA getur ekki 
heldur aflað heimildar með eignarnámi, enda fer því fjarri að almenningsþörf krefji 
að félagið fái raskað lífríki Seyðisfjarðar og eignarréttindum umbj. okkar, sbr. skilyrði 
1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Enn fremur liggja engin lagafyrirmæli slíku til 
stuðnings. Forsendur frummatsskýrslu standast því ekki. 


axlaw.is 


AN 


3/5 


Hvað varðar utfara og akkeri frá römmum í átt frá landi þá má ætla ad dýpi sé enn 
meira þar og fjarlægðin verði því ekki minni en að framan greinir. Hins vegar er afar 
lítið svigrúm til þess að fara með akkeri og útfara langt frá sjókvíunum, að ekki sé 
minnst á ef sjókvíarnar færast fjær landi, eins og nauðsynlegt yrði skv. 
framangreindu. Ástæðan er ekki síst sú að helgunarsvæði Farice fjarskiptastrengsins 
er 463 metrar í hvora átt, sbr. 5. mgr. 71. gr. laga nr. 81/2003. Með vísan til þessa 
verður að teljast afar langsótt, ef ekki ómögulegt, að ganga frá festingum þannig að 
hvorki verði gengið á eignarréttindi umbj. okkar með ólögmætum hætti, né brotið í 
bága við reglur um helgunarsvæði strengsins. 


Úrgangur sem fellur til við framleiðslu í sjókvíaeldunum sem um ræðir er talinn í 
þúsundum tonna. Áætlun í frummatsskýrslu, sem ástæða er til að gjalda varhug við, 
miðast við tæp 3.500 tonn á fimm ára tímabili. FA telur 95% þessa úrgangs falla til 
botns innan við 25 metra frá sjókvíunum. Sú spá byggir að líkindum m.a. á 
straummælingum. Athygli vekur að byggt er á mælingum strauma á 5 og 15 metra 
dýpi. Hins vegar liggur fyrir að eldiskvíarnar eru 20 metra djúpar og því skiptir 


líklega mestu hvernig straumar eru á 25-60 metra dýpi. 


Burtséð frá þessu telur FA, miðað við gefnar forsendur, að 95% úrgangs falli innan 
við 25 metra frá sjókvíunum, sbr. bls. 23 í frummatsskýrslu. Miðað við það er 
væntanlega búist við því að um 175 tonn falli fjær kvíunum. Í frummatsskýrslu er því 
lýst að úrgangur falli að mestu leyti innan við 50 metra frá sjókvíunum í föstu formi. 
Þar er og hnykkt er á því að allar kannanir og rannsóknir um áhrif fastra efna séu 
samhljóma og á þá leið að lítilla áhrifa gæti í 100 metra fjarlægð og alls engra í 350 
metra fjarlægð. Af þessu leiðir að öruggt er að áhrifa mun gæta innan netlaga umbj. 
okkar sem eru vel innan 100 metra fjarlægðar frá kvíunum, hvernig svo sem á 
staðstetningu netlaga er litið. Er nálægð kvíanna slík að frá þeim og að landi sýnast 
tæpast vera 350 metrar. Hvernig svo sem á málið er litið mun því áhrifa gæta innan 
alls þess svæðis sem fellur innan netlaga umbj. okkar. 


Úrgangur frá kvíaeldinu er skv. þessu í andstöðu við eignarréttindi umbj. okkar, enda 
öðrum en eigendum óheimilt að hlutast sérstaklega til um að úrgangi sé dreift yfir 
land viðkomandi. Á það sérstaklega við þegar svo rammt kveður að dýralíf á því svæði 
sem um ræðir býður mikinn skaða af eða víkur hreinlega alveg. Með vísan til þessa 
er enn augljósara að áform FA í Seyðisfirði eru með öllu ósamþýðanleg 
stjórnarskrárvörðum eignarréttindum umbj. okkar. 


Umbj. okkar má reikna með því að geta nýtt eignarland sitt 115 metra út frá 


stórstraumsfjörumáli. Augljóst er að áform FA myndu hindra það skv. því sem að 
framan greinir, enda myndi eldið girða fyrir t.d. veiði, nýtingu reka og ræktun 


axlaw.is 


AN 


4/s 


kræklinga eins og t.d. Brimberg ehf. hefur heimildir til að stunda í firðinum. Einnig 
er á það bent, að í firðinum og í grennd við sum kvíaeldissvæðin fyrir að fara 
uppeldisstöðvum ýsu, einkum í Selstaðavík. Þá heldur mikill fjöldi æðarfugls sig í 
víkinni yfir vetrarmánuðina og þar eru einnig hrygningar- og uppeldissvæði 
grásleppu. 


Í frummatsskýrslu virðist þetta ekki hafa verið rannsakað, en athygli vekur að 
botndýrarannsóknir hafa auk þess ekki náð til Selstaðavíkur þótt fram komi í 
frummatsskýrslu að lífríki sé meira utar í firðinum en innar. Virðist raunar sem í 
frummatsskýrslu sé tekið til umfjöllunar það sem helst er til þess fallið að styrkja 
málstað FA. Aftur á móti er annað hvort ekki fjallað um eða afar lítið gert úr þeim 
atriðum sem við blasir að eru sem myllusteinn um háls framkvæmdaaðila vegna þess 
að ósamrýmanlegt er sjónarmiðum um vernd náttúru, lög að öðru leyti eða 
stjórnarskrárvarinn eignarrétt umbj. okkar. 


Umbj. okkar gerir sérstaka athugasemd við þá nálgun FA að líta beinlínis svo á að 
heimilt sé að stunda laxeldið sem um ræðir í Seyðisfirði með vísan til auglýsingar nr. 
460/2004, sbr. bls. 26 í frummatsskýrslu. Hið rétta er að það eina sem auglýsingin 
kveður á um er að það sé ekki beinlínis bannað. 


Auk þeirra athugasemda sem að framan greinir er á það bent að þótt áhrif á landslag 
og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög 
í stúf í firðinum og verða áberandi ásýndum allt frá því að komið verður fyrir og þar 
til þær verða fjarlægðar, komi til þess. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í 
stórum rammafestingum. Bent er á að sæbratt er við Seyðisfjörð og því verða 
sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og FA 
lætur að liggja í frummatsskýrslu. Áhrif á landslag eru því mjög neikvæð. 


Í framangreindu sambandi stoðar FA ekki villandi framsetning í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang sjókvíaeldisins sem hlutfall af Seyðisfirði. Sá kafli 
sem sjókvíaeldinu er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn 
miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. 
Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í 
besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins, en eldið mun 
óhjákvæmilega hafa veruleg áhrif á ásýnd nánasta umhverfis umbj. okkar. 


Ítrekað er að áhrif sjókvíaeldisins á lífríki eru neikvæð og raunar svo neikvæð að 


hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema 
þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma 


axlaw.is 


AN 


5/5 


tekur að endurheimta lífríkið. Áhrifa þessa mun að verulegu leyti gæta innan netlaga 
umbj. okkar og þarf ekki að efast um áhrif þess á nytjar. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi því hafa 
umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. Umbj. okkar vekur athygli á því 
að þessi neikvæðu áhrif eru til þess fallin að spilla góðri ímynd og möguleikum til 
þess að hafa tekjur af ferðaþjónustu og atvinnu sem tengist því. Í því sambandi er 
bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. 


Umbj.minn getur að síðustu ekki látið hjá líða að benda á að samkvæmt yfirlýsingum 
FA lítur félagið svo á að ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 
gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að engu 
skipulagsvaldi sé fyrir að fara á svæðinu þrátt fyrir að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi 
falli sannarlega innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar og sé upp við siglingaleiðir og 
Farice strenginn. 


Með vísan til þess sem að framan greinir ítrekar umbj. okkar andmæli sín við 
fyrirliggjandi frummatsskýrslu og að fyrirhuguðum framkvæmdum FA er harðlega 
mótmælt. Áskilinn er réttur til að koma á framfæri frekari mótmælum, skjölum og 
skriflegum gögnum, gerist þess þörf. 


Kópavogi, 25. janúar 20 


á BN dN ZLA 


Friðbjörn E. Garðarsson lögmaður 


axlaw.is 


AN 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu 
á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Til AX lögmannsþjónustu hefur leitað Björn Roth, kt. 260461-4869, og falið að koma 
á framfæri athugasemdum og mótmælum við frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða 
hf. (hér eftir FA) vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020, fyrir sig persónulega og fyrir hönd veiðifélagsins Loðmundar. 


Umbj. okkar er eigandi jarðanna Árnastaða, L157404, Bárðarstaða, L157405 og hálfra 
Úlfstaða, L157414, sem allar liggja að Fjarðará í Loðmundarfirði. Þá er umbj. okkar 
formaður veiðfélags árinnar, Loðmundar. Sem veiðiréttarhafi hefur umbj. okkar 
sérstakra hagsmuna að gæta vegna þeirrar framleiðslu sem Fiskeldi Austfjarðar leitast 
við að koma til framkvæmdar. Umbj. okkar mótmælir fyrirhuguðum framkvæmdum 
og niðurstöðum frummatsskýrslu með vísan til þeirra röksemda sem hér fara á eftir, 
en telja verður að þær röksemdir eigin einnig við um flesta aðra veiðiréttarhafa, 
a.m.k. á Austurlandi. 


Veiðiréttindi umbj. okkar í Fjarðará njóta verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar. 
Verðmætin eru m.a. fólgin í veiðum á villtum íslenskum laxi. Fyrirhugað sjókvíaeldi 
FA gengur gegn þessum eignarréttindum eins og nánar verður nú rakið. 


Umbj. okkar hefur síðan árið 1980 eytt gríðarlegum tíma og fjármunum til þess að 
rækta Fjarðará upp sem veiðiá m.a. með því að sleppa miklu magni laxaseiða í ánna, 
upprunnum í Laxá í Aðaldal, á árabilinu 1980-1990. Þá hefur umbj. okkar unnið að 
því ötullega að útbúa ný hrygningasvæði í ánni auk þess að bæta þau sem fyrir voru. 
Seiðasleppingum var hætt árið 1990 og hefur áin verið sjálfbær síðan. Í ánni veiðist 
auk lax, urriði, sjóbirtingur, bleikja og sjóbleikja. Hætt er við því að lífríki árinnar 
raskist mjög ef laxagengd eykst frá því sem nú er. 


AX lögmannsstofa Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur axlaw.is 


AN 


2/5 


Áform FA lúta að því að rækta lax af Saga eldisstofni. Þótt tegundin henti 
fiskeldisframleiðendum vel er vitað að frjór fiskur af þessum stofni verður kynþroska 
og er vel til þess fallinn að blanda erfðaefni sínu saman við villta stofna hér á landi, 
sleppi hann úr kví. Honum hefur enda gengið það vel í Noregi, sbr. síðari umfjöllun. 
Á hverju ári veiðast margir strokulaxar í íslenskum ám, en ekki er ástæða til að i 
að allir þeir laxar sem sleppa, veiðist. 


Í frummatsskýrslu er leitast við að gera lítið úr þeirri hættu sem að villta 
laxastofninum steðjar af þessum sökum. Í skýrslunni er m.a. vísað til rannsóknar í 
Noregi því til stuðnings, sbr. bls. 94. Í því sambandi er þó ástæða til að draga fram hið 
augljósa, að af þeim 175 villtu laxastofnum sem skoðaðir voru höfðu 50 þeirra orðið 
fyrir mjög miklum breytingum á erfðasamsetningu og stada stofns því skilgreind 
alvarleg. Í öðrum 11 stofnum taldist staða slæm í þessu tilliti. Í 54 stofnanna þótti 
stada í meðallagi. Af beim 175 stofnum sem rannsakaðir voru höfðu aðeins 60 ekki 
orðið fyrir breytingum. Erfðaefni eldislax hefur því einungis látið 34% villtu 
stofnanna ósnortið. Skýrsluhöfundur virðist láta sér það í léttu rúmi liggja. 


Pótt laxeldi í sjó hafi ekki verið stundað jafnlengi á Íslandi er engin ástæða til að ætla 
að betur fari hér á landi. Tilvísanir til þess að litlar líkur séu á stroki, litlum lífslíkum 
slíkra fiska og takmarkaðri hæfni til að æxlast eru einfaldlega í andstöðu við þá 
reynslu sem fyrirliggjandi er. Í frummatsskýrslu er enda gert ráð fyrir talsverðu stroki 
laxfiska úr sjókvíunum þótt byggt sé á óljósum gögnum og gefin sú forsenda að 
árangur FA í þessum efnum verði a.m.k. á pari við það sem langbest hefur náðst ytra 
á einstöku ári og að engir smærri fiskar sleppi. Engin vissa er fyrir slíku. Í þessu 
sambandi er rétt að benda á að þótt villtir stofnar laxa séu einstakir hér á landi og 
mikilvægir lífríki og veiðiréttarhöfum þá eru þeir í eðli sínu ekki umfangsmiklir og 
þar af leiðandi berskjaldaðri gagnvart erfðablöndun eins og raunar bent er á í 
frummatsskýrslu. Af því leiðir hins vegar ekki, að lítil verðmæti séu í þeim fólgin 
fyrir einstaka veiðiréttarhafa, íslenskt þjóðarbú og náttúru landsins. 


Pratt fyrir framangreint áformar FA að hafa bróðurpart framleiðslu sinnar frjóan lax, 
eða 6.500 tonn. Er það rökstutt með vísan til þess að áhættan sé ekki eins mikil í ljósi 
þess hversu vel verður staðið að verki. Það vekur hins vegar athygli að sú afstaða, ad 
ætla að ala frjóan lax, byggir ekki á því að ómögulegt eða torsótt sé að ala ófrjóan lax 
sem sama hætta stafar ekki af, enda lúta áætlanir FA að því að framleiða 3.500 tonn 
af slíkum laxi og hefur félagið þegar hafið eldi slíkra fiska og mun að eigin sögn standa 
að rannsóknum á í samstarfi við Hafrannsóknarstofnun og Háskólann á Akureyri. 
Miðað við það sem fram kemur í frummatsskýrslu er það fyrst og fremst skortur á 
markaðssetningu sem stendur því í vegi að þessi mjög svo ábyrgari framleiðslukostur 
nái til meirihluta eða allra framleiðslunnar. Ekki er dregið í efa að slíkt geti haft í för 


axlaw.is 


AN 


3/5 


með sér minni framlegð til skamms tíma. Umbj. okkar bendir hins vegar á að ekki 
dugi að tjalda til einnar nætur og verði af laxeldinu með frjóum laxi, hvað þá í svo 
tröllauknu magni sem að er stefnt, leiðir það til verulegs tjóns fyrir hann og fjölmarga 
aðra veiðiréttarhafa. Þar er enn fremur um að ræða óafturkræf spjöll á stofni sem 
hefur þróast hér á landi yfir langan tíma. Slíkt væri í hróplegri andstöðu við hvers 
kyns sjónarmið um náttúruvernd og vernd villtra dýra og erfðahreinleika. 


Í frummatsskýrslu er gengið svo langt að draga upp þá mynd að eldi í lokuðum 
kerfum í landi eða í sjó séu ekki góðir kostir. Umbj. okkar frábiður sér slíkar skýringar 
sem miða að því einu að slá ryki í augu stjórnvalda svo FA eigi von um að fá ekki 
aðeins að stunda fiskeldi í Seyðisfirði, í andstöðu við hagsmuni nær allra annarra, 
heldur einnig að komast í aðstöðu til að gera það með ódýrum hætti til að hámarka 
arðsemi á kostnað villtra stofna og réttinda annarra. Augljóst mál er að hætta á stroki 
er allt önnur og minni ef eldi er í landi og sömuleiðis ef um lokaðar kvíar er að ræða. 
Umbj. okkar bendir á að slíkt væri enn fremur líklegra til þess að eyða þeirri óvissu 
sem tilgreint er í frummatsskýrslu að leiðir af áhrifum fiskeldisins á lífríkið, sbr. bls. 
66 í skýrslunni. 


Í frummatsskýrslu er sníkjudýrinu laxalús gerð nokkur skil. Gerð er grein fyrir að 
þegar laxalús berst á eldissvæði þá margfaldast framleiðsla þessa vágestar og 
hafstraumar dreifa henni síðan í umhverfið. Þetta er einn fylgifiskur þess ósjálfbæra 
verksmiðjuiðnaðar sem að er stefnt og leitast við að réttlæta í frummatsskýrslu með 
ráðum og dáð. 


Í frummatsskýrslu er vikið að því, að hætta á því að strokulaxar leiti í laxveiðiár sé 
mest í þeim ám sem næstar eru fiskeldi. Réttindi umbj. okkar eru í Fjarðará í 
Loðmundarfirði, sem er næsti fjörður norðan við Seyðisfjörð. Fjarlægð er því 
sérstaklega lítil og nær öruggt að strokufiskar myndu leita í ána. Hinu sama gegnir 
vitaskuld um aðrar ár, t.d. í Vopnafirði, enda 130 km ekki langt ferðalag fyrir lax. Í 
þessu sambandi er á það bent að strokufiskar geta hæglega ferðast um langan veg og 
gengið í aðrar veiðiár á Austurlandi sem miklu fjær eru. Í því sambandi er bent á að 
laxar sem sluppu á sínum tíma í Norðfirði veiddust m.a. í Selá, Hofsá í Vopnafirði og 
Breiðdalsá, sbr. bls. 94 í frummatsskýrslu. Af þessu er augljóst að forsendur sem 
gefnar eru í frummatsskýrslu, um að fullnægjandi fjarlægð frá laxveiðám réttlæti 
fiskeldið vegna þess að hætta sé ekki á að villtir stofnar spillist, styðjast ekki við rök. 


Umbj. okkar frábiður sér langsóttar ályktanir í frummatsskýrslu þar sem leitast er við 
að kasta rýrð á áhættumat. Síst verður talið að sú aðgæsla sem stefnt er að sé of mikil 
í þessum efnum. Þá virðast öll viðmið í frummatsskýrslu varðandi göngu eldislaxa í 
ár miðast við að allir hafi þeir veiðst og jafnframt hafi þeir ekki sloppið snemma á 


axlaw.is 


AN 


4/5 


eldistímanum. Í þessu sem öðru er í frummatsskýrslu varpað fram þeirri hagstæðustu 
barnslegu draumsýn sem hægt er að ímynda sér. 


Þótt frummatsskyrsla beri þess glögg merki að fært sé í stílinn og dregið úr þeirri vá 
sem sjókvíaeldi fyrir lax er fyrir villta laxastofna og lífríkið í heild, virðist sem 
skýrsluhöfundur geri sér grein fyrir því að að rökin verði ekki keypt eins og nýtt net. 
Af þeim sökum gerir skýrsluhöfundu sér sérstakt far um að gera lítið úr villtum 
laxastofnum á Íslandi og veiðum í ám á Austurlandi. Skrifin lýsa alvarlegu virðingar- 
og skilningsleysi á villtum laxastofnum og mikilvægi þeirra. Skýrsluhöfundur velur 
síðan að draga saman veiðitölur frá 2005 — 2017 þrátt fyrir að skýrslan sé lögð fram í 
nóvember 2020. 


Í töflu á bls. 13 er vísað til veiðitalna 2017 í Selá í Vopnafirði, en vísað er til þess að 
veiði hafi numið 888 löxum. Ekki verður séð að þessar tölur komi heim og saman við 
yfirlit Landssambands veiðifélaga þar sem veiði 2017 er tilgreind 937 laxar í ánni. 
Mestu varðar þó, að veiði var til muna meiri næstu ár. Árið 2018 nam hún 1340 
löxum, árið 2019 1484 löxum og árið 2020 veiddust 1258 laxar, en áin var þá í fimmta 
sæti yfir þær ár landsins sem flestum löxum skiluðu. Í frummatsskýrslu er vísað til 
þess að veiði í Hofsá 2017 hafi numið 547 löxum. Veiðitölur Landssambands 
veiðifélaga eru hins vegar 589 laxar það ár, 697 laxar árið eftir, 711 laxar 2019 og 1017 
laxar 2020. Skoðun veiðitalna áratugi aftur í tímann sýnir enn fremur mikla veiði. 
Framangreint er eingöngu sett fram í dæmaskyni til að varpa ljósi á ranga 
framsetningu í frummatsskýrslu, en ekki er ástæða til að ætla að rangar upplýsingar 
og tilhliðranir takmarkist við þetta atriði í skýrslunni. 


Í tengslum við framangreint er vakin athygli á því að löng umfjöllun um vankanta 
Breiðdalsár og fleiri straumvatna á Austurlandi er í besta falli ómakleg. Veiði í ánum 
hefur verið viðarandi áratugum saman hvernig svo sem tilurð villtra stofna þar er til 
komin í öndverðu. 


Að lokum verður ekki orða bundist í tengslum við skipulagsþátt þeirrar 
framkvæmdar sem FA stefnir að. Samkvæmt yfirlýsingum félagsins lítur það svo á að 
ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð 
áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að engu skipulagsvaldi sé fyrir að 
fara þrátt fyrir að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi falli sannarlega innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar og sé upp við siglingaleiðir og Farice strenginn. Umbj. okkar 
bendir á að Seyðisfjarðarhöfn og sveitarfélagið sem slíkt hafi, a.m.k. til þessa dags, 
hlutast til um að veita starfsemi og framkvæmdum brautargengi sem jákvæð séu 
samfélagi og gangi ekki á rétt annarra og mikilvæga náttúru. Ekki verður séð að áform 


axlaw.is 


AN 


5/5 


FA sem rakin eru í frummatsskýrslu samræmist í neinu skipulagi eða hagsmunum 
nokkurs annars í grennd við fyrirhugað 10.000 tonna sjókvíaeldi. 


Með vísan til þess sem að framan greinir ítrekar umbj. okkar andmæli sín við 
fyrirliggjandi frummatsskýrslu og að fyrirhuguðum framkvæmdum FA er harðlega 
mótmælt. Áskilinn er réttur til að koma á framfæri frekari mótmælum, gerist þess 
þörf. 


Kópavogi, 25. janúar 2021, 


axlaw.is 


Skipulagsstofnun Dags 26. jan 2021. 


Borgartuni 7b 


105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag augljós og því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Virðingarfyllst, 


Anna Karlsdóttir 
Austurvegur 17 
710 Seyðisfjörður 
Kt 051259-7779 


Skipulagsstofnun 
sent til: skipulag@skipulag.is 


Reykjavik, 21. Januar 2021 


Umsögn Gunnars Gunnarssonar, kt:021073-3859, nema í náttúru- og umhverfisfræði, um mat á 
umhverfisáhrifum (frummatsskýrsla í kynningu) á 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði á 
vegum Fiskeldis Austfjarða hf., sveitarfélaginu Múlaþingi 


Dýpi í og við Seyðisfjörð 
Í kaflanum um staðhætti í Seyðisfirði er því haldið fram að Seyðisfjörður teljist mjög opinn fjörður. 
Almennt er hins vegar talið að fjörðurinn sé með þeim lokaðri á landinu. 


„2.3.1 Staðhættir í Seyðisfirði 


Seyðisfjörður er mest um 17,5 km langur og er breidd fjarðarins mest um 1,7 km. Flatarmál 
fjarðarins er áætlað 34 km2 . Í miðju fjarðarins er dýpið um 50-89 m, allt inn undir 
fjarðarbotn. Meðaldýpi fjarðarins er um 55 m og mesta dýpi um 89 m. Breidd fjarðarminnis 
móti úthafinu er um 2,3 km og utan fjarðarminnis er 100 m dýpi. Engir neðansjávar hryggir 
þvera fjörðinn. Fjörðurinn telst þannig mjög opinn fjörður með mikil sjóskipti. 
Heildarrúmmál sjávar í Seyðisfirði er áætlað um 1,88 km3 .“ 


Þarna er ekki rétt með farið í lýsingunni á Seyðisfirði. Fjörðurinn hefur verið talinn með lokaðri 
fjörðum landsins enda er lögun hans þannig að ekki sést út á opið haf frá kaupstaðnum. Fjörðurinn er 
vissulega allt að 89 m djúpur en utan við fjarðarminnið tekur við Seyðisfjarðarflói sem er við 
fjarðarminnið aðeins 60-72 m að dýpt!. Fara þarf töluvert út í Seyðisfjarðarflóa til að það taki að 
dýpka aftur. Þarna er því töluverður þröskuldur í minni fjarðarins sem hamlar vatnaskipti fjarðarins. 


Mynd 1 - Skjáskot af kortasjá Landhelgisgæslunnar sem sýnir hvernig dýpi í mynni Seyðisfjarðar minnkar og myndar 
bröskuld sem hamlar vatnaskipti fjarðarins. 


1 https://atlas.Imi.is/mapview/ ?application=LHG 


Snjóflóðahætta 


Á Seyðisfirði hafa í gegnum tíðina fallið töluvert af bæði aurskriðum og snjóflóðum. Þessi ofanflóð 
eru ekki einskorðuð við bæjarstæðið þó áhrifa þeirra gæti mest á því svæði heldur er töluvert um 
snjóflóð og aurskriður utar í firðinum. Gott er að glöggva sig á því hvar snjóflóð hafa fallið í 
ofanflóðakortasjá Veðurstofunnar og þar sést meðal annars að töluvert af snjóflóðum hafa fallið rétt 
innan við Sörlastaðavíkina?. Flóð sem falla alla leið út í sjó mynda flóðbylgju fer sú flóðbylgja í allar 
áttir út frá snjóflóðinu og meðal annars myndi snjóflóð á þessu svæði mynda flóðbylgju sem bærist 
yfir að eldissvæðinu í Sörlastaðavík. Og eins og reynslan frá því nú skömmu fyrir jól þá er ekki hægt 
að slá því föstu að aurskriður falli mest í bröttum lækjafarvegum. Ef skoðaðar eru myndir af 
Strandatindi þá má sjá að á svipuðum slóðum eru aurskriður alls ekki óalgengar og eru gamlar skriður 
á þessu svæði m.a. nýttar sem malarnámur. 


t f 


Mynd 2- Skjáskot af ofanflóðakortasjá Veðurstofu Íslands sem sýnir hvar snjóflóð hafa fallið við utan verðan Seyðisfjörð og 
við fyrirhuguð eldisstæði 


„2.5.5 Náttúruvá 


Lítil hætta er talin af náttúruvá í Seyðisfirði. Undir náttúruvá falla eldgos, jarðskjálftar, 
aurskriður, snjóflóð, flóðbylgjur og hafís... 


Skriður eru algengar á Austfjörðum sérstaklega í úrhelli og miklum leysingum sem fylgja 
austlægum og suðlægum áttum. Slíkar skriður eru að mestu staðbundnar við bratta 
lækjarfarvegi og mun fiskeldi í Seyðisfirði ekki stafa hætta af þeim. Svipaða sögu er að 
segja um snjóflóð á svæðinu...“ 


Ofan við Selstaðavíkina er þekkt að snjóflóð hafi fallið. Ekki er þekkt að snjóflóð í Selstaðavíkinni hafi 
náð út í sjó en eins og reynslan af aurskridunum ætti að hafa kennt okkur þá má segja að „það sem 
hefur aldrei gerst getur alltaf gerst aftur“. Þegar bornar eru saman myndir úr ofanflóðakortasjá 
Veðurstofunnar og yfirlitsmynd yfir fyrirhuguð eldissvæði Fiskeldis Austfjarða í Seyðisfirði má sjá 
hversu nálæg svæðin eru við þekkt snjóflóðasvæði. 


? http://ofanflodakortasja.vedur.is/ofanflod/ 


Elkissvæði 

CJ valkostur A 

C valkostur B 

-=-= Siglingaleið 
FARICE strengur 
Netlog 


Mynd 3- Yfirlitsmynd úr frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða sem sýnir fyrirhuguð eldisstæði og nálægð þeirra við þekkt 
snjóflóða og aurskriðusvæði 


Hafstraumar og endurnýjun sjávar 

Eins og komið er inn á hér í upphafi þá er Seyðisfjörður frekar lokaður fjörður þó svo að Fiskeldi 
Austfjarða haldi öðru fram og skýrir það væntanlega, að hluta alla vega, hvers vegna straummælingar 
sýna að meðalstraumur í firðinum er veikur og hringrásin hæg. 


, 0.1.1 Grunndstand Hafstaumar og endurnýjun sjávar 


„Í tengslum við burðarþolsmat í Seyðisfirði á árunum 2017-2018 voru gerðar 
straummælingar á þremur stöðvum í firðinum. Tvær voru utarlega í firðinum og ein 
innarlega (mynd 13). Mælt var á 15 og 35 m dýpi. Niðurstöður straummælinganna sýndu 
að meðalstraumur er veikur og hringrás er hæg. Meðalstraumar mældust á bilinu 2 til 4 
cm/s, mismunandi eftir dýpi og staðsetningu. Samkvæmt mælingunum var 
endurnyjunartimi sjávar 10-11 sólarhringar. Meðalstraumhraði í fjörðum á Íslandi mælist 
oft í kringum 5 cm/s, en breytileikinn er töluverður.2 .... 


Gera má því ráð fyrir því að fjörðurinn eigi mun erfiðara með að hreinsa sig af úrgangi sem fellur til 
við fiskeldið. Það mun því sitja lengur á botninum með tilheyrandi raski fyrir botnlífið sem mun verða 
mun lengur að jafna sig fyrir vikið. Samkvæmt ráðamönnum Fiskeldi Austfjarða sækja hvítfiskur og 
fleiri lífverur að kvíunum í leit að æti. Það að vissar tegundir fái forskot á aðrar getur sett jafnvægi 
lífríkisins úr skorðum og gert það að verkum að tegundir sem verða undir í þeirri baráttu hverfi úr 
lífríkinu eða hljóti mikinn skaða og verði lengi að jafna sig. Tegundafjölbreytni getur af þessum 
sökum minnkað töluvert. Töluvert af kolefni, nitri og fosfór fellur til á þessum svæðum sem getur ýtt 


undir þörungablóma þegar svona mikið af næringarefnum safnast á sama svæði?. Þekkt er ad laxeldi 
sem varinnar í firðinum fyrir um 20 árum eða svo var í vandræðum með þörungablóma. 


65° 22' 


65° 20° 


65° 18° 


65° 16° 


14° 00 13°55' 13°50" 13°45 13°40" 13° 35° 


Mynd 4 - Skjáskot úr frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða sem sýnir straumstyrk á mismunandi dýpi við fyrirhuguð 
eldisstæði 


Slysasleppingar og erfðablöndun 

Í kynningarefni frá Fiskeldi Austfjarða er eftirfarandi setning: „Því stærri sem laxastofn er því betur 
ver hann sig gegn innblöndun“ Út frá þessu má ætla að litlir laxastofnar séu þeim mun vidkvaemari 
fyrir hvers konar innblöndun. Kynningarefnið segir líka að laxagengd endurspeglist í veiðitölum og út 
frá veiðitölum má áætla að laxastofninn sem gengur upp í Fjarðará í Seyðisfirði sé mjög lítill. Sá stofn 
er því mun viðkvæmari fyrir innblöndun heldur en stofnar í stærri ám eins og t.d. Breiðdalsá. 


Síðustu ár hafa reglulega komið fréttir af slysasleppingum úr laxeldi hér við land auk þess sem 
reglulega koma slíkar fréttir frá laxeldissvæðum við Skotland og Írland. Árið 2018 varð stór slepping í 
laxeldi Arnarlax í Tálknafirði en talið er að um 5000 frjóir norskir eldislaxar hafi sloppið. Árið 2014 
sluppu að minnsta kosti 200 regnbogasilungar úr kvíum í Berufirði og á sama tíma slapp 
regnbogasilungur úr sjókvíum í Önundarfirði. Það er því augljóst að slysasleppingar gerast reglulega 
með slæmum afleiðingum fyrir þá stofna laxfiska sem eru á þeim svæðum. 


Auk þess benda rannsóknir norsku náttúrufræðistofnunarinnar NINA til þess að erfðablöndun þar í 
landi sé orðið stórt vandamál sem rekja megi alfarið til fiskeldis í sjókvíum“. 


Ferðaþjónusta 

Í kaflanum um ferðaþjónustu er skautað framhjá mjög veigamiklu atriði er kemur að ferðaþjónustu á 
Seyðisfirði en það er móttaka skemmtiferðaskipa. Samkvæmt mælaborði ferðaþjónustunnar komu 
118.403 farþegar með skemmtiferdaskipum til Seyðisfjarðar á árunum 2014 til 2020°. Árið 2019 
komu skemmtiferðaskip alls 68 sinnum til Seyðisfjarðar. Til samanburðar kemur Eskifjörður næst á 


3 https://innovate-eco.com/environmental-impacts-of-aquaculture/ 
4 https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2720874 
> https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/farthegar/skemmtiferdaskip 


eftir Seyðisfirði í fjölda farþega með skemmtiferdaskipum en þangað komu 24.163 farþegar á þessu 
sama tímabili. Árið 2019 komu skemmtiferðaskip aðeins 11 sinnum til Eskifjarðar sem þó var þeirra 
stærsta ár í þessum bransa. Af þessu má sjá að sérstaða Seyðisfjarðar er töluverð þegar kemur að 
ferðaþjónustu og mjög undarlegt að það sé ekki tekið sérstaklega tillit til þess í frummatsskyrslunni. 
Þar að auki er Seyðisfjörður töluvert mjórri heldur en Reyðarfjörður og því þurfa skemmtiferðaskip 
að sigla mun nær eldiskvíunum heldur en þegar siglt er inn í Eskifjörð og sjónræn áhrif þeirra því mun 
meiri. 


Ferðamenn sem koma með skemmtiferðaskipum eru á margan hátt öðruvísi markhópur heldur en 
þeir ferðamenn sem koma á annan hátt inn í fjórðunginn og því er erfitt að yfiræra þeirra upplifun 
yfir á almennar upplifunarkannanir sem lagðar eru fyrir ferðamenn almennt. Þessir ferðamenn fara 
ýmist í rútuferðir á markverða staði til að skoða þá eða nýta stoppið til að skoða bæinn og njóta þess 
sem hann hefur upp á að bjóða. Oft er farið með þessa ferðamenn út í Skálanes við utan verðan 
Seyðisfjörð og á því ferðalagi myndu eldiskvíarnar blasa við. Á Skálanesi hefur verið byggð upp 
ferðaþjónusta sem byggir ekki síst á upplifun í lítið snortinni náttúru og hætt er við því að sjókvíaeldi 
hefði töluverð áhrif á þá upplifun. Það er því fyrirséð að eldiskvíarnar muni hafa veruleg áhrif á ásýnd 
og ímynd fjarðarins og gætu verið óafturkræf. 


Í ljósi þessa er undarlegt ad það hafi ekki verið leitað eftir áliti útgerða skemmtiferdaskipa við gerð 
frummatsskýrslunnar og afstaða farþega á skemmtiferðaskipum könnuð sérstaklega. Ef laxeldi í 
Seyðisfirði gerir það að verkum að skemmtiferðaskip afboða komur sínar til Seyðisfjarðar þá er það 
mikið reiðarslag fyrir höfnina, sem hefur verulegar tekjur af skipakomunum, og ekki síður fyrir þá 
aðila á Seyðisfirði sem eru að þjónusta þessa ferðamenn, eins og t.d. veitingastaðir, 
handverksmarkaður og þeir sem eru að bjóða upp á leiðsögn um bæinn og næsta nágrenni. 


Samantekt frummatsskyrslunnar 


Í samantekt matsskýrslunnar eru aðeins tveir umhverfisþættir taldir verða fyrir talsvert jákvæðum 
áhrifum frá fiskeldinu. Það má færa rök fyrir því að ferðaþjónusta og útivist verði fyrir töluvert 
neikvæðum áhrif en ekki talsvert jákvæðum, eins og skýrslan vill meina, þegar tekið er tillit til 
sérstöðu Seyðisfjarðar hvað varðar skemmtiferðaskip enda mikið undir að sú starfsemi haldist 
óbreytt. Eftir stendur þá aðeins einn liður, samfélag og efnahagur, sem skýrslan metur sem talsvert 
jákvæðan. 


Auk þess má setja stór spurningarmerki við það hversu hlutlaust þetta mat er þegar það er 
hagsmunaaðilinn sjálfur sem gerir skýrsluna en fær ekki til þess hlutlausan aðila. Þannig má sjá að 
matsskýrslan reynir að gera sem minnst úr þættinum eðliseiginleikar sjávar og fer beinlínis með rangt 
mál hvað varðar hversu opinn eða lokaður fjörðurinn er. Skýrslan ber þess líka ýmis merki að vera 
endurvinnsla á eldri frummatsskýrslu fyrir sjókvíeldi í öðrum fjörðum Austfjarða, eins og t.d. þar sem 
það er talað um að byggð á Seyðisfirði byggist upp í norðanverðum firðinum þegar staðreyndin er sú 
að byggðin er fyrir botni fjarðarins og er þetta eini fjörðurinn á Austfjörðum þar sem byggðin er ekki 
við norðanverðan fjörðinn. 


UMHVERFISÞÆTTIR 


EÐLIEIGINLEIKAR SJÁVAR 
ÁHRIF FISKELDIS Á NÆRSVÆÐI 
SJÚKDÓMAR 

LAXALÚS 

SLYSASLEPPINGAR 

FUGLALÍF 

SAMFÉLAG OG EFNAHAGUR 
MENNINGARMINJAR 
VERNDARSVÆÐI 

LANDSLAG OG ÁSÝND 
FERÐAÞJÓNUSTA OG ÚTIVIST 
FISKVEIÐAR OG NYTJASTOFNAR 


Mynd 5 - Samantekt frummatsskýrsluna á þeim þáttum sem hún tekur til og hversu mikil áhrif hver þáttur hefur 


Árósarsamningurinn 

Árið 2001 tók Árósarsamningurinn svokallaði gildi. Árið 2011 samþykkti svo Alþingi að heimila 
ríkisstjórninni að samþykkja samninginn. Tilgangur samningsins er m.a. að tryggja rétt almennings til 
aðgangs að upplýsingum um umhverfismál. 


Í leiðbeiningum um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda stendur um matsáætlun: 
„framkvæmdaraðili kynnir matsáætlun þannig að almenningur, umsagnaraðilar og skipulagsstofnun 
geti sem fyrst komið með ábendingar um hvað beri að leggja mesta áherslu á við mat á 
umhverfisáhrifum og hvaða upplýsinga þurfi að afla svo unnt verði að segja nægjanlega til um 
væntanleg umhverfisáhrif framkvæmdar.“ 


Fiskeldi Austfjarða kynnti þessa matsáætlun fyrir almenningi á þann hátt að sett var frekar lítil og lítt 
áberandi auglýsing í Fréttablaðið sem er ekki í mikilli dreifingu á landsbyggðinni. Auglýsingin var birt 
tvisvar í janúar og febrúar 2017 og náði ekki betur til íbúa Seyðisfjarðar en svo að þegar fara átti að 
kynna frummatsskýrsluna komu bæjarbúar af fjöllum að þetta verkefni væri yfir höfuð í gangi. 


Talsmaður Fiskeldis Austfjarða bar fyrir sig að þetta væri gert svona samkvæmt hefð en það getur 
ekki verið í anda Árósarsamningsins að kynningin sé höfð með þeim hætti að almenningur verður 
hennar ekki var. Almenningur og ekki síst íbúar á Seyðisfirði, sem verða fyrir hvað mestum áhrifum 
að fyrirhuguð laxeldi, eiga rétt á því að fá greinargóðar kynningar á framkvæmdinni út allt ferlið en 
ekki bara á lokametrunum eins og raunin er með þetta verkefni. 


Sennkværnu hung nde But ng atsi vga tears) a taka va) 150 nd 250 pennad Fvttænóui 
pesam Bottanene | anaa 


(ane ári. Sv ar sepgan æti ad senuk 50 #1 


S ee ee 


Gagnryndi hu; ir 
Para bon 


= x Sass 
Frumvarp um opinber 
innkaup lent í mótbyr 


Samkeppni efti ihtið gagnrýnir from:4207 vm opacter inkaa Cert er ráð fyrir 
simim. man vet CLAY whys er innte aN lr hakka eben) 
medine sið Viðsk parah gori alvara athugar vad aha 


Neyðarteymi 


ORYGGIÐ 


aN 


Feats 


Mynd 6 - Auglysingarnar sem Fiskeldi Austfjarða birti í fréttablaðinu til kynningar á matsáætlun í byrjun árs 2017 


Með kveðju, 


Gunnar Gunnarsson 
Nemi í náttúru- og umhverfisfærði og Seyðfirðingur 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,/ km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 


en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Arnar Ágúst Klemensson Múlavegur 22 710 Seyðisirði kt 2110706099 


Athugasemdir vid Frummatsskyrsla Verkis vegna 
framleiðslu Fiskeldis Austfjarða h.f í Seyðisfirði a 
10.000 tonnum af laxi. 


Ástæða þessara athugasemda er vöntun á upplýsingum sem 
tvímælalaust ætti að gera skil í skýrslunni. 


Skýrslan virðist mér þurfa vandaðri úrvinnslu og í núverandi formi 
bera svip af því að vera skrifuð til stuðnings við fyrirhugað laxeldi í 
Seyðisfirði frekar en að vera raunhæft mat á skilyrðum fyrir laxeldi í 
firðinum. 


1. Í frummatsskýrslunni er sagt að dýpi á Seyðisfirði sé 50 — 89 m 
og engir neðansjávarhryggir þveri fjörðinn. Fjarðarmynnið sé 
2,3 km. Nú vita allir sem vilja vita að fjörðurinn grynnist mjög í 
fjarðarmynninu og er dýpi milli Borgarness og Skálanesbjargs 

skv. sjókorti LMÍ 64 — 69 — 45 m. og dýpkar ekki í 100 m fyrr en 
uþb. 9,8 km utar. 


2. Hvað náttúruvá varðar er vert að benda á að fyrirhugað 
eldissvæði í Selsstaðavík er þekkt snjóflóðasvæði þar sem stór 
snjóflóð hafa fallið gegnum tíðina. Þá hafa nýliðnir atburðir 
gefið tilefni til þess að taka til greina hvaða áhrif stór ofanflóð 
sem næðu út í sjó gætu haft á kvíar og áhættu af sleppingum. 
Slíkir atburðir, geta haft mikil áhrif þegar þeir gerast. Það er 
því mikilvægt að endurvinna skýrsluna svo tekið sé mið af 
ofanflóðum á fyrirhuguðu framkvæmda svæði. 


3. Hafís og lagnaðar ís er sagður í skýrslunni, nær óþekktur á 
Seyðisfirði. Um það vil ég segja að 1965 fylltist fjörðurinn af 
hafís sem lá í einhvern tíma a.m.k 3 - 4 vikur minnir mig. Hafís 


kom svo aftur í nokkur skipti á sjöunda áratugnum. Í byrjun 
apríl 1979 voru hafþök af ís út af firðinum sem svo rak inná 
fjörðinn og fyllti hann gersamlega, þegar hann rak aftur út úr 
firðinum urðu eftir einhverjir jakar sem hringsóluðu í firðinum 
dögum saman. Í frummatsskýrslunni er sagt að auðvelt sé að 
vernda eldiskvíarnar fyrir hafís með stálstrengjum með 
flotbelgjum á. Þetta er svo fáránleg fullyrðing að það er ekki 
einu sinni hægt að brosa að henni, ekkert stoppar hafís þegar 
hafþök af ís rekur inn á firði. Lagnaðarís er nokkuð algengur á 
firðinum þar sem þar er oft algert logn. Ef verulegt frost er 
gerist það óhjákvæmilega. Stundum gerist það seinnipart 
vetrar þegar mikið frost er að klaki sem myndast í fjörum 
þegar lágsjávað er, þiðnar ekki á næsta flóði þannig að hitastig 
sjávar hlýtur þá að vera neðan við frostmark. Þörungablómi er 
í firðinum öll sumur, mismikill þó, sést best úr nokkurri hæð 
t.d. í fjallgöngum. Hætt er við að þörungablómi aukist mjög 
mikið við að rotnandi úrgangur frá 10 þús. tonna laxeldi liggi á 
botninum. Við framleiðslu á 10 þús. tonnum af laxi á ári 
verða til þúsundir tonna af föstum úrgangi, sem væntanlega 
fara niður á mesta dýpi nálægt væntanlegum kvíum sem að 
öllum líkindum hreynsast illa úr djúpinu vegna lítilla strauma 
við botninn (sbr. rotnandi síld á botninum) og þröskuldar í 
fjarðarmynninu þar sem dýpi er minna. Marglyttur rekur í 
fjörðinn á hverju ári seinnipart sumars í mismiklu magni, 
stundum mjög mikið. 


. Hvað veðurfar varðar er í skýrslunni að mestu leyti miðað við 
veðurstöðina á Dalatanga sem á engan hátt lýsir veðrinu inni á 
Seyðisfirði nema þá helst hitastiginu sem er á vetrum hærra 
þar, en á sumrin lægra. Betra væri að miða við veðurstöðina á 


Vestdalshálsi sem var starfrækt þangað til nýlega, gögn fra 
henni hljóta að vera til hjá Veðurstofu Íslands. 


5. | frummatsskýrslunni segir svo „Nýlega voru skilgreind mikilvægustu 


fuglasvæðin á Íslandi. Alls voru skilgreind 121 svæði um allt land. Eitt þeirra er 
Skálanesbjarg sem er yst í Seyðisfirði sunnanverðum. Bjargið er álitið alþjóðlega mikilvæg 
sjófuglabyggð með meira en 10 þúsund varppör af fýlum. Ekki er líklegt að fyrirhugað 


fiskeldi svo fjarri Skálanesbjargi hafi áhrif á fylabyggdina þar.“ Í bjarginu verpir 
auk fýla, fjöldi annara fugla meðal annars lundi, teista og rita, 
og ýmsar aðrar mávategundir. 


6. Síld gekk á árum áður stundum inn á Seyðisfjörð og eitt sinn sá 
ég fjörðinn fullan af vaðandi síld svo dundi í fjöllunum. 
Síldveiði (íslandssíld) í nót var stunduð inni á firðinum og 
stundum alveg upp að landi í fjarðarbotninum á níunda 
áratugnum. Stundum urðu köstin of stór fyrir skipin svo sleppa 
þurfti úr nótunum síld, sem svo lá dauð á botninum. Mörgum 
árum seinna aðstoðaði ég föður minn við að draga línu sem 
hann hafði lagt í fjörðinn. Á löngum kafla á línunni kom upp 
rotnandi síld, orðin dökkgrá og svört og hræðilega lyktandi 
sem hafði legið á botninum allan þennan tíma. Línan var 
dregin með höndum. Fleiri hafa svipaða sögu að segja. Síld 
gengur enn inn á fjörðinn og nú síðustu ár einnig makríll. 


7. Á fyrirhuguðu eldissvæði í Skálanesbót er veðurfar og sjólag 
með öðrum hætti en innar í firðinum. Hafgola er minni, en 
sjólag er þar með allt öðrum hætti þar sem hafaldan nær 
þangað inn og er orðin kröpp eftir að hafa farið yfir 
grynningarnar við Skálanesið, þarna í bótinni er oft foráttu 
brim í norðan, norðaustan og austan áttum. 


8. Í frummatsskyrslunni segir „í aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-2030 


er ekki fjallað um eða sett fram stefna um fiskeldi, en talað er um að skapa möguleika fyrir 
fjölbreytt atvinnulíf og að slík starfsemi fari fram í sem bestri sátt við samfélag og umhverfi. 
Fyrirhuguð starfsemi í Seyðisfirði fellur að þessum markmiðum sérstaklega í ljósi þess að 
starfsemi Fiskeldis Austfjarða er umhverfisvæn og þar að leiðandi í sátt við umhverfið og 


samfélagið.“ Ég leyfi mér að fullyrða að engin sátt er um 
fyrirhugað fiskeldi í svo miklum mæli inni á Seyðisfirði sbr. 
nýlega undirskriftasöfnun meðal bæjarbúa þar sem yfir 300 
bæjarbúa lýstu sig mótfallna fyrirhuguðum framkvæmdum. Þó 
að meirihluti sveitastjórnar Múlaþings lýsti sig meðmæltan 
fyrirhuguðum framkvæmdum er mikil andstaða við þær meðal 
bæjarbúa á Seyðisfirði sbr. sem að framan segir, sem hljóta að 
hafa síðasta orðið varðandi þessar framkvæmdir sem voru 
ekki að neinu leiti kynntar fyrir Seyðfirðingum í aðdraganda 
kosninga um sameiningu við nærliggjandi sveitarfélög. 
Seyðisfjörður er náttúruperla sem á fáa eða enga sér líka og 
ætti að vera lýstur sem náttúruverndarsvæði sem ekki mætti 
spilla á nokkurn hátt. Fjörðurinn er mjög fjölsóttur 
ferðamannastaður með hundruð þúsunda ferðamanna á 
hverju ári. Árið 2019 komu yfir 70 skemmtiferðaskip til hafnar 
í firðinum. Ég leyfi mér að fullyrða að fyrirhugað laxeldi í 
Seyðisfirði á 10 þúsund tonnum er ekki umhverfisvænt eins og 
fullyrt er í skýrslunni, samanber að andstaða við laxeldi í sjó 
fer vaxandi í nálægum löndum. 


9. Á fjarðarbotninum á Seyðisfirði liggur olíubirgðaskipið El Grillo 
sem sökkt var á stríðsárunum. Reynt var að tæma skipið af olíu 
fyrir 17 árum, en með litlum árangri, 91 tonn af olíu komu upp 
í þessari aðgerð. Gert var ráð fyrir að í skipinu væri mikið 
magn af olíu. Enginn veit því fyrir víst hve mikil olía er eftir í 
skipinu, sumir segja 14 tonn, ég veit ekki hvaðan sú tala er 
komin, hafi verið 14 tonn eftir í skipinu að loknum aðgerðum 


2003 til að tæma skipið, ættu þau fyrir löngu að vera búin að 
leka upp á yfirborðið þar sem olíumengun frá skipinu hefur 
verið stanslaus síðustu ár og er enn, mest þó á sumrin þegar 
sjór hlýnar með hræðilegum afleiðingum fyrir fuglalíf 
fjarðarins. Skipið er að tærast í sundur, meir og meir með 
hverju ári. Steypt var yfir eina lúgu af Landhelgisgæslunni en 
samt lekur olía stanslaust upp á yfirborðið í mis stórum 
kögglum oftast á stærð við tennisbolta sem leysast svo upp í 
olíubrák á firðinum, þessa olíubrák rekur svo upp að landi að 
norðanverðu innst í firðinum, þaðan fyrir fjarðarbotninn og 
síðan út fjörð. Þó að steypt hafi verið yfir eina lúgu af mörgum 
þá tekur sú næsta við o.s.fr. þetta gæti endað með hræðilegu 
umhverfisslysi. 

10. Það er væntanlega ljóst af framanrituðu að ég er ekki 
fylgjandi laxeldi í Seyðisfirði, en ég hef samt haldið mig við 
staðreyndir um staðhætti og hættur í firðinum, hvað varðar 
laxeldi í sjókvíum. Fjörðurinn er varla hæfur til sjókvíaeldis til 
þess eru aðstæður allar ekki nógu góðar, fjörðurinn er mjög 
lokaður vegna þröskuldar í fjarðarmynninu, hætta á náttúruvá 
(ofanflóð, hafís) eða mengunarslysi er of mikil og gæti 
hugsanlega endað með mjög miklu tapi fyrir væntanlegan 
framkvæmdaaðila. Ég er fæddur og uppalinn á Dvergsteini 
norðan fjarðar, og var þar bóndi í mörg ár og þekki því alla 
staðhætti mjög vel. Ég er búfræðingur frá Hvanneyri. Eftir að 
hreppurinn var sameinaður Seyðisfjarðarkaupstað og ég flutti í 
kaupstaðinn gerðist ég rannsóknarmaður hjá 
Síldarverksmiðjum ríkisins, síðar SR-Mjöli hf og síðast hjá 
Síldarvinnslunni hf. 

Með kveðjum 


Andrés Þór Filippusson 
Baugsvegi 4, Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Sent til: hafskipulag @ skipulag is 


Icelandic\\Wildlife Fund 


Reykjavik, 28. desember 2020 


Umsögn Íslenska náttúruverndarsjóðsins - The Icelandic Wildlife Fund (TWF) um mat á 
umhverfisáhrifum (frummatsskýrsla í kynningu) á 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði á 
vegum Fiskeldis Austfjarða hf., sveitarfélaginu Múlaþingi. 


(Sjá t.d. https://www.veidibok.is/ 
veidistadir/skoda/Fjarðará%20%C3%A D%20Seyðisfirði) 


en í henni stendur: 
„Matvælastofnun skal tryggja að fjarlægðarmörk sjókvíaeldisstöðva frá ám með villta stofna laxfiska og 
sjálfbæra nýtingu séu eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska er að ræða í eldi. Miðast framangreind 
fjarlægðarmörk við loftlínu, nema þegar tangar skilja á milli.“ 


Skaðlegt lúsasmit í sjókvíaeldi 
Fjarlægðarmörk sjókvíaeldisstöðva frá ósum áa með villtum laxfiski skipta grundvallarmáli þegar kemur að 
skaðaminnkun sjókvíaeldis á villta stofna. 


Túsagerinu lifir það ekki af. (Sjá t.d. https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/yRzAaK/opp-mot-40-prosent-av- 
smaalaks-doer-av-lakselus). 


„Rannsóknir sýna að á 
svæðum þar sem eldi laxfiska í sjókvíum er stundað eru villtir laxfiskar meira smitaðir af sjávarlús, einna 
helst laxalús, heldur en svæðum án eldis. Eldi á laxi (Salmo salar) í sjó er nýleg atvinnugrein á Íslandi og því 
mikilvægt að afla þekkingar um sjávarlýs á villtum laxfiskum. Laxeldi var stundað í öllum fjörðum 
sunnanverðra Vestfjarða árið 2017. Í þessu verkefni var lúsasmit villtra laxfiska, sjóbirtings (Salmo trutta) og 
sjóbleikju (Salvelinus alpinus), kannað í öllum fjörðum sunnanverðra Vestfjarða frá júní til september 2017 
og niðurstöður bornar saman við lúsatalningar í kvíum á svæðinu, sem og fyrri athuganir á villtum laxfiskum. 
Niðurstöður sýna aukið smit villtra laxfiska á svæðinu og gefa vísbendingu um neikvæð áhrif á þessa stofna.“ 
(Sjá: Sea lice infestation on wild salmonids in the southern part of the Icelandic Westfjords, meistaraverkefni 
í sjávar- og vatnalíffræði eftir Evu Dögg Jóhannesdóttur, við Háskólann á Hólum, 2019.) 


Vantar áhættumat vegna lúsar 

Við hjá IWF höfum ítrekað vakið athygli á þeirri hættu sem stofnum villtra laxfiska stafar af lúsasmiti frá 
sjókvíum með eldislaxi, en líka á miklum lausatökum stjórnvalda á því hvernig sjókvíaeldisfyrirtækin 
upplýsa um stöðu lúsasmits í kvíunum og algjörum skorti á afleiðingum fyrir starfsleyfi þeirra þegar lúsin 
ógnar lífríkinu í nágrenni þessarar starfsemi. 

Kemur þetta meðal annars fram í umsögn okkar um drög Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins að 
reglugerð fyrir fiskeldi - Mál nr. 312/2019 sem var lagt fram til kynningar í desember 2019. (Sjá umsögn: 
https://samradsgatt.island .is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2570 &uid=3f276e18-8039- 
ea11-945b-005056850474) 


Nefndin var skipuð af ráðherra þann 9. mars 2020. Var Gunnar Stefánsson prófessor í tölfræði vid Háskóla 
Íslands skipaður formaður hennar en auk hans voru í nefndinni Kevin Glover, forsvarsmaður 
stofnerfðafræðihóps norsku hafrannsóknastofnunarinnar og dósent við Háskólann í Bergen og Bruce 
McAdam sem kennir vistfræðilega líkanagerð við fiskeldisstofnun Háskólans í Stirling í Skotlandi. Nefndin 
skilaði skýrslu á ensku til ráðherra síðastliðið vor og ráðherra skilaði íslenskri þýðingu hennar auk viðbragða 
Hafrannsóknastofnunar til Alþingis í ágúst síðastliðnum. 

Úr umsögn sérfræðinganna: 

„Norðmenn eru stærstu framleiðendur eldislax í heimi og því má halda fram að Noregur sé það land þar sem 
áhættumat og mat á umhverfisáhrifum þeirrar greinar eru hvað lengst komin. Í Noregi framkvæmir norska 
Hafrannsóknastofnunin árleg áhættumat á fiskeldi, einkum og sér í lagi á umhverfislegri sjálfbærni fiskeldis 
[2-4]. Í þessu árlega áhættumati er farið yfir flest það samspil sem vitað er að eigi sér stad milli fiskeldis og 
umhverfisins og er þar bent á lýs, sem í sumum héruðum Noregs geta leitt til dánartíðni hjá villtum laxi og 
sjóbirtingsseiðum umfram „bakgrunnsgildi,“ og alinn strokufisk sem blandast við annan fisk af sömu tegund, 
sem tvo helstu áhættuþættina. Sem stendur felst eftirlit með fiskeldi meðal annars í svonefndu 
„umferðarljósakerfi“ á héraðsvísu, þar sem lús er gefin til kynna með litunum grænt, gult og rautt.“ 


„Miðað við þessar bakgrunnsupplysingar frá Noregi telur nefndin það athyglisvert að sem stendur skuli mat á 
hugsanlegum áhrifum fiskeldis á umhverfið á Ísland einskorðast við strokufisk og lífræna mengun. Öðrum 
þáttum umhverfislegrar sjálfbærni sem leiddir hafa verið í ljós með skýrum hætti, ekki aðeins í Noregi, 
heldur einnig í öðrum fiskeldislöndum svo sem Skotlandi og Chile, svo einhver lönd séu nefnd, virðist lítill 
gaumur gefinn. 


en þeirra sem lagðir voru fyrir nefndina og eru metnir hér af nefndinni." (Sjá: https://www.althingi is/altext/ 
pdf/150/s/2029 pdf) 


Sögulegt vanmat sérfræðinga MAST 

Í viðauka með frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða er lögð fram á bls 147 yfirlýsing Gísla Jónssonar, 
dýralæknis fisksjúkdóma hjá Matvælastofnun (MAST), á ensku, dagsett 13. nóvember 2013. Þar kemur 
meðal annars fram þessi fullyrðing: 

„Due to different environmental conditions that are unfavourable for the salmon louse (Lepeophtheirus 
salmonis), mainly the location of the aquaculture area with few and poor rivers with wild salmons an low 
seawater temperature all year round, the parasite has almost no change to multiply and develop in the East 
Fjords of Iceland.“ 

Pann 10. maí 2016 lýsti dýralæknir fisksjúkdóma hjá MAST sambærilegri skoðun í erindi á málþingi 
Landssambands fiskeldisstöðva á Ísafirði. Þar sagði hann: 

„Sökum norðlægrar legu Íslands, og ekki síst þeirra svæða sem heimilt er að ala lax í sjókvíum frá 2004, á 
lúsin erfitt uppdráttar og getur á engan hátt orðið sambærilegt vandamál og hjá nágrannaþjóðum okkar. 
Meðhöndlun gegn lús hefur aldrei þurft að koma til álita í laxeldi á núverandi slóðum sjókvíaeldis.“ (Sjá: 
https://www.atvest.is/upplysingar/vaxvest_utgefid_efni/skra/58/?) 

Þarna reyndist þessi sérfræðingur MAST hafa hrapalega rangt fyrir sér. Pad má til dæmis sjá í umsögn 
Hafrannsóknastofnunar sumarið 2018, aðeins tveimur árum eftir að dýralæknir fisksjúkdóma flutti erindi sitt 
á Ísafirði: 


„Að mati Hafrannsóknastofnunar kemur skýrt fram í gögnum framkvæmdaraðila að laxalús sé orðin 
vandamál í fiskeldi hér á landi. Fyrir notkun lúsalyfja hafi fjöldi lúsa á eldisfiskum verið langt yfir þeim 
mörkum sem sett hafa verið í Noregi varðandi þörf fyrir meðhöndlun við laxalús.“ (Sjá: https:// 
www.skipulag.is/skipulagsstofnun/frettir/framleidsluaukning-a-laxi-um-4.500-tonn-a-vegum-arnarlax-i- 
arnarfirdi) 


Frá því að dýralæknir fisksjúkdóma hjá MAST lét þau orð falla að lúsin ætti „erfitt uppdráttar“, að hún gæti 
„á engan hátt orðið sambærilegt vandamál og hjá nágrannaþjóðum okkar“ og að „meðhöndlun gegn lús hefur 
aldrei þurft að koma til álita í laxeldi á núverandi slóðum sjókvíaeldis“ hefur MAST (skv. fundargerðum 
Fisksjúkdómanefndar) gefið út fjórtán staðbundin leyfi fyrir eitrun eða notkun lyfjafóðurs vegna lúsar í 
sjókvíum. 

Sex leyfi hafa verið veitt fyrir notkun á Deltamethrin (Alpha Max), sem er skordýraeitur, og átta leyfi fyrir 
notkun á Slice Vet sem er lyfjablandað fóður. Báðum þessum efnum er hellt í sjókvíarnar og berast þaðan í 
umhverfið. 


2017 - maí 
Lyfjaböðun Deltamethrin Arnarfjörður 


2017 - október 
SliceVet Dýrafirði 


2018 - júní 
Lyfjaböðun Deltamethrin (Alpha Max) við Laugardal í Arnarfirði 


2018 - júní 
Lyfjaböðun Deltamethrin við Steinanes í Tálknafirði 


2018 - september 
Slice Vet vid Steinanes í Arnarfirði 


2018 - október 
Slice Vet Hringsdal í Arnarfirði 


2019 - september 
Slice Vet Tjaldanesi í Arnarfirði 


2019 - september 
Lyfjaböðun Deltamethrin Hringsdal 


2019 - nóvember 
Lyfjaböðun Deltamethrin Eyrarhlíð í Dýrafirði 


2020 - maí (ranglega merkt sem 2019 í heiti á skjali en rétt ártal í PDF) 
Lyfjaböðun Deltamethrin við Tjaldanes í Arnarfirði. 


2020 - september 
Slice Vet við Haukadalsbót í Dýrafirði 


2020 - september 
Slice Vet vid Gemlufall í Dýrafirði. 


2020 - október 
Slice Vet vid Steinanes í Arnarfirði 


2020 - nóvember 
Slice Vet við Laugardal í Tálknafirði 


Deltamethrin (virka innihaldsefnið í Alpha Max) er eitt mest notaða skordýraeitur í heiminum og hefur 
notkun þess meðal annars verið harðlega gagnrýnd í Noregi. Rannsóknir sýna að mjög lítið magn af því 
drepur rækju (sjá t.d. https://www.fiskeribladet.no/nyheter/ny-forskning-slar-fast-at-lusemidler-tar-livet-av- 
reker/2-1-651629) og lirfu humarsins (sjá t.d. https://www.intrafish.com/aquaculture/anti-sea-lice-drug-used- 
on-farmed-salmon-has-lethal-impact-on-lobster-larvae/2-1-890228). 

Hafrannsóknastofnun hefur bent á að aflúsunarefni hafi áhrif á hamskipti laxalúsa og að rannsóknir hafi sýnt 
fram á skaðleg áhrif efnanna á önnur krabbadýr. „Þar sem áætlað sé að kvíar séu í nálægð við rækju í 
Arnarfirði leggi Hafrannsóknastofnun til að bannað verði að nota aflúsunarefni í nágrenni rækjusvæða.“ 
(Sjá: https://www.skipulag.is/skipulagsstofnun/frettir/framleidsluaukning-a-laxi-um-4.500-tonn-a-vegum- 
arnarlax-i-arnarfird1) 

Hafrannsóknastofnun hefur einnig vakið athygli á því að stór hluti fóðurs endar á sjávarbotninum undir 
kvíunum og safnast þar upp sem og að skordýraeitrið sem notað er við böðun á lúsasmituðum laxi berst út í 
umhverfið. 

„Lyfjafóður endar að hluta til á botninum þar sem það safnast upp (Selvik o.fl., 2002). Rannsóknir hafa sýnt 
að 6 — 7% af fóðri fer til spillis í norsku fiskeldi (Torrissen o.fl., 2016) og jafnvel allt að 15% (Strain og 
Hargrave, 2005). Auk þess botnfellur úrgangur frá fiskum sem inniheldur restar af lyfjum. Lífverur sem lifa 
við eða á botni á svæðinu innibyrða efnin sem hafa fallið til. Fóðurleifar og úrgangur frá laxinum eru 
jafnframt étin í vatnssúlunni þegar þau falla til botns. Lyf sem notuð eru við böðun í sjókvíum fara einnig út í 
umhverfið að meðferð lokinni og hefur því meiri áhrif á lífverur sem eru í uppsjónum, líkt og plöntu- og 
dýrasvif, heldur en lyf sem gefin eru í fóðri.“ (Sjá: https://www.hafogvatn.is/static/research/files/ 
1574852347-hv2019-56.pdf) 


Aðstæður ekki aðrar á Austfjörðum 


Á málstofu Hins íslenska náttúrufræðifélags um fiskeldi í sjó (mars 2019 í Öskju) var meðal frummælenda 
Árni Kristmundsson, sníkjudýrasérfræðingur á Keldum. Í umræðum að loknu erindi hans var hann spurður 
hvort einhver landfræðileg skilyrði kæmu í veg fyrir að lúsin myndi ná sér á strik á Austfjörðum eins og 
hefur gerst á Vestfjörðum. Svar hans var skýrt. Svo væri ekki. Magn lífmassa og þéttleiki sjókvía á 
eldissvæðum væru stærstu áhættuþættir vegna lúsarinnar. 


Neikvæð áhrif á landslag, ásýnd og ímynd Seyðisfjarðar 

Í frummatsskýrslunni er sagt að að sjókvíarnar verði „lítið sýnilegar nema þær séu mjög nærri landi“ og að 
„vegna þess hversu lágreistar kvíarnar eru“ verði þær ekki sýnilegar úr mikilli fjarlægð „nema úr mikilli 
hæð“. Og í kaflanum Ferðaþjónusta og útivist er fullyrt að „eldiskvíarnar munu hafa óveruleg áhrif á ásýnd 
og ímynd fjarðarins“. 

IWF er á öndverðri skoðun. 


Mengun 4 vid 160.000 manns 


(Sjá: http://www.miljodirektoratet.no/ 
no/Nyheter/Nyheter/Old-klif/2009/November_2009/Foreslar_strengere_regelverk_for_fiskeoppdrett/) 


Svar barst fyrir hönd ráðuneytisins frá Stefani Einarssyni Ph.D., sérfræðingi á skrifstofu hafs, vatns og 
loftslags, í tölvupósti í 2. apríl 2019. Það hljómar svo: 


„Í 1. gr. laga nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og stranda, kemur fram að markmið þeirra sé að 
vernda hafið gegn mengun og athöfnum, sem geta stofnað heilbrigði manna í hættu og skaðað lifandi 
auðlindir og raskað lífríki og spillt umhverfi. Lögin gilda um starfsemi sem tengist atvinnurekstri sem getur 
haft áhrif á þessa þætti að svo miklu leyti sem önnur lög gilda ekki hér um. 


Lög nr. 71/2008, um fiskeldi, gilda um eldi nytjastofna sjávar á íslensku forráðasvæði. Við framkvæmd þeirra 
skal gæta samræmis við framkvæmd laga nr. 61/2006 um lax og silungsveiði og laga nr. 58/2006 um 
fiskrækt. Áður en hægt að er hefja fiskeldi þarf að gera burðarþolsmat fyrir viðkomandi sjókvíaeldissvæði, 
tilkynna framkvæmdina til ákvörðunar um matsskyldu, samanber lög nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum, afla rekstrarleyfis frá Matvælastofnun og starfsleyfis frá Umhverfisstofnun, samanber lög 
nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. 


Lög nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og stranda, gilda um starfsemi, sem í þessu tilfelli er 
sjókvíeldi, að svo miklu leyti sem ofangreind lög gilda ekki um hlutaðaeigandi atriði. 


Reglugerð um fráveitur og skólp, nr. 798/1999 gildir um söfnun, meðhöndlun og hreinsun skólps frá 
íbúabyggð og tiltekinni atvinnustarfsemi. Reglugerðin gildir enn fremur um atvinnurekstur hér á landi og í 
mengunarlögsögunni. Skólp er skilgreint sem húsaskólp og iðnaðarskólp eða blanda húsaskólps eða 
iðnaðarskólps og/eða ofanvatns. Húsaskólp er skólp frá íbúðarhúsnæði og þjónustustarfsemi sem einkum á 
rætur að rekja til efnaskipta mannslíkamans og heimilisstarfa, en iðnaðarskólp er annað en húsaskólp og 
ofanvatn sem losað er frá húsnæði eða annarri aðstöðu sem notuð er til atvinnurekstrar. 


Villtir stofnar í Fjarðará í hættu 


(sjá: 
https://www.althingi .is/altext/pdf/150/s/2029.pdf). 


Fyrir hönd The Icelandic Wildlife Fund, 


J fir 


Skipulagsstofnun 


Mótt.: 1 mime Ye 
Malnr. 3 a vel 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Subject: Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes of salmon in 
open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


As a resident of Seyðisfjörður, I am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon farm- 
ing in Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjardar hf., dated 
November 2, 2020. 

Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually prom- 
inent everywhere in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in the ini- 
tial assessment report. In my opinion, the effects of the pens on the landscape are not only consider- 
ably negative but very negative. I do not agree with the report's statement that the installation and 
operation of the planned extensive salmon farming only causes "insignificant visual pollution" but 
rather a very significant one. 


2. I want to point out that the initial assessment report contains misleading presentation regarding 
the location and extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to cover. The area 
in which the pens are planned is much shorter than the 17.5 km that are mentioned in the report. 
The fjord is much narrower than 1.7 km where the salmon farm is mainly planned and this makes a 
big difference. The statement in the initial assessment report that the pens would cover around 7% 
of the fjord is therefore at best misleading and misrepresents the effect that the pens would have on 
the surface of the fjord. 


3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be nega- 
tive, and in fact so negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will not recov- 
er unless this type of aquaculture is stopped or has been stopped for some time. Even then it is un- 
clear how long it will take for the ecosystem to recover. It is also proven that salmon farms have a 
negative effect on wild salmon stocks and possibly herring stocks. 

Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon farms. In 
any case, the extensive aquaculture will have a significant and adverse effects on the environment. 


4. Ifa salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and will 
be transported by ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When it comes 
to the slaughter, the adult fish will be pumped back into a ship, to be transported to Djúpivogur for 
slaughter and processing. Therefore, very few new jobs will be created in Seyðisfjörður, but the 
immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be significantly and negatively af- 
fected. The economic benefits of this proposed fish farm for the town and residents of Seyðisfjörður 
will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of Seyðis- 
fjörður have built their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled nature of 
the fjord. There is no doubt that salmon farms are going to badly damage this valuable image of the 
area. As a result tourism in Seyðisfjörður will decline and jobs in the town's tourism sector will be 


put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon farming will thus be wiped out by 
losses of jobs in the local tourism sector. I believe there is reason to fear that the proposed salmon 
farm would have a negative rather than positive effect on people's possible plans to take up or con- 
tinue their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that F iskeldi Austfjarði's statement that the provisions of the Act on 
the Planning of Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans for Seyð- 
isfjörður, and is therefore questionable. The company seems to believe that as a result Seydisf- 
Jarðarhöfn or the municipality of Múlaþing have nothing to say about the company's plans. Such an 
attitude appears surprising in view of the fact that all the planned salmon farms are located within 
the limits of Seyðisfjörðurs harbour. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes and 
the Farice cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the installation of 
large pens lead to structures that are quite close to both. 


Name : Laura Tack 


Kennitala : 0906883839 


5 


Skipulagsstofnun, 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Reykjavik, 28. desember 2020 


Efni: Athugasemdir NASF á Íslandi um frummatsskýrslu Fiskeldi Austfjarða hf um 10.000 tonna 
framleiðsla á laxi í Seyðisfirði 


Umsagnaraðili 

NASF á Íslandi, kt. 601217-2440, með skráð aðsetur að Bergþórugötu 55, 101 Reykjavík. 
(,NASF“) er náttúruverndarsamtök sem hafa vernd Nordur-Atlantshafslaxins að megin- 
markmiði. Formaður NASF á Íslandi er Friðleifur Egill Guðmundsson, kt. 180680-6169 og 
stjórnarmenn eru Elvar Friðriksson kt. 111189-2349 og Gísli Sigurðsson kt. 270959-5129 


NASF á Íslandi (hér eftir „NASF“) stendur fyrir North Atlantic Salmon Fund og er afsprengi 
Verndarsjóðs villtra laxastofna kt. 550692-2449, sem Orri Vigfússon heitinn stofnaði og rak í 27 
ár. 


Athugsemdir: 

Samkvæmt norska vísindaráðinu er sjókvíaeldi á laxi í dag talinn stærsta manngerða ógnin við 
villta laxastofna (https://vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/Articleld/4854/Status-of- 
wild-Atlantic-salmon-in-Norway-2019). Erfðablöndun, laxalús, sjúkdómar og mengun eru þar 
helstu áhættuþættirnir. Sökum þess hve slæm áhrif sjókvíaeldi hefur á villta stofna og náttúru 
gerir NASF alvarlegar athugasemdir við frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf. NASF vill einnig 
vekja athygli á því að þau fiskeldisáform sem fjallað er um í frummatsskýrslu þessari eru þvert 
á vilja íbúa Seyðisfjarðar. Þegar þessi orð eru rituð hafa ríflega 55% bæjarbúa skrifað undir 
mótmæli gegn fiskeldi í Seyðisfirði og fer sú tala hækkandi. 


Í grein 2.5.2. kemur eftirfarandi fram: „Þann 12. júní 2018 samþykkti Alþingi ný lög nr. 88/2018 
um skipulag haf- og strandsvæða, en tilgangur laganna er að skapa ramma um 
strandsvæðaskipulag hér við land. Strandsvæðaskipulag er skipulagsáætlun fyrir tiltekið 
strandsvæði þar sem fram koma markmið og ákvarðanir um framtíðarnýtingu hvers svæðis og 


hvers konar framkvæmdir falla að nýtingu svæðisins. Fiskeldi í sjó mun falla undir þessi lög. 29 
Taka skal fram að samkvæmt framkomnu nefndaráliti samgöngu- og umhverfisnefndar 
Alþingis frá 7. júní 2018 þá mun frumvarpið ekki hafa afturvirk áhrif og munu pau ekki hafa 
áhrif á mál sem þegar eru í ferli hjá viðeigandi stofnunum. Þetta á t.d. við um mál sem eru í 
mati á umhverfisáhrifum og hvar samþykkt tillaga að matsáætlun liggur fyrir.30 Fyrirhugað 
sjókvígeldi Fiskeldis Austfjarða í Seyðisfirði mun því ekki falla undir gildissviðið laganna skv. 
þessu.“ 


Eins og fram kom hér áður mótmælir meirihluti íbúa Seyðisfjarðar því að fá sjókvíaeldi á laxi í 
fjörðinn. Samt sem áður ætlar Fiskeldi Austfjarða hf að æða áfram á þeim forsendum að ný lög 
um skipulag haf- og strandsvæða eigi ekki við um þá. Ef að um mengandi og umdeildan iðnað 
er að ræða líkt og sjókvíaeldi, þá hlýtur náttúruvernd og vilji íbúa á svæðinu að hafa meira vægi 
en gróðaáform eins fyrirtækis. 


Einnig kemur eftirfarandi fram í grein 2.5.2. „Í aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010- 
2030 er ekki fjallað um eða sett fram stefna um fiskeldi, en talað er um að skapa möguleika 
fyrir fjölbreytt atvinnulíf og að slík starfsemi fari fram í sem bestri sátt við samfélag og umhverfi. 
Fyrirhuguð starfsemi í Seyðisfirði fellur að þessum markmiðum sérstaklega í ljósi þess að 
starfsemi Fiskeldis Austfjarða er umhverfisvæn og þar að leiðandi í sátt við umhverfið og 
samfélagið“. 


Það er einunigis fyrirtækið sjálft sem heldur því fram að starfsemin sé umhverfisvæn. NASF er 
svo sannarlega ekki sammála því. Hvað það varðar þá er ekki hægt að segja að sjókvíaeldi sé í 
neinu tilfelli umhverfisvæn starfsemi. Eins og kom fram hér fyrir ofan er sjókvíaeldi talin stærsta 
manngerða ógnin við villta laxastofna (Norska Vísindaráðið, 2019) og getur haft mjög skaðleg 
áhrif á lífríki í fjörðum. Eftir því sem umfang sjókvíeldis verður meira þá eykst lúsavandamálið. 
Til að vinna gegn lúsunni eru notuð eiturefni sem streyma svo út í fjörðinn. Þar að auki hefur 
undirskriftasöfnun og afstaða íbúa sýnt fram á það að starfsemin er svo sannarlega ekki í sátt 
við samfélagið. 


Í grein 3.1 kemur eftirfarandi fram: „Við laxeldið verður notaður kynbættur frjór og ófrjór 
þrílitna laxastofn af norskum uppruna, sem nefnist Saga eldisstofn. “ 


Það er einmitt þessi stofn sem er svo gríðarlega hættulegur hinum smáu en erfðafræðilega 
einstöku Íslensku stofnum. Lax af Saga stofninum hefur verið kynbættur í áratugi til þess að 
stækka og fitna hratt. Erfðafræðilega er hann mjög frábrugðinn hinum íslenska laxi. Hann er 
hins vegar í flestum tilfellum frjór og hefur sama æxlunareðli og villti laxinn. Þegar hann sleppur 
þá leitar hann sér að á til að synda upp í. Fiskeldi Austfjarða heldur því fram að lítil hætta sé á 
erfðablöndun og að eldi þeirra sé á öruggu svæði. Þessu er NASF ósammála og vísar í reglugerð 
um fiskeldi (540/2020). Þar kemur fram að „Matvælastofnun skal tryggja að fjarlægðarmörk 
sjókvígeldisstöðva frá ám með villta stofna laxfiska og sjálfbæra nýtingu séu eigi styttri en 5 km 


þegar um laxfiska er að ræða í eldi. Midast framangreind fjarlægðarmörk við loftlínu, nema 
þegar tangar skilja á milli.“ Tvö þeirra fjögurra fyrirhuguðu svæða sem Fiskeldi Austfjarða gefa 
upp hnit fyrir í skýrslunni eru innan við 5 km frá ósum Fjarðarár. Fjarðará er á með villtan 
bleikju- og laxastofn. Ein af þessum litlu ám, sem því miður er ekki tekið mikið tillit til í 
áhættumati erfðablöndunar sem útbúið er af Hafrannsóknarstofnun. Þar er einungis tekið tillit 
til stofna sem telja nægilega marga einstaklinga til þess að ná tilsettu marki. NASF varpar því 
fram þeirri spurningu, af hverju er í lagi að stofna litlum stofnum í nánd við eldið í hættu? Þó 
svo að villtu laxarnir séu ekki margir í nánd við fyrirhugað eldi í Seyðisfirði þá eru þeir 
erfðfræðilega einstakir og hafa aðlagast aðstæðum í þúsundir ára. Er allt í lagi að útrýma þeim 
með erfðablöndun og laxalús af því að Fiskeldi Austfjarða segir eldið sitt vera umhverfisvænt? 
Laxinn er með sporð og hann syndir þangað sem hann vill, hann virðir ekki svæðaskiptingu 
mannanna. Strokulaxar úr eldi geta synt hundruðir kílómetra og því er 6.500 tonna eldi í 
Seyðisfirði á frjóum laxi stórhættulegt, ekki einungis fyrir laxfiska úr Fjarðará heldur einnig fyrir 
aðra villta stofna á Austurlandi. Tekið skal fram að Fiskeldi Austfjarða hyggst ala 3.500 tonn af 
ófrjóum laxi. Vissulega er þar minni hætta á erfðablönudun fyrir villta laxastofna, en ófrjór lax 
kemur ekki í veg fyrir lúsafár, efnanotkun og önnur vandamál tengd sjókvíaeldi. 


Laxa- og fiskilús er eitt stærsta vandamálið í sjókvíaeldi. Eftir því sem lífmassi á svæðinu eykst 
þá stigmagnast lúsafjöldinn. Lúsin leggst jafnt á villtan fisk sem og eldisfisk. Ef að áætlanir 
Fiskeldis Austfjarða ná eftir að ganga þá verða það því miður örlög gönguseyða úr Fjarðará að 
þurfa að synda í gegnum það lúsafár sem þar mun skapast með tilheyrandi neikvæðum áhrifum 
og dauða. Það er ekkert sem bendir til þess að lúsin verði ekki vandamál í laxeldi á Austfjörðum 
eins og hún er nú þegar orðin á Vestfjörðum. Á síðastliðnum þremur árum hefur 
Matvælastofnun 14 sinnum heimilað eitrun eða notkun á lyfjablönduðu fóðri til að berjast við 
lúsina á Vestfjörðum. Ekkert bendir til þess að vandamálið verði ekki jafn alvarlegt á 
Austfjörðum þegar lífmassi og umfang eldisins eykst. 


Í grein 4.4. er fjallað um það sem Fiskeldi Austfjarða hf kallar óraunhæfa kosti. Þar er átt við 
lokaðar kvíar og landeldi. Fyrirtækið gerir lítið úr lokuðum kvíum og segir að þar sé langt í land 
og að tæknin sé svo ófullkomin. Í ljósi þess er gott að nefna fyrirtækið Akvafuture, norskt 
laxeldisfyrirtæki sem reyndi að fá leyfi hér við land. Það skal tekið fram að NASF er ekki 
talsmaður neins eldisfyrirtækis en þó ber að nefna þetta hér svo að ekki sé um innantóma 
fullyrðingu að ræða. Akvafuture hefur alið lax í lokuðum sjókvíum í um 6 ár. Á þeim tíma hefur 
aldrei sloppið hjá þeim fiskur og ekki komið upp lúsafár. 70% af úrgangnum þar er svo nýttur 
til að búa til bio-diesel og strætisvagnar á svæðinu ganga fyrir því. Tæknin er svo sannarlega 
komin, það eru einungis gróðasjónarmið sem valda því að nánast allur lax er enn alinn í opnum 
sjókvíum. 


Fiskeldi Austfjarða fjallar einnig um landeldi og nefnir þar að erfitt væri að koma upp slíkri stöð 
á Seyðisfirði. Fyrst að landeldi og lokaðar kvíar eru ekki talinn raunhæfur valkostur, þá telur 
NASF það bestu lausnina að sleppa því að ala lax í Seyðisfirði. 


Niðurstaða skýrslunnar hjá Fiskeldi Austfjarða er að þeir hafi engra annara kosta völ heldur en 
að halda ótrauðir áfram og ala 10.000 tonn af laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði. NASF er ekki 
sammála þeirri niðurstöðu. Starfsemin mun hafa alvarleg áhrif á lífríki og villta stofna sem og á 
ásýnd fjarðarins. NASF leggst því alfarið á móti áformum um sjókvíaeldi í Seyðisfirði. 


NASF vonar að athugasemdir þessar verði hafðar til hliðsjónar á næstu stigum málsins og að 
náttúran fái að njóta vafans. 


Virðingarfyllst, 


Enl Onl Fet 


f.h. NASF á Íslandi 
Elvar Örn Friðriksson 


Skipulagsstofnun | 
Borganuni 7a ae 
105 Reykjavík 


28. des. 2020 


Umsögn Náttúruverndarsamtaka Austurlands um frummatsskýrslu vegna áforma um 
10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði 


Fyrir liggur frummatskýrslavegna áforma um10.000.tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði. Stjórn 
Náttúruverndarsamtaka Austurlands (hér eftir NAUST) hefur kynnt sér frummatsskýrsluna og vill 
koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum. 


Höfundar frummatsskyrslunnar ganga út frá því að starfsemi miðist við hámarksburðarþolfjarðarins. Þá 
ber að hafa í huga að fjörðurinn er hvorutveggja þröngur og djúpur.Hitastig sjávar í Seyðisfirði er lágt 
hluta úr ári. Hitastig hefur áhrif á niðurbrotúrgangs frá eldinu og eykur hættu álaxadauða ef hitastig fer 
undir ákveðin mörk. 


Ástæða er til að vekja athygli á öðrum áhættuþáttum sem varða áformaða starfsemi sem ekki er gerð 
viðunandi grein fyrir má þar nefna marglyttu, lagnaðarís ogþörunga. Þá er ærinn ástæða að meta nánar 
hættu vegna ofanflóða er varðar hvorutveggja snjo- og aurskriður sem fallið geta í sjó fram á viðkomandi 
svæðum með ófyrirséðumafleiðingum fyrir opið sjókvíaeldi. Nýlegar náttúruhamfarir í Seyðisfirði vegna 
gríðarlegra aurflóða hafa vakið upp stórar og áleitnar spurningar um vaxandi áhættuþætti er varðar 
skriðuföll við Seyðisfjörð. ljósi þess hve fjalllendi er bratt við Seyðisfjörð og í ljósi nýafstaðinna atburða 
hlýtur því að verða að gera þá sjálfsögðu kröfu að ofanflóð verði metin sérstaklega við fjörðinn með tilliti til 
hvers skyns starfsemi sem kann að vera í skipulagskortunum og að áhættumat verði unnið í kjölfarið. 


Almennt skortir verulega á umfjöllun í skýrslunni um margvísleg umhverfisáhrif. Stjórn NAUST 
hlýtur að vekja máls á að umfjöllun um náttúruvernd almennt er verulega ábótavant í skýrslunni. 
Áhrif á náttúrutengda ferðaþjónustu sbr. gönguleiðir, siglingar o.s.frv. er sömuleiðis verulega 
ábótavant. 


Ferðaþjónusta - menning 

Fiskeldi Austfjarða metur svo að starfsemin verði í sátt við samfélagið, þar með talið ferðaþjónustu og 
menningu en þó er hvergi að sjá haldbær rök fyrir þeirri afstöðu í skýrslunni. Seyðisfjörður er þekktur 
minjabær, gömlu húsin og menningarminjar eru víða að finna og þar má segja að sagan liggi við hvert 
fótmál. Samhliða miklu menningarstarfi hefur orðið gríðarlega mikil uppbygging í ferðaþjónustu á 
Seyðisfirði á síðustu árum og þá ekki síst í kringum komu skemmtiferðaskipa auk áætlanaferða Norrænu. 
Augljóst er að ásýnd fjarðarins mun breytast með tilkomu fiskeldis og ekki verið metið hvaða áhrif 
slíkt geti haft á upplifun ferðamanna. Þámábenda á aukna sýkingarhættu í eldið vegna aukningar 
skipaumferðar erlendis frá. 


Nattura / lífríki 


Ekki er gerð grein fyrir áhrifum frá starfsemi er varðar lofstlagsmál. Þá fellst töluverð alhæfing í því að 
telja fiskeldi sé að fullu afturkræf starfsemi, slíkt er vart hægt að meta nema á grunni langtíma 
reynslu og rannsókna. LífríkiífjörðumáÍslandieraðjöfnumeira en gerist og gengur hjá 
viðmiðunarþjóðum sem stunda eldi. Hrygningarsvæði þorsks og ungviði annara botnsjávarfiskstofna 
eru þekktinnanfjarðar á Íslandi og mikilvægt að rannsaka þann þátt mun betur. Áhrifá skelfisk, búsvæði 
ígulkerja virðast lítt eða ekkert rannsökuð. Fuglalífer umtalsvert og fjölbreytt við Seyðisfjörð, rannsóknir 
þar um eru efnislitlar og kalla sértæka skoðun. Í firðinum eru friðlýst æðarvörp og nytjuð t.d. á 
Skálanesi. Loðmundarfjörður er næstur fjarða í norður við Seyðisfjörð og þar er eitt allra stærsta æðvarvarp 
á landinu og hlýtur að þurfa að vinna sértæka athugun á ferðum æðarfugla á milli fjarða vegna 
starfseminnar. Þá þarf rannsóknir á sela- og hvalastofnum og möguleg áhrif. Stofn landsela hefur meðal 
annars gefið mjög mikið eftir á síðust árum. 


Margar tegundirsjófugla, svosem margartegundirafsvartfugliog mávum, kría, lundi o.fl.hafaviðkomu í 
Seyðisfirði og áhrif sjókvía á fuglalíf óþekkt í firðinum. 


Lokaorð 


Tillagaumhaf-ogstrandsvæðaskipulagliggur fyrir á næsta ári þ.e. á vordögum2021. NAUST hvetur 
Skipulagsstofnun til að beina þeim áformum sem liggja fyrir í fiskeldi í Seyðisfirði inn í skipulag Haf og 
strandsvæða þar sem allir hagsmunaaðilar auk íbúa komi jafnt að borði er varðar allt skipulag í og við 
Seyðisfjörð. NAUST bendir aðsamfélagið á Seyðisfirði hefur nýverið mótmælt fiskeldi í firðinum harðlega 
með framlagningu sérstaks undirskriftalista þar sem 300 íbúar rituðu nafn sitt. 

Sveitarfélagið Múlaþing hefur sömuleiðis gert alvarlegar athugasemdir. Skipulaghaf-ogstrandsvæðaer 
eina raunhæfa leiðin og eina lýðræðislega leiðin í þessu mjög svo umdeilda máli til að ná mögulegri sátt. 
Viðhlítandi gögn og upplýsingar hér í frummatskýrslu eru ekki þess eðlis að vekja traust eða 
trúverðugleika á þau áform sem uppi eru. 


Virðingarfyllst, 
Náttúruverndarsamtök Austurlands 
Form. Andrés Skúlason 


Ályktun um væntanlegt laxeldi í Seyðisfirði. 


Veiðifélögin á Fljótsdalshéraði, Veiðifélag Jökulsár, Veiðifélag Lagarfljóts, Veiðifélag Selfljóts og 
Veiðifélag Fögruhlíðarár mótmæla harðlega 10.000 tonna framleiðslu á frjóum norskum laxi í 
opnum sjókvíum í Seyðisfirði. 


Samkvæmt áratugalangri reynslu Norðmanna og Skota sleppur að lágmarki einn lax fyrir hvert tonn 
sem framleitt er á þennan hátt sem merkir að um 10.000 laxar munu sleppa. Hluti þessara 
erfðabreyttu strokulaxa leita í nærliggjandi ár til hrygningar og rústa erfðamengi staðarfiska sem 
aðlagast hafa óblíðum skilyrðum um þúsundir ára. Það er dauðadómur yfir litlum staðbundnum 
stofnum og gengur auk þess þvert á markmið gildandi náttúruverndarlaga. 


Á Fljótsdalshéraði hefur af hálfu veiðifélaganna verið unnið mikið starf við að hlúa að og endurreisa 
þá fiskistofna sem þar hafa orðið fyrir búsifjum af annars konar iðju en hinu norska fiskeldi. Það starf 
hefur gengið vonum framar sem sannast með stóraukinni laxveiði í Jökulsá og góðum árangri af 
seiðasleppingum og endurheimt í Lagarfljóti. Alls eru það ríflega 200 jarðir og þar með álíka margar 
fjölskyldur á Héraði sem eygja von um aukin veiðihlunnindi í nánustu framtíð eftir margra ára 
vinnu. 


Það er því grafalvarlegur hlutur, ef stjórnvöld, bæði heima fyrir og á landsvísu hlaða undir 
erfðamengandi sjókvíaeldi sem skilar væntanlega sínum arði til annarra landa, en gera um leið 
nýsköpun heimamanna á sviði sjálfbærrar fiskræktar og verndar náttúru að engu. Til hvers eru þá 
stjórnvöld í landinu má spyrja? 


Fiskeldi Austfjarða hf. hefur nú þegar þetta er ritað dregið til baka umsókn um það eldissvæði sem 
heimamenn hafa helzt barizt á móti. Það er þekkt stef í leikjafræðinni að leggja fram ítrustu og 
jafnframt óraunhæfar tillögur til að geta dregið til baka það sem ekki stenzt og úlfúð veldur og vinna 
sér þarmeð medbyr fyrir „fórnfúsa eftirgjöf“. 


Þetta breytir hins vegar engu um upphaflegu áformin sem eru eftir sem áður 10.000 tonna fiskeldi. 
Mengunin verður því hin sama, áhættan fyrir lífríkið minnkar ekkert og ógnin við uppbyggingarstarf 
fjöld veiðiáa á Héraði og Austurlandi er óbreytt. 


Veiðifélögin á Fljótsdalshéraði beina því til ráðandi stjórnvalda að grípa til ráðstafana til að hafa 
hemil á þessum áformum og stýra málum í samræmi við hag þegna sinna eins og þau eru kjörin til 
en ekki annarra. 


Athugasemdir við Frumskýrslu vegna fyrirhugaðs fiskeldis í Seyðisfirði. 
Frumskýrsla lögð fram af Fiskeldi Austfjarða. 


Undirritaður fagnar því að Fiskeldi Austfjarða hafi þegar fallið frá þeim hluta framkvæmdar 
sem snýr að eldissvæði við Háubakka. Ljóst er að mikil andstaða er við þann hluta 
framkvæmdar af hálfu íbúa. Heimastjórn sem ég á sæti í hefur sent frá sér bókun vegna 
þessa og eins og fram kemur á heimasíðu Verkís sem annast utanumhald með skýrslunni þá 


hefur sú bókun orðið til fyrrgreindrar ákvörðunar fyrirtækisins. Athugasemdir þær sem 
hér koma fram fjalla að þessum sökum ekki um það svæði. 


Almennt: 


Skýrslan gefur nokkuð góða mynd af fyrirhuguðu eldi og er fagleg unnin að mestu leiti. 
Leikmaður sem les skýrsluna ásamt fylgigögnum getur með yfirlegu gert sér góða grein 
fyrir umfangi verkefnisins sem er gríðarlega stórt á okkar mælikvarða. Ýmislegt sem ekki 
eru gerð nægilega góð skil í frumskýrslunni er hins vegar hægt að lesa út úr vikaukum en 
ekki allt. Á nokkrum stöðum finnst mér full þörf á færa þetta yfir í frumskýrsluna þar sem 
líklegra er að fleiri lesi hana en fylgigögn og fái þar svör við sínum spurningum. Slíkt myndi 
líka minnka andstöðu við verkefnið. Býsna flókið er að gera athugasemdir viðeinstaka 
þætti þar sem þeir koma eðli málsins samkvæmt fyrir aftur og aftur í skýrslunni. 


Athugasemdir mínar verður að skoða í ljósi þessa. 


Athugasemdir við einstaka hluta skýrslunnar: Skáletrað er bein tilvísun í skýrsluna. 


Sem fyrr segir er gengið út frá því að sá hluti skýrslunar sem fjallar um Háubakka 


verði tekinn út úr henni en eðlilegt má telja að það haldi sér í viðaukum s.s. 


burðarþolshlutinn. 


Umhverfisþættir og helstu áhrif í kaflanum samantekt. 


Umhverfisáhrif á framangreinda þætti eru metin auk þess sem lagt er mat á 
samlegðaráhrif fyrirhugaðs sjókvíaeldis Fiskeldis Austfjarða og óskyldra rekstraraðila. 
Þessum hluta er ekki gerð nægilega vel skil og nokkuð óljóst hver verður hagur 
annara aðila af þessum framkvæmdum. Þessu þyrfti að gera gleggri skil strax á 
þessum stað í skýrslunni en upplýsingar týnast inn síðar í henni. 


Ekki er talið að hafís eða lagnaðarís muni hafa bein eða neikvæð áhrif á fiskeldi í 
Seyðisfirði. 

Þetta hljómar sérkennilega þegar skoðuð er hafíssaga Íslands en þar eru hafísár á 
Seyðisfirði samkvæmt upplýsingum Veðurstofu níu á síðustu öld þar af sex á síðari 
hluta hennar 1965-1968, 1979 og 1982? Frá 1878- 1895 eru hafísár eru sex. 


A hafísárum hefur Seyðisfjörð fyllt af ís í tvo mánuði í hvert sinn oftast apríl og mai. 
Eitt ár sker sig úr en þá er ís sagður í firðinum frá apríl tilsept. Í viðbragðsáætlun 
sem er í viðauka er gert ráð fyrir viðbrögðum ef hafísástand skapast og verður að 
segja eins og er að varnir eins og bátar, skip eða vírstrengir hljómi vægast sagt 
bjartsýnislegt og öllum sem upplifað hafa þessa, tíma væntanlega ljóst að slíkar 
varnir mega sín lítils þegar „Landsins vorni fjandi“ er annars vegar. Að mínu mati 
þarf að endurskoða viðbragðsáætlun í samræmi við það sem raunverulega gæti 
gerst. Það eykur líka á trúverðuleika verkefnisins. Hins vegar er aðdragandi svona 
atburða langur og nægur tími til að hreinsa fisk úr kvíum og fjarlægja þær. 


Áhrif á fugla á athafnasvæði kvíanna og þar í kring verða afturkræf og óveruleg eða 
talsvert jákvæð. Sé litið á áhrifasvæði Seyðisfjarðar í heild þá eru áhrif á fuglalíf talin 
verða óveruleg. 

Almennt má segja að í skýrslunni mættu gjarnan vera meiri upplýsingar um fuglalíf 
en þær upplýsingar eru talsverðar í viðauka. Gagnlegt gæti verið að vekja athygli á 
því að æðarfugli hefur fjölgað nærri eldissvæðum og verður það að teljast jákvæð 
hliðaráhrif t.d. með tillitið til æðarvarps í Skálanesi. Sömuleiðis gæti verið ganglegt 
að hafa í skýrslunni þær upplýsingar sem koma fram í viðauka að fugl virðist fá 
vernd og æti við kvíasvæði. 


Samfélag og efnahagur 

Hér vantar allar tölulegar upplýsingar um hver hagur sveitarfélags er af svona 
fyrirtæki og væri því gagnlegt að setja inn tölulegar upplýsingar þar sem hægt væri 
að sýna fram á miðað við þekktar forsendur hve þungt svona framkvæmd og 
rekstur getur haft á efnahag viðkomandi svæðis. 


Áhrif á landslag og ásýnd og Ferðaþjónusta og útivist 

Heldur lítið er gert úr sýnileika kvíasvæða frá landi en vegir á svæðinu liggja um 
hæðir þar sem vel sést yfir kvíasvæðin og eru þau því vel sýnileg enda eru þau líka 
mjög nálægt landi og þar sem Seyðisfjörður er lognsæll þá eru kvíarnar líka 
sýnilegri. Um höfnina fóru á árinu 2019 tæplega 80 skemmtiferðaskip auk þess 
sem Norræna sigldi 50 ferðir fram og til baka um fjörðinn. Með þessu skipum koma 
fjölmargir ferðamenn eða rúmlega 100 þús. Þeirra upplífun af firðinum mun 
auðvitað breytast og ekki ljóst hvort þau áhrif eru neikvæð eða jákvæð þar sem 
hvergi kemur fram í viðaukum að þetta hafi verið kannað sérstaklega. Siglingaleið 
inn fjörðinn mun hins vegar liggja nærri kvíasvæðum og hvergi kemur fram hver 
siglingahraði skipa þarf að vera þegar svo nærri er siglt og ljóst af reynslu okkar á 
Seyðisfirði að alda sem kemur af siglingarhraða Norrænu um fjörðin hefur valdið 
skemmdum t.d. á bryggjum og jafnvel landrofi. Siglingarhraði hennar inn fjörðinn 
er oftast um 19 mílur og því myndast býsna stór alda frá þessu stóra skipi. Verði 
gerð krafa um lækkaðan siglingahraða frá fjarðamynni gæti það raskað 


áætlunartíma skipsins. Skemmtiferðaskip sigla hægar um fjörðinn enda frábært 
útsýni úr þeim yfir þessa fögru siglingaleið. 


Náttúruvá. 

Lítil hætta er talin af náttúruvá í Seyðisfirði. Undir náttúruvá falla eldgos, 
jarðskjálftar, aurskriður, snjóflóð, flóðbylgjur og hafís. 

Hér er vægast sagt farið frjálslega með staðreyndir. Þekkt aurskriðusvæði er 
fjölmörg í Seyðisfirði og bæði í Sörlastaðavík og Selstaðavík hafa fallið stórar 
aurskriður. Snjóflóðasaga Seyðisfjarðar er löng og velþekkt. Mannskæðasta 
snjóflóð á Íslandi féll þar 1885. Stór snjóflóð hafa fallið víða í firðinum og má geta 
þess að við Selstaði féll stórt snjóflóða 1994. Björguðust tveir drengir naumlega 
úr flóðinu en það féll í sjó fram í Selstaðavíkinni. Ekki er auðvelt að gera sér grein 
fyrir hvort svona viðburðir hafi áhrif á eldissvæðum en nánast á hverju ári falla 
aurskriður og snjóflóð í Seyðisfirði. Gera þarf ráð fyrir snjóflóð sem falla í sjó fram 
geti myndað talsvert stóra flóðbylgju enda nýleg dæmi um slíkt frá síðasta vetri á 
Vestfjörðum. Á hverju ári litast fjörðurinn móbrúnn af aurframburði sérstaklega á 
svæðinu í Sörlastaðavík en skammt þar innar á ströndinni er mesta aurskriðusvæði 
fjarðarins. Áður hafa komið fram athugasemdir við hættu af hafís. Rétt er að geta 


þess að sú hætta er mest á Austurlandi norðan Gerpis. 


Í ljósi síðustu atburða á Seyðisfirði VERÐUR AÐ ENDURSKOÐA ALLAN 
ÞANN HLUTA SKÝRSLUNNAR SEM FJALLAR UM NÁTTÚRUVÁ EN ÞESSAR 


ATHUGASEMDIR SEM HÉR VORU KOMNAR Á BLAÐ VORU GERÐAR 
ÁÐUR EN NÁTTÚRUHRYÐJUVERKIÐ Á SEYÐISFIRÐI ÁTTI SÉR STAÐ. HÉR 
GERÐIST EINFALDLEGA STÆRRI ATBURÐUR EN ÁÐUR HEFUR ÞEKKST Á 
ÍSIANDI, SEM MUN BREYTA ALLRI SÝN MANNA Á AURSKRIÐUHÆTTU Á 
LANDINU. 


Nánar um einstaka þætti skýrslunnar: 

2.5.2. Skipulagsmál og skipulagsáætlanir: Fyrirhuguð starfsemi í Seyðisfirði fellur að 
þessum markmiðum sérstaklega í ljósi þess að starfsemi Fiskeldis Austfjarða er 
umhverfisvæn og þar að leiðandi í sátt við umhverfið og samfélagið. 

Að fullyrða að fiskeldi sé umhverfisvænt er nú býsna gildishlaðin fullyrðing. 

Væntanlega verður nú „mengandi starfsemi“ eins og verið er að fjalla um í þessu 

umhverfismati seint talin umhverfisvæn þó að áhrifn séu talin afturkræf. Í ljósi 

þess að umtalsverð andstaða er við fiskeldi á Seyðisfirði hljómar seinni hluti 

þessarar setningar frekar illa. Mæli eindregið með því að þessar setningar verði 

endur orðaðar. 


3.2. Eldiskviarog búnaður: Í samantekt í byrjun skýrslunar stendur.“ Notaðar 
verða öflugar eldiskvíar sem eru 50 m í þvermál og 160 m að ummáli. Slíkar 
eldiskvíar hafa marga kosti umfram minni kvíar. Þannig þola þær úthafsöldu 
vel og eru hagkvæm rekstrareining. Eldiskvíarnar eru gerðar til að þola allt 


að 5 metra ölduhæð og ísingu.“ Í kafla 3.2. Eldiskvíar og búnaður stendur: 


Eldiskvíar eru sérstaklega styrktar til að þola allt að 9 metra ölduhæð og 
ísingu.“ Hvort eru þær byggðar til að þola 5m eda 9m öldu? Á þessu er jú 
verulegur munur, en væntanlega duga báðar stærðir til að þola 50 ára 
ölduna sem er sögð á ystu kvíasvæðum 4 metrar. 


4.2. Umfjöllun um núllkost. Hér mætti leggja aðeins meiri vinnu í að skoða núllkost. 
Sérkennileg fullyrðing um jákvæð áhrif á ferðamennsku í Seyðisfirði sem hefur enga 
marktæka rannsókn að baki, sérstaklega ekki með tilliti til sérstöðu 
Seyðisfjarðarhafnar sem ferju- og skemmtiferðaskipa hafnar. Ferjusiglingar með 
fólk er eina núverandi tenging Íslands og Evrópu og Seyðisfjörður því fyrsta og 
síðasta upplifun ferðamanna sem koma þessa leið til landsins. Í núllkosti mætti 
benda á viðkvæma stöðu sjávarútvegs á Seyðisfirði þar sem togaraútgerð og vinnsla 
bæði í frystihúsi og bræðslu er ekki lengur á forræði Seyðisfirðinga. Hvort það er 
kostur eða galli skal ósagt látið enda hvort tveggja tvíbent eins og dæmin sanna. 
Atvinnulíf á Seyðisfirði í núllkosti stendur höllum fæti og eðlilegt að það komi fram. 
Vaxtarbroddurin er í ferðaþjónustu og því skiptir máli hvaða áhrif fyrirhugað 
fiskeldi hefur á ferðaþjónustu og reyndar líka á menningarlíf sem er í miklum blóma 
á Seyðisfirði. 


6.1.1. Hafstaumar og endurnýjun sjávar. Mæli eindregið með því að þessi texti að fyrstu 
mynd sé endurskoðaður. Miðað við upplýsingar sem koma síðar í þessum kafla er texti ekki 
að gefa rétta mynd af straumhraða og mikilvægar upplýsingar sem koma fram á bls. 18 í 
Burðarþolsviðauka sýna að straumhraði við botn er ágætur (tölur frá 2002) Straumhraði er 
góður ef tölur í heild eru skoðaðar bæði á kvíasvæðum og í heild í firðinum. Óþarfi að mála 
þetta svartara en efni standa til. Athygli vekur að mælingar fóru fram að sumri og hausti 
en það er sá tími sem veður eru almennt best á Seyðisfirði en það kemur fram í 
Burðarþolsskýrslu að vindar hafa mikil áhrif á straum og geta vindatimabil því flýtt 
hreinslun fjarðarins sem tekur 10-12 sólarhringa sé miðað við straummelingar á þessum 
tíma árs. 


6.1.3. Þá er bent á að æskilegra er að meiri eldismassi sé frekar utar í firðinum en innar. Þá 


telur Hafrannsóknastofnun að ástæða sé til að halda þau lágmarks fjarlægðarmörk milli 
eldissvæða sem reglugerð nr. 1170/2015 setur. Hér mætti koma skýrar fram að þessi 
lágmarksmörk eru á milli óskyldra aðila en þannig er það í reglugerðinni eða er Hafró að 
meina eitthvað annað. Finnst þetta koma skýrt fram í Burðarþolsskýrslunni en þetta þarf 
að vera skýrara í þessari grein. Þetta kemur reyndar aðeins skýrar fram í 6.3.3. en í ljósi 
þeirra upplýsinga mætti þessi kafli vera skýrari. 


6.3.1 Sjúkdómar. Í þennan kafla vantar að mínu mati upplýsingar um hvað varð til 
þess að Strandarsíld varð gjaldþrota eftir að allur fiskur drapst hjá þeim í kvíum við 
Ströndina árið 1998. Sambland af áhrifum frá brennimarglyttu(brennihvelja) og 
þörungablóma sem varð til þess að súrefnisþurð varð í kvíunum. Þessa er að 
einhverju leyti getið í 6.3.3. en samt ekki fullnægjandi umfjöllun að mínu mati. Hér 
er um raunverulegt vandamál að ræða bæði hvað varðar Brennimarglyttuna og 
þörungablóma og hjálpar ekki varðandi viðbragðsáætlun að gera of lítið úr þessu 
vandamáli. Það kemur líka fram á bls.3 í burðarþolsskýrslu að búast megi við 
styrktaukningu nitrats að sumri í yfirborðslagi fjarðarins sem eykur álag á 
súrefnisbúskap fjarðarins sem getur aftur haft neikvæð áhrif á þörungablóma og 
marglyttu. 


6.5.3. Sá hluti sem fjallar um Fjarðará. Í þessum hluta er ekki minnst á það að urriði 
veiðist í ánni í talsverðu magni og áin talin sérlega skemmtileg veiðiá með tillitið til 
þessara veiða og ljóst hvort fiskeldi hefur áhrif á framgang urriðastofnins í ánni. 
(uppl.fv. Formaður Stangveiðifélags Fjarðarár Bragi Blumenstein.) 


6.3.4. Vöktun og mótvægisaðgerðir Ekki er gert ráð fyrir sérstakri vöktun vegna áhrifa 
fyrirhugaðs eldis á fuglalíf. 

Fram kemur í skýrslunni að þessi þáttur hafi lítið verði rannsakaður og því full ástæða til að 
bæta þessu í vöktunarferlið sem væri jákvæð viðbóti við ferlið og aðeins til að bæta ásýnd 
svona verkefnis. Ef niðurstaða væri jákvæð sem ýmislegt bentir til gæti hér verið um 
mikilvægan þátt ræða og full ástæða til að vakta. 


6.7 Samfélag og efnahagur: 

Í upptalningu um skóla á Austurlandi vantar að geta Lunga-skólans á Seyðisfirði sem er 
einn af vaxtarbroddum samfélagsins á Seyðisfirði og hefur hann ótvírætt mikið gildi 
Seyðisfjörð. 

Atvinnu og efnahagsmál 

Seyðisfjörður myndar eitt atvinnusvæði með Egilsstöðum og Fjarðabyggð og eru dæmi um að 
fólk vinni í álverinu á Reyðarfirði, en Fjarðaheiði er þó mikill farartálmi. Hið rétta er að 
margir Seyðfirðingar hafa unnið í álverunu frá upphafi bæði í beinum og óbeinum 
störfum. Þannig hafa þeir oftast verið á bilinu 20-30 og verður álverið því að teljast 
einn af stærri atvinnuveitendum á Seyðisfirði. 

Á Seyðisfirði er helsta stoðin í atvinnulífinu þjónusta og afgreiðsla við ferjuna Norrænu. 

Þetta er auðvitað langt frá sanni og sjávarútvegur með togara og frystihúsi, auk 
álversins, ferðaþjónustu og opinbera þjónustu vega þar langt um meira, en 
þjónusta við ferjuna er að sjálfsögðu okkur mjög mikilvæg. 

Hlutfall háskólamenntaðra er einnig lægra á Austurlandi heldur en á landsvísu (mynd 48).278 
Hér er rétt að geta þess að samkvæmt könnun Þekkingarnets Austurlands frá 2008 (?) 
kom í ljós að hlutfall Seyðfirðinga með háskólamenntun eða sambærilegt nám var 
óvenjuhátt miðað við landsbyggðina og var á pari við Reykjavík. Athyglivert væri að 
skoða hvernig þetta hefur breyst en mín tilfinning er að þetta hafi enn batnað. 
Sýslumaðurinn á Austurlandi fer með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkis á svæðinu. 
Embættið er með starfstöðvar á Seyðisfirði, Eskifirði, Egilsstöðum og á Vopnafirði. 286 


Rétt er að sýslumaður situr á Seyðisfirði og er auk þess með starfstöðvar á hinum þremur 
stöðunum. 

Vegurinn um Fjarðarheiði er einn hæsti fjallvegur á Íslandi og brýnt fyrir þróun byggðarinnar 
að vegurinn verði byggður upp eða settur í jarðgöng. 

Vegurinn er eins vel uppbyggður og hann getur orðið og ekki þörf á frekari breytingum á 
honum en hins vegar er eðlilegt að hamra hér í skýrslu þessari á nauðsyn jarðgangna. 

Á Reyðarfirði er vöruflutningahöfn og fimm aðrar hafnir eru í flokki | sem eru stórar 
fiskihafnir. Þessar hafnir eru Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Eskifjörður og Fáskrúðsfjörður. 
Hér þarf að koma fram að Seyðisfjarðarhöfn er sérútbúin ferjuhöfn og góð aðstaða til að 
taka á móti og þjónusta skemmtiferðaskip. 


6.10. Áhrif og landslag. 

Upp af Vesturdalseyri liggur Vesturdalur sem er lítill dalur sem umkringdur er fjöllum en 
opnast til vesturs. 

Rétt er að dalurinn heitir Vestdalur og rétt að það komi fram að hann er vinsælt 
útivistarsvæði með merktum gönguleiðum m.a. til Héraðs. Um dalinn lá fyrrum 
flutningsleiðin til Héraðs eða allt þar til vegurinn um Fjarðarheiði var lagður. 
Sörlastaðadalur er umkringdur fjöllum á alla vegu nema til norðurs par sem hann opnast í átt 
að firðinum. Svæðið er vel gróið og er vinsælt útvistarsvæði. 

Rétt er að dalurinn er ekki vinsælt útivistarsvæði og mjög fáir Seyðfirðingar hafa farið um 
hann. Hér er væntanlega verið rugla saman Sörlastaðadal og Vestdal annað sem sagt er um 
dalinn er rétt. 


7. Samráð 

Hér er ferill umhverfismatsins ágætlega rekinn en rétt að árétta það að kynning 
verkefnisins fyrir íbúum er eftir og hefði verið betra ef það hefði komi fyrr í ferlinu og 
best hefði verið ef það hefði verið gert 2016. Enn má bæta úr þessu og í kóvitlausri 
framtíða auðvelt í framkvæmd. Hér er ekki bara við framkvæmdaraðila að sakast 
heldur líka fyrri bæjarstjórnir að ekki sé talað um sérkennilegt og um margt óljóst 
lagaumhverfi. 


Gert á Seyðisfirði 27.12.2020. 
Ólafur Hr. Sigurðsson íbúi á Seyðisfirði, heimastjórnarmaður og fyrrverandi bæjarstjóri 
á Seyðisfirði. 


Það skal skýrt tekið fram að athugasemdir þessar eru ekki á 
neinn máta tengdar sveitarfélaginu og aðeins gerðar af minni 
löngun til að fræðast um verkefnið og koma athugasemdum á 
framfæri. 


OTTAR YNGVASON 


HÆSTARÉTTARLÖGMAÐUR 
SÍÐUMÚLA 34 - 108 REYKJAVÍK 
SÍMI 588 7690 og 892 1529 
Netfang: ottan@iec.is 


Skipulagsstofnun, 
Borgartúni 7B 
105 Reykjavík. 28. desember 2020. 


Sent á netfang: 
skipulag@skipulag.is 


Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu í kynningu varðandi fyrirhugaða 


framleiðslu á 10.000 tonnum af laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði á vegum 
Fiskeldis Austfjarða hf., Múlaþingi. 


Fyrir hönd Náttúruverndarsamtaka Íslands, Náttúruverndarfélagsins 
Laxinn lifi, Veiðifélags Breiðdæla, Veiðifélags Hofsár og Sunnudalsár, 
Veiðifélags Vesturdalsár, og Veiðifélags Selár er ofangreindri 
frummatsskýrslu og fyrirhugaðri framleiðslu með norskum kynbættum 
laxastofni í opnum sjókvíum í Seyðisfirði alfarið mótmælt sem andstæðum 
lögum. 


Gerð er krafa um að Skipulagsstofnun hafni frummatsskýrslunni 


m.a. á sömu forsendum. Ennfremur er frummatsskýrslunni mótmælt sem 
ótækri vegna margvíslegra annmarka og rangfærslna. 


Á þessu stigi eru aðalathugasemdir við frummatsskýrsluna og 
fyrirætlanir framkvæmdaraðila eftirfarandi: 


1. Bráðabirgðaákvæði II. i fiskeldislögum nr. 71/2008 gildir hér 
sbr. ákvæði 24. gr. b. (II.). í lögum nr. 101/2019. 


Greint bráðabirgðaákvæði tók gildi 19. júlí 2019 eftir birtingu laga 

nr. 101/2019 í A-deild Stjórnartíðinda. Samkvæmt ákvæðinu fer meðferð og 
afgreiðsla umsókna um rekstrarleyfi fyrir sjókvíaeldi eftir eldri ákvæðum 
fiskeldislaga nr. 71/2008, m.a. þar sem frummatskýrslu hefur verið skilað 
fyrir gildistöku bráðabirgðaákvæðisins. 


Bent er á, að frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf. dagsettri 

2. nóvember 2020 var skilað til Skipulagsstofnunar í nóvember 2020 eða 
löngu eftir gildistöku bráðabirgðaákvæðisins. Fer því meðferð og afgreiðsla 
umsókna um rekstrarleyfi eftir nýjum ákvæðum í 4. gr.a. fiskeldislaga. 


Samkvæmt ákvæði 4.gr. a. fiskeldislaga er alls óvíst, hvort Fiskeldi 
Austfjarða hf. mun verða hlutskarpasti umsóknaraðilinn um leyfi til laxeldis 
í Seyðisfirði á sínum tíma, þegar uppboðs- og úthlutunarferli fyrir laxeldi í 
Seyðisfirði hefur farið fram. Ennfremur er alls óvíst hvort þau eldissvæði, 


sem Fiskeldi Austfjarða hf. hyggst nýta samkvæmt frummatsskyrslunni, 
verða á meðal þeirra svæða í Seyðisfirði, sem kunna að verða boðin út 
samkvæmt 4. gr. a. í fiskeldislögunum. 


2. Umhverfismat áætlana samkvæmt lögum nr. 105/2006 hefur ekki 
farið fram um hugsanlegt laxeldi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði. 


Umhverfismat áætlana felst í að meta áhrif framkveemdaazetlana á 
umhverfið og nýta niðurstöður matsins til að draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum þeirra. Umhverfismat áætlana er hugsað sem undanfari 
mats á umhverfisáhrifum einstakra framkvæmda. Við mat á 
umhverfisáhrifum einstakra framkvæmda er síðan lagt ítarlegra mat á 
umhverfisáhrif viðkomandi framkvæmdar og nánari útfærslu hennar. 


Umhverfismat áætlana skal gert vegna þeirra skipulags- og 
framkvæmdaáætlana og breytinga á þeim, sem marka stefnu er varða 
leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2006. Þar með talið eru leyfi vegna fiskeldis. 
Er ljóst að hér fellur undir bæði burðarþolsmat og áhættumat 
Hafrannsóknastofnunar. 


Ekki hefur farið fram lögskylt umhverfismat áætlana hvað varðar 
burðarþolsmat Seyðisfjarðar til laxeldis með norskum eldislaxi í opnum 
sjókvíum. Né heldur hefur farið fram umhverfismat áætlana varðandi 
áhættumat Hafrannsóknastofnunar frá 11. maí 2020. Lögmæltur 
undanfari og grundvöllur frummatsskýrslu er því ekki fyrir hendi. 


3. Framkvæmdin andstæð öðrum lagaákvæðum. 


Bent er á, að framkvæmdin sem frummatsskýrslan fjallar um gengur í 
berhögg við mörg lagaákvæði, t.d. markmiðsákvæði og varúðarreglu 
náttúruverndarlaga nr. 60/2013 og markmiðsákvæði 1. gr. laga um fiskeldi 
nr. 71/2008. Skipulagsstofnun ber skylda til að grundvalla álit sitt og 
ákvarðanir á þessum lagaákvæðum sem og 73. gr. EES samningsins og 
tilskipun 2011/92/ESB um mat á umhverfisáhrifum. Einnig ber að horfa til 
og fylgja öðrum alþjóðlegum skuldbindingum um náttúruvernd t.d. skv. 
Árósasamningnum og Bernarsamningnum. 


Um öll þessi atriði ber að fjalla ítarlega í frummatsskýrslu og hvernig 
framkvæmdaraðili hyggst haga starfsemi sinni, þannig að hún rekist ekki á 
þessi lagaákvæði. Þá umfjöllun vantar í framlagða svokallaða 
frummatsskýrslu frá 2. nóvember 2020. 


Á þessu stigi eru ekki efni til að fjalla um einstakar rangfærslur og 
annmarka auglýstrar frummatsskýrslu, en áskilinn réttur til að fjalla um 
þau atriði, ef til þess kemur að Skipulagsstofnun auglýsi nýja 
frummatsskýrslu síðar. 


Virðingarfyllst, 
f. h. aðila að þessum athugasemdum 


ge ai sina 


Ottar Yn o 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu 
á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritað áhugafólk um náttúruvernd og skipulagsmál koma hér með á framfæri 
athugasemdum og mótmælum við frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf. (hér eftir 
FA) vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Frummatsskýrslan lýtur að fyrirhuguðu 10.000 tonna framleiðslu á laxi í sjókvíaeldi. 
Rekstrarleyfi slíkrar starfsemi er háð því að starfsemin samræmist skipulagi á svæðinu 
sem um er að ræða, sbr. 3. tl. 10. gr. laga um fiskeldi, nr. 71/2008. Undirrituð telja 
rétt að gæta að þessum sjónarmiðum þegar á frumstigum málsins, enda skipulagsmál 
eitt þeirra atriða sem gerð er grein fyrir í frummatsskýrslu. Í kafla 2.5.2 hennar, um 
skipulagsmál og skipulagsáætlanir, segir meðal annars: 


Þann 12. júní 2018 samþykkti Alþingi ný lög nr. 88/2018 um skipulag haf- og 
strandsvæða, en tilgangur laganna er að skapa ramma um strandsvæðaskipulag hér 
við land. Strandsvæðaskipulag er skipulagsáætlun fyrir tiltekið strandsvæði þar sem 
fram koma markmið og ákvarðanir um framtíðarnýtingu hvers svæðis og hvers konar 
framkvæmdir falla að nýtingu svæðisins. Fiskeldi í sjó mun falla undir þessi lög. Taka 
skal fram að samkvæmt framkomnu nefndaráliti samgöngu- og umhverfisnefndar 
Alþingis frá 7. júní 2018 þá mun frumvarpið ekki hafa afturvirk áhrif og munu þau 
ekki hafa áhrif á mál sem þegar eru í ferli hjá viðeigandi stofnunum. Þetta á t.d. við 
um mál sem eru í mati á umhverfisáhrifum og hvar samþykkt tillaga að matsáætlun 
liggur fyrir. Fyrirhugað sjókvíaeldi Fiskeldis Austfjarða í seyðisfirði mun því ekki 
falla undir gildissviðið laganna skv. þessu. Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 
takmarkast aðalskipulag sveitarfélaga við línu sem liggur 115 metra utan vid 
stórstraumsfjöruborð (netlég). 


Í skýrslunni er síðan vísað til þess að skipulagsvald taki að jafnaði ekki til fiskeldis. 


Framangreind tilgáta skýrsluhöfundar er frumleg, en ekki rökstudd. 


Sveitarfélagið Múlaþing hefur skilað umsögn vegna frummatsskyrslunnar. 
Undirrituð taka undir þær athugasemdir sem þar koma fram, m.a. þá sem lýtur að 
framangreindu, en sveitarfélagið galt varhug við því, að litið yrði svo á að gerð haf- 
og strandsvæðaskipulags á svæðinu myndi ekki hafa áhrif á áform um eldi í firðinum. 


Varðandi þetta er á það bent að í 1. mgr. 8. gr. laga um skipulag haf- og strandsvæða, 
nr. 88/2018, er vísað til þess að leyfi fyrir framkvæmdum eða annarri starfsemi skuli 
samræmast gildandi strandsvæðisskipulagi, sé það fyrir hendi. Lögin tóku gildi fyrir 
rétt rúmu ári síðan, eða 31. desember 2019. Texti laganna er því ekki orðaður með 
þeim hætti að lögin gildi ekki um framkvæmdirnar sem fyrirhugaðar eru. 


Burtséð frá framangreindu skal á það bent að í 5. tl. 18. gr., um breytingar á öðrum 
lögum, er tekið fram að ef umsókn um leyfi varði strandsvæði skv. lögum nr. 88/2018, 
þar sem tillaga að strandsvæðisskipulagi hefur verið auglýst þegar umsókn er lögð 
fram, sé leyfisveitendum heimilt að fresta afgreiðslu á leyfisumsókn þar til 
strandsvæðisskipulag hefur tekið gildi fyrir viðkomandi svæði. Frestunin skuli þó 
ekki vera lengri en sjö mánuðir nema sérstakar ástæður mæli með því. Af þessu og 
tilvísunum til mála sem þegar eru í umhverfismati skv. samþykktri tillögu að 
matsáætlun, sbr. nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar kann að mega draga þá 
álytkun að lög nr. 88/2018 gildi ekki vegna umsóknar FA. Sé sá skýringarkostur hins 
Vegar valinn leiðir það ekki til þess að sveitarfélagið fari ekki með skipulagsvald eða 
að slíku valdi sé ekki til að dreifa. Það er enda ljóst að í nefndarálitinu, sem 
frummatsskýrsla fjallar um, er sérstaklega vísað til þess að umsóknir sem fram koma 
fyrir gildistöku laganna fari skv. gildandi lögum. Af þessu leiðir að ef litið verður svo 
á að lög nr. 88/2018 gildi ekki þá fer allt að einu um skipulagsvald skv. þeim reglum 
sem áður giltu. Þar skiptir tvennt máli: 


Í fyrsta lagi að sveitarfélagið hefur óskorað skipulagsvald innan netlaga, en 
framkvæmdirnar munu óhjákvæmilega taka að nokkru leyti til svæðis sem innan 
þeirra marka fellur. Vísast þar til þess að kvíarnar eru í reynd innan netlaga, séu þau 
rétt dregin, auk þess sem útfarar og akkeri lenda augljóslega innan netlaga. 


Í öðru lagi verður ekki með neinu móti dregin sú ályktun að þar sem lögum nr. 
88/2018 sleppir, gildi ekki skipulagsvald sveitarfélagsins þegar um er að ræða svæði 
sem fellur innan marka Seyðisfjarðarhafnar. Í því sambandi vísast bæði til hafnalaga 
nr. 61/2003 og hafnarreglugerðar fyrir Seyðisfjarðarhöfn, nr. 275/2006. 


Til frekari skýringar er kveðið á um það í hafnalögum, nr. 61/2003, að sett skuli 
reglugerð þar sem m.a. séu ákvæði um stærð og takmörk hafnarsvæðis á sjó og landi, 
sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna. Sett var hafnarreglugerð fyrir Seyðisfjarðarhöfn, nr. 
275/2006 og í samræmi við áskilnað um afmörkum hafnarinnar er í 1. gr. 


3/4 


reglugerðarinnar hafnarsvæðið skilgreint svo að það nær yfir mest allan Seyðisfjörð 
og skiptist í ytri og innri höfn. Ytri mörk hafnarinnar eru vestan línu sem dregin er 


frá Sléttanesi í Skálanes. Fyrirhugað kvíaeldi í Seyðisfirði fellur allt innan þessa 


hafnarsvæðis. 


Skipulagsvald sveitarfélagsins er sem fyrr segir óskorað innan netlaga. Ákvæði 
hafnalaga nr. 61/2003, hafnarreglugerðar fyrir Seyðisfjarðarnhöfn, nr. 275/2006 og 
reglugerðar um hafnamál, nr. 326/2004, víkja ekki frá því þegar komið er utan 
netlaga, en innan hafnarsvæðisins í Seyðisfjarðarhöfn. Til marks um það segir í 4. 
mgr. 3. gr. hafnarreglugerðar fyrir Seyðisfjarðarhöfn að byggingamál á 
hafnarsvæðinu skuli hljóta umfjöllun hafnarstjórnar áður en þau eru lögð fyrir 
sveitarstjórn. Er þannig beinlínis gengið út frá skipulagsvaldi sveitarfélagsins. 


Annar kafli hafnalaga ber yfirskriftina skipulag hafnarsvæða og hafnarmannvirki. 
Þar kemur fram að skipulag hafnarsvæðis skuli miðast við þarfir hafnar, sbr. 1. mgr. 
5. gr. laganna. Hafnarstjórn geri tillögu um skipulag hafnarsvæðis til 
skipulagsnefndar eða sveitarstjórnar að höfðu samráði við Vegagerðina. Rétt eins og 
í reglugerðinni bendir þetta til þess að skipulagsvaldið á hafnarsvæðinu sé í höndum 
sveitarfélagsins og gildir þar einu hvort innan eða utan netlaga er. Sama niðurstaða 
leiðir svo af 4. gr. reglugerðar um hafnamál, nr. 326/2004, þar sem fram kemur að 
skipulag hafnarsvæða fari eftir ákvæðum 5. gr. hafnalaganna og ákvæðum skipulags- 
og byggingarlaga, nr. 73/1997. 


Með vísan til þess sem að framan greinir er ljóst að jafnvel þótt lög um skipulag haf- 
og strandsvæða taki ekki til málsins þá er allt að einu ljóst að allt svæðið sem 
fyrirhugað eldissvæði tekur til og er innan hafnarsvæði Seyðisfjarðarhafnar, lýtur 
skipulagsvaldi sveitarfélagsins. 


Þrátt fyrir það sem að framan greinir er síður en svo augljóst að lög um skipulag haf- 
og strandsvæða, nr. 88/2018, skuli ekki gilda um þær framkvæmdir sem um ræðir. 
Vísast þar til þess að ef litið verður svo á að þau gildi ekki þá byggir það ugglaust á 
þeirri forsendu að málið sé þegar í ferli skv. samþykktri tillögu að matsáætlun. 


Í því sambandi verður að hafa í huga að upphafleg gögn FA vegna fiskeldis í 
Seyðisfirði miðuðust við allt annað en það sem frummatsskýrsla lýtur að. Í 
upphaflegri matsáætlun var þannig gert ráð fyrir tveimur eldissvæðum, en ekki 
fjórum. Það var ekki fyrr en 15. janúar 2019 sem óskað var eftir að svæðið í 
Sörlastaðavík yrði stækkað og nýtt eldissvæði yrði staðsett í Selstaðavík þannig að 
eldissvæðum yrði fjölgað um eitt. Þótt Skipulagsstofnun hafi samþykkt breytingarnar 
voru þær dregnar til baka af FA á síðari stigum. Ekki verður séð að fjallað hafi verið 
um mögulegt eldi í Skálanesbót. Verður raunar ekki séð að endanleg matsáætlun rúmi 


pau eldissvæði sem frummatsskyrsla tekur nú til í Selstadavik og Skálanesbót og er 
skýrslan í öllu falli í verulegri andstöðu við endanlega matsáætlun eins og hún birtist 
á vef Skipulagsstofnunar. Slíkt kemur nokkuð spánskt fyrir sjónir í ljósi þess að 
matsáætlun er einmitt áætlun framkvæmdaraðila byggð á tillögu hans um á hvaða 
þætti framkvæmdarinnar og umhverfis leggja skuli áherslu á í frummatsskýrslu og 
um kynningu og samráð við gerð frummatsskýrslu, sbr. h- lið 1. mgr. 3. gr. laga um 
mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000. Í 9. gr. laganna segir jafnframt að gerð og efni 
frummatsskýrslu skuli vera í samræmi við matsáætlun, sbr. 8. gr. laganna. 


Með vísan til þess sem að framan greinir verður ekki séð að FA geti skýlt sér bak við 
það að mál félagsins hafi verið komið í fastmótað ferli þannig að lög um skipulag haf- 
og strandsvæða, nr. 88/2018, gildi ekki um fyrirhugaðar framkvæmdir. Það fær enda 
ekki staðist að unnt sé að leggja fram tillögur af allt öðru umfangi og sniði, en gera 
síðan svo verulegar breytingar að í engu samræmi er við upphafleg áform. 


Í ljósi þeirra annmarka sem að framan greinir verður jafnframt ekki annað séð en að 
umhverfismat það sem FA hafði frumkvæði að, ónýtist. 


Með vísan til þess sem að framan greinir ítreka undirrituð andmæli sín við 
fyrirliggjandi frummatsskýrslu og mótmæla fyrirhuguðum framkvæmdum FA skv. 
skýrslunni sem eru andstæð matsáætlun og gildandi skipulagi sveitarfélagsins. Þá er 
áréttað að eftir atvikum fellur málið undir ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða, nr. 88/2018. Í öllu falli er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan 
hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en ekki í 
stjórnlausu einskis manns landi, eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Áskilinn er réttur til að koma á framfæri frekari mótmælum, gerist þess þörf. 


Seyðisfirði, 25. janúar 2021 


lu cu 


or sclattie 2048 3 -$04q 


kt. 


LG -SOXF 


29.10.69 pekis, 
D OGEC EES G 
Spb Milli 031251 VIT 

Ppt brafinnsdilfy 2TOSK4 - 2899 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Subject: Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes of salmon in 
open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


As a resident of Seyðisfjörður, I am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon far- 
ming in Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjarðar hf., dated 
November 2, 2020. 

Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually promi- 

nent everywhere in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in the initial 
assessment report. In my opinion, the effects of the pens on the landscape are not only considerably 
negative but very negative. I do not agree with the report's statement that the installation and opera- 
tion of the planned extensive salmon farming only causes "insignificant visual pollution" but rather 
a very significant one. 


2. I want to point out that the initial assessment report contains misleading presentation regarding 
the location and extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to cover. The area 
in which the pens are planned is much shorter than the 17.5 km that are mentioned in the report. 
The fjord is much narrower than 1.7 km where the salmon farm is mainly planned and this makes a 
big difference. The statement in the initial assessment report that the pens would cover around 7% 
of the fjord is therefore at best misleading and misrepresents the effect that the pens would have on 
the surface of the fjord. 


3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be negati- 
ve, and in fact so negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will not recover 
unless this type of aquaculture is stopped or has been stopped for some time. Even then it is unclear 
how long it will take for the ecosystem to recover. It is also proven that salmon farms have a nega- 
tive effect on wild salmon stocks and possibly herring stocks. 

Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon farms. In 
any case, the extensive aquaculture will have a significant and adverse effects on the environment. 


4. If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and will 
be transported by ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When it comes 
to the slaughter, the adult fish will be pumped back into a ship, to be transported to Djúpivogur for 
slaughter and processing. Therefore, very few new jobs will be created in Seyðisfjörður, but the 
immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be significantly and negatively af- 
fected. The economic benefits of this proposed fish farm for the town and residents of Seyðisfjörður 
will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of Seydis- 
fjörður have built their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled nature of 
the fjord. There is no doubt that salmon farms are going to badly damage this valuable image of the 
area. As a result tourism in Seyðisfjörður will decline and jobs in the town's tourism sector will be 


put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon farming will thus be wiped out by los- 
ses of jobs in the local tourism sector. I believe there is reason to fear that the proposed salmon farm 
would have a negative rather than positive effect on people's possible plans to take up or continue 
their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjarði's statement that the provisions of the Act on 
the Planning of Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans for 
Seyðisfjörður, and is therefore questionable. The company seems to believe that as a result Seyðisf- 
jarðarhöfn or the municipality of Múlaþing have nothing to say about the company's plans. Such an 
attitude appears surprising in view of the fact that all the planned salmon farms are located within 
the limits of Seyðisfjörðurs harbour. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes and 
the Farice cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the installation of 
large pens lead to structures that are quite close to both. 

Name : Dušan Meréak 


Kennitala : 2001924949 


Adress: Sudurgata 8, Seydisfjordur, 710 


BBA // FJELDCO 


Katrínartúni 2 // 105 Reykjavik 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


sent með tölvupósti á skipulag skipulag. is 


Berist til: 
Jóns Smára Jónssonar 


23. desember 2020 


EFNI: Athugasemdir við mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðs fiskeldis í Seyðisfirði 


Farice ehf., kt. 511203-2950 (hér eftir „Farice“), hefur leitað til BBA//Fjeldco og falið okkur að 
gæta hagsmuna sinna vegna erindis sem barst í tölvupósti frá Skipulagsstofnun þann 2. 
desember sl. Þar var vakin athygli á því að nú stæði yfir kynning á mati á umhverfisáhrifum 
fyrirhugaðs fiskeldis í Seyðisfirði, á vegum Fiskeldis Austfjarða hf., kt. 520412-0930 (hér eftir 
„Fiskeldi Austfjarða“). Með tölvupóstinum fylgdi hlekkur á frummatsskýrslu um mat á 
umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar, sem Fiskeldi Austfjarða hefur lagt fram (hér eftir 
„frummatsskýrslan“). Hér að neðan verður gerð grein fyrir athugasemdum Farice við 
fyrirhugaðar framkvæmdir eins og þær eru kynntar í frummatsskýrslunni. 


1. 


1.1 


1:2 


ALMENNT UM FARICE OG SÆSTRENGI SEM FÉLAGIÐ REKUR 


Farice er einkahlutafélag sem er að fullu í eigu íslenska ríkisins. Félagið hefur það 
meginhlutverk að sjá um rekstur og viðhald á tveimur sæstrengjum sem liggja til Íslands 
og sjá landinu fyrir fjarskiptatengingum við umheiminn. Sæstrengirnir heita DANICE og 
FARICE-1. DANICE sæstrengurinn liggur á milli Íslands og Danmerkur og kemur upp á land 
á Landeyjarsandi þaðan sem hann tengist landkerfi Farice. Hann var tekinn í notkun 
haustið 2009. FARICE-1 sæstrengurinn liggur á milli Íslands og Skotlands og kemur upp á 
land innst í Seyðisfirði, á Vestdalseyri við Háubakka, þaðan sem hann tengist landkerfi 
Farice. Hann var tekinn í notkun haustið 2003. 


Öryggi í fjarskiptum til og frá Íslandi er háð því að sæstrengirnir virki eins og skyldi og að 
hratt og örugglega sé brugðist við öllum bilunum sem upp kunna að koma. Frá því þeir 
voru teknir til notkunar hefur aldrei komið upp bilun í sjó sem þykir einstaklega góður 
árangur. Bilanir á landi eru mun algengari en yfirleitt gengur vel að lagfæra þær, enda er 
töluvert einfaldara og kostnaðarminna að gera við strengi á landi heldur en í sjó. Farice 
leitar ýmissa leiða til þess að tryggja öryggi strengjanna og nefna má sem dæmi að 
Landhelgisgæslan hefur stöðugt eftirlit með sæstrengjunum í gegnum AIS kerfið, auk þess 


bbafjeldco.is 


2.1 


2.2 


2.3 


2.4 


BBA /FJELDCO 


sem Farice hefur átt gott samstarf vid sjávarútvegsmenn og skipstjóra sem hafa tekið tillit 
til sæstrengjanna við veiðar. 


ÁHRIF FISKELDIS Í SEYÐISFIRÐI Á FARICE-1 SÆSTRENGINN 


Samkvæmt frummatsskýrslunni stefnir Fiskeldi Austfjarða að því að setja upp fjögur 
eldissvæði í Seyðisfirði, þ.e. í Selstaðavík, í Sörlastaðavík, í Skálanesbót og á Háubökkum, 
fyrir 10.000 tonna sjókvíaeldi á laxi. Að jafnaði verða fyrstu þrjú eldissvæðin nýtt, en 
eldissvæðið við Háubakka verdurtil vara.! 


Í frummatsskýrslunni kemur fram að FARICE-1 sæstrengurinn hafi takmörkuð áhrif á 
staðsetningu eldissvæðanna. Vísað ertil þess að stækkun á eldissvæðinu í Selstaðavík og 
staðsetning nýrra svæða í Sörlastaðavík og í Skálanesbót taki tillit til svokallaðs 
helgunarsvæðis fjarskiptastrengja sem liggja í sjó.? Helgunarsvæðið er mílufjórðungsbetti 
hvorum megin við fjarskiptastrenginn, semjafngildir 463 metrum, sbr. 5. mgr. 71. gr. laga 
nr. 81/2003 um fjarskipti. Innan þessa svæðis er bannað að veiða með veiðarfærum, sem 
fest eru í botni eða eru dregin eftir honum, svo sem netum, botnvörpum og þess háttar. 
Þá er skipum einnig bannað að leggjast við akkeri innan sömu fjarlægða frá 
fjarskiptastrengjum. Ekkert er minnst á það hvort staðsetning eldissvæðisins á 
Háubökkum sé innan eða utan helgunarsvæðis FARICE-1 sæstrengsins. Að öðru leyti en 
að framan greinir er ekkert fjallað um áhrif staðsetningar sjókvíanna á FARICE-1 
sæstrenginn, sem sætir mikillifurðu þegar haft er í huga hversu mikilvægir hagsmunir eru 
í húfi fyrir landið í heild sinni. 


Á fylgiskjali 1 má sjá afstöðumynd af Seyðisfirði, sem Farice hefur útbúið með hliðsjón af 
þeim upplýsingum sem koma fram í frummatsskýrslunni. Græna línan sýnir legu FARICE- 
1 sæstrengsins og rauðu hringirnir sýna dæmi um helgunarsvæði í kringum sæstrenginn. 
Fjólubláu ferhyrningarnir sýna fyrirhugaða staðsetningu sjókvíanna í firðinum. Innst í 
firðinum við Háubakka má sjá hvar FARICE-1 sæstrengurinn kemur á land í mikilli nálægð 
við fyrirhugaða sjókví. Af upplýsingum úr frummatsskýrslunni verður ekki betur skilið en 
að hluti sjókvíarinnar muni liggja innan helgunarsvæðis sæstrengsins í andstöðu við 
akvedi5. mgr. 71. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti. 


FARICE-1 sæstrengurinn liggur ekki nema u.þ.b. 10-15 cm ofan í hafsbotni á þessu svæði 
Seyðisfjarðar og því getur rót á hafsbotninum í nálægð við sæstrenginn valdið tjóni á 
honum. Engar upplýsingar er að finna í frummatsskýrslunni um hvernig festingar verða 
notaðar fyrir kvíarnar, sem verður að teljast verulega ámælisvert. Í öllu falli hlýtur að 
þurfa einhvers konar akkeritil þess að botnfesta kvíarnar. Farice hefur miklar áhyggjur af 
því að hvaða festingar sem verði notaðar geti færsttil í slæmum veðrum. Festingar fyrir 
sjókvíar eru alveg jafn vel til þess fallnar að valda tjóni á sæstrengnum og þau veiðarfæri 
og akkeri skipa sem eru talin upp í 5. mgr. 71. gr. laga um fjarskipti. Vegna bess hve innsta 
sjókvíin við Háubakka er nálægt sæstrengnum telur Farice yfirgnæfandi líkur á því að 
festingar sjókvíarinnar muni fyrr eða síðar valda tjóni á sæstrengnum í slæmu veðri með 
því að skera eða rífa í hann svo hann slitni. 


1 Frummatsskýrsla Fiskeldis Austfjarða hf. vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 


nóvember 2020, bls. 1. 
2 Frummatsskýrsla Fiskeldis Austfjarða hf. vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020, bls. 35. 


z 


3:2 


4.1 


4.2 


BBA // FJELDCO 
AFLEIÐINGAR AF TJÓNI Á FARICE-1 SÆSTRENGNUM 


Ef FARICE-1 sæstrengurinn verður fyrir tjóni mun kostnaður vegna viðgerða nema tugum 
og jafnvel yfir hundrað milljónum króna eftir umfangi tjónsins. Það mun taka nokkrar 
vikur eða mánuði að ljúka viðgerðum og á meðan eru öll fjarskipti Íslands við umheiminn 
háð því að DANICE sæstrengurinn virki eins og skyldi. Farice hefur ekki alltaf tök á því að 
stjórna hvenær viðgerðir og uppfærslur á kerfum sem eru tengd við DANICE sæstrenginn 
fara fram, enda getur slíkt átt sér stað á öðrum lendingarstöðum strengsins en á Íslandi. 
Ef slíkar viðgerðir eða uppfærslur færu fram á sama tíma og viðgerðir á FARICE-1 
strengnum myndi það þýða að Ísland yrði sambandslaust með öllu. Þótt ekki væri nema í 
nokkrar klukkustundir myndi slíkt samskiptaleysi valda ómældu tjóni fyrir íslenskt 
efnahagslíf, almenning og fyrirtækin í landinu. 


Þá ber að geta þess að það er undir viðskiptavinum Farice komið hvaða þjónustu þeir 
kaupa af fyrirtækinu og hversu hátt öryggisstig þeir velja. Þannig velja sumir viðskiptavinir 
Farice að kaupa sjálfstæðan aðgang fyrir gagnaflutning yfir hvorn sæstreng og ráða þar 
með sjálfir hvernig umferð er deilt milli sæstrengjanna og með hvaða hætti þjónusta er 
varin ef tenging yfir einn sæstreng rofnar. Ef tenging yfir FARICE-1 sæstrenginn rofnar 
gæti það því haft umtalsverð áhrif á þjónustu viðskiptavina Farice.. Í þessum hópi eru 
nokkur íslensk fjarskiptafyrirtæki. Það gæti tekið Farice nokkrar vikur og jafnvel mánuði 
að tryggja öllum viðskiptavinum sínum sömu flutningsgetu yfir DANICE sæstrenginn og 
þeir hafa núna yfir FARICE-1 sæstrenginn. Loks berað hafa í huga að við slíkar aðstæður 
væri Ísland einungis tengt til Evrópu með einum sæstreng yfir langan tíma með þeirri 
gríðarlegu öryggis- og orðsporsáhættu sem það felur í sér. 


SAMANTEKT 


Með erindi þessu vill Farice koma á framfæri við Skipulagsstofnun mótmælum vegna 
fyrirhugaðrar staðsetningar sjókvíar við Háubakka í Seyðisfirði. Farice telur að Fiskeldi 
Austfjarða hafi lítið sem ekkert rannsakað hugsanleg skaðleg áhrif sjókvíarinnar á öryggi 
FARICE-1 sæstrengsins, sem sýnir sig best í því að afar stutt umfjöllun er um sæstrenginn 
í frummatsskýrslunni. Sú umfjöllun sem þó er til staðar í skýrslunni fjallar um að við 
ákvörðun um staðsetningu sjókvíanna í Selstaðavík, í Sörlastaðavík og í Skálanesbót hafi 
verið tekið tillit til helgunarsvæðis sæstrengsins en ekkert er minnst á það hvort 
staðsetning sjókvíarinnar við Háubakka sé utan helgunarsvæðisins. 


Að mati Farice eru miklir almannahagsmunir í húfi enda er íslenskt samfélag gríðarlega 
háð öryggi í fjarskiptum. Það er varhugavert að tefla því öryggi í tvísýnu með því að 
staðsetja sjókví of nálægt sæstrengnum og eiga á hættu að valda tjóni á honum. Það er 
ógjörningur að koma í veg fyrir öll möguleg slys og óhöpp en það er vel hægt að gera sitt 
besta og taka ekki óþarfa áhættur. Í þessu máli verður að forgangsraða hagsmunum sem 
allt landið hefur af því að tryggja örugg fjarskipti framar hagsmunum sem tilteknir aðilar 
hafa af staðsetningu umræddrar sjókvíar. Farice vill því hvetja Skipulagsstofnun til þess 
að hlutast til um að ítarlegra mat fari fram á áhrifum sjókvíarinnar á öryggi FARICE-1 
sæstrengsins. 


Virdingarfyllst, 
BBA//Fjeldco ehf. 
Halldór Karl Halldórsson 


Kt. Se Hoo 


Halldór Karl Halldórsson 
Lögmaður 


BBA // FJELDCO 


BBA //FJELDCO 
Fylgiskjal 1 - Yfirlitsmynd af staðsetningu FARICE-1szestrengsins og sjókvíareldis í Seyðisfirði 


kálanesbó 


Selstadavi 


€ 
$ 
z 
= 
a 
bad 
2 
x 
> 
oe 


< 
Pe. 
sfjörður 


Beat 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Freyr Andrésson 
Kt.260376-3659 
Dalbakka 11 

710 Seyðisfirði. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:22 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Aðalheiður Borgþórsdóttir Umsögn - Mat á umhvefrisáhrifum sjókvíaeldis í 
Seyðisfirði 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Aðalheiður Borgþórsdóttir <allaborgthorsdottir@gmail.com> 

Sent: 24.01.2021 12:08:15 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Aðalheiður Borgþórsdóttir Umsögn - Mat a umhvefrisáhrifum sjókvíaeldis í Seyðisfirði 


Seyðisfirði 24.01.2021 


Skipulagsstofnun 


skipulag @skipulag.is 


Varðar: Umsögn við Frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða um 10.000 tonna fiskeldi í Seyðsifirði 


Í Frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða um 10.000 tonna fiskeldi í Seyðisfirði kemur eftirfarandi 
fram: 


Kafli 3.8 Mannaflaþörf á bls. 26. 

"Byggðastofnun hefur áætlað að fyrir hver 1000 tonn af fiski í eldi verði til 23 störf, eða 
13 bein störf og 10 óbein störf. Því má áætla að 10.000 tonna eldi á ári í Seyðisfirði muni 
skapa rúmlega 130 bein störf. Auk þess yrðu 100 óbein störf til á svæðinu. Þar af má 
reikna með 15-25 stöðugildum að lágmarki í Seyðisfirði." 


Vísað er í skýrslu hjá Byggðastofnun frá 2017 þessu til staðfestingar. 


Þarna er talað um hversu mörg störf skapist út fra skýrslu Byggðastofnunar frá 2017 en ekkert 
um það nákvæmlega hversu mörg eða hvernig störf muni verða til bara á Seyðisfirði. 


Í frummatsskýrslunni eru afar misvísandi upplýsingar varðandi mannaflaþörf á Seyðisfirði sem 
þarfnast frekari skýringa. Ég geri alvarlega athugasemd við þetta atriði og óska því eftir skýrum 
skriflegum svörum við eftirfarandi spurningum: 


Hversu mörg heilsársstörf verða til bara á Seyðisfirði og hverskonar störf eru það? 
1. Hversu mörg störf sem krefjast sérfræðimenntunar á háskólastigi og búsetu á Seyðisfirði? 
2. Hversu mörg störf sem krefjast sérhæfðrar menntunar og búsetu á Seyðisfirði? 
3. Hversu mörg störf sem krefjast ekki sérstakrar menntunar en búsetu á Seydsifirdi? 


Hversu mörg tímabundin störf verða til bara á Seyðisfirði, hverskonar störf eru það og hver er 
tímaramminn fyrir hvert starf ( 1 mánuður, vikur, dagar?). 

1. Hversu mörg störf sem krefjast sérfræðimenntunar á háskólastigi og búsetu á Seyðisfirði? 

2. Hversu mörg störf sem krefjast sérhæfðrar menntunar og búsetu á Seyðisfirði? 

3. Hversu mörg störf sem krefjast ekki sérstakrar menntunar en búsetu á Seyðsifirði? 

4. Hversu mörg störf sem krefjast vélaréttinda en búseta skiptir ekki máli. ? 


Þar fyrir utan geri ég alvarlegar athugasemdir við það að íbúar Seyðisfjarðar fái ekki að hafa 
meira um úthlutun hafsvæðis í firðinum að segja heldur en raun ber vitni. Að fyrirtæki geti 
tekið sér hafsvæði án þess að taka tillit til vilja íbúa fjarðarins er háalvarlegt mál að mínu mati 
og þarfnast frekari athugunar við af fjölmörgum ástæðum sem ekki verða raktar hér frekar. 


Eina opinbera kynningin er umrædd frummatsskýrsla og fylgigögn sem og einn Teams fundur 
Fiskeldis Austfjarða á netinu sem haldinn var á hefðbundnum vinnutíma íbúa, sem sýnir ekkert 
annað en að hér sé miklu frekar verið að uppfylla skilyrði varðandi umsókn en óskir um samráð 
eða samstarf við bæjarbúa. 


Aðalheiður Borgþórsdóttir 
kt.010758-6619 
Íbúi á Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:41 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Alda Sigmundsdóttir Fyrirhugað laxeldi í Seyðisfirði 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Alda Sigmundsdóttir <icelandweatherreport@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 10:34:50 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Alda Sigmundsdóttir Fyrirhugað laxeldi í Seyðisfirði 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég sem íbúi á Íslandi og unnandi Seyðisfjarðar vil koma með þessu bréfi á framfæri hörðum mótmælum við 
fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. 
nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Alda Sigmundsdóttir 


Alda Sigmundsdóttir | Little Books Publishing | Enska textasmidjan slf. 
Framnesvegur 63 | 101 Reykjavik | T. +354 561 3135 | M. +354 663 2468 


aldasigmunds.com | Amazon author page | Facebook | Twitter | Instagram 


Sigmar A Steingrimsson 


From: 
Sent: 
To: 

Cc: 
Subject: 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 


Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

mánudagur, 1. febrúar 2021 10:34 

Sigmar A Steingrímsson 

‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

FW: Aníta Grétarsdóttir Athugasemd við frummatsskýrslu FA a Seyðisfirði 


skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavik, Island — Iceland 


simi 595 4100 
Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: anitagretars <anitagretars@hotmail.com> 
Sent: 08.01.2021 00:26:36 
To: Skipulagsstofnun - SLS 


Subject: Anita Grétarsdóttir Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


? 
5 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 


Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 


2020. Vísað er til nedangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 
sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram 
{ Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í 
hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 


aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


1 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvianna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið 
mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna 
styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,/ km þar sem kvíaeldið er einkum 
fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess ad kvíaeldið þeki tæp 7% 
af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. 
Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns 
líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt 
eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá 
er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, 
sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir 
hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt 
aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir 
að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar 
verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar 
takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 
náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert 
fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem 
að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt 
en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 


fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 
2 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja 
sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Aníta Grétarsdóttir 
Garðarsvegur 24 
710 Seyðisfjörður 
Kt 200991-3389 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 09:42 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Anna Hallgrímsd. Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Anna Hallgrímsdóttir <annahallgrims@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 08:06:54 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Anna Hallgrimsd. Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Góðann dag. 
Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, 
sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð 
heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 
verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja 
athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og 
óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Anna Hallgrímsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 12:56 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Anna Karlsdóttir Seyðisfjörður, athugasemd við frummatsskýrslu 
Attachments: Skipulagsskofnun athsemdir 2021.docx 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Anna Karlsdottir <annakarls31@gmail.com> 

Sent: 26.01.2021 16:32:11 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Anna Karlsdóttir Seyðisfjörður, athugasemd við frummatsskýrslu 


Kæra skipulagsstofnun, 

Sendi meðfylgjandi athugasemd vegna frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði. 
Megi árið verða ykkur gott. 

Kær kveðja, 


Anna Karlsdóttir 
Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:34 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; '‘kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Apolline Alice Pénélope Barra Athugasemdir við frummatsskýrslu vegna 


10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði 


Sæll Sigmar 
Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Apolline Fjara <apolline.fjara@gmail.com> 

Sent: 22.01.2021 22:50:45 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Apolline Alice Pénélope Barra Athugasemdir við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í Seyðisfirði 


Undirritaður/undirrituð, Apolline Alice Pénélope Barra, sem íbúi á Seyðisfirði, kemur með bréfi þessu á 
framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis 
Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, 
þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til 
þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum 
rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög 
áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mati 
undirritaðs/undirritaðrar eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Undirritaður/undirrituð er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetning eldiskvíanna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því 
er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að 
sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 
km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að 
kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd 
fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, 
höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 


1 


laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur att örðugra 
um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjaanlegt er síðan 
tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt 
í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta 
umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður 
þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi 
sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að 
sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að 
Jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla 
sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Undirritaður/undirritur telur líka ástæðu til að 
vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni 
frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði 
laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja 
að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík 
afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýs áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að 
áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri eru hvoru 
tveggja. 


Seyðisfirði, 22 / 0l 2020 


Apolline Alice Pénélope Barra, Kt 210787-4459 


Íbúi á Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:26 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Arna Viktoría Kristjánsdóttir Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Arna Viktoria Kristjánsdóttir <arnaviktoria@hotmail.com> 
Sent: 23.01.2021 12:37:07 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Arna Viktoria Kristjánsdóttir Athugasemdir / mótmæli 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 


2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á 
landslag verði því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, 
sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst 
að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er því vert að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga 
um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist 
félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um 
áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi 


1 


fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan 
hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Arna Viktoría Kristjansdóttir. 150362-2619 


Please don't print this e-mail unless you really need to. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 
Sent: fimmtudagur, 7. janúar 2021 13:27 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Athugasemd Celia Harrison 

Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Celia Harrison <celialobsang@gmail.com> 
Sent: 29.12.2020 11:37:09 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Athugasemd Celia Harrison 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 


105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 
2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga 
þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða 
fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á 

að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel 
upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Eg er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvianna og starfrækslu hins umfangsmikla 
fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess 
flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er 
til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar 
þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. 
þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er 
sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 
eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna 

og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki 
liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón 

vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 
tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt 

í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem 

nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður 
þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið 
gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í 
dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er 
og frummatsskyrsla tekur til. Eg tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa 
líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu 
á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga 

um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði 
að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart 
í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform 
Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Kv. 


Celia Harrison 


IS +354 626 8952 
NZ +64 21 025 77844 
Skype @celialobsang 


www .listiljosi.com 
www.herdubreidseydisfjordur.is 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:35 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Athugasemd Emils Smára Guðjónssonar við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Emil Gudjonsson <emilgudjonsson@gmail.com> 

Sent: 08.01.2021 00:12:19 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Athugasemd Emils Smára Guðjónssonar við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 


105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 
sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram 
í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í 
hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið 
mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna 
styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,/ km þar sem kvíaeldið er einkum 
fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% 
af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. 
Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns 
líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt 
eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá 
er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, 
sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir 
hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt 
aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir 
að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar 
verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur Seyðisfjarðar og íbúa verður þannig afar 
takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 
náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert 
fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem 
að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt 
en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja 
sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Emil Smári Guðjónsson 
kt. 120599-2249 


Árstígur 3, 710 Seyðisfjörður 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 09:42 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Athugasemd Kristjana Lind Olafsd. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Kristjana Olafsdottir <kristjanalind@icloud.com> 
Sent: 20.01.2021 13:31:45 

To: Skipulagsstofnun - SLS , 

Subject: Athugasemd Kristjana Lind Ólafsd. 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, 
sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð 
heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 
verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja 
athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og 
óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Kristjana Lind Ólafsdóttir 


Sent from my iPhone 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 13:28 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Athugasemdir Bryndís Skúladóttir við frummatsskýrslu FA vegna fyrirhugaðs 
sjókvíaeldis 

Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 

Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Bryndis Skúladóttir <bryndisskulad@gmail.com> 

Sent: 01.01.2021 13:15:02 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Athugasemdir Bryndis Skúladóttir við frummatsskýrslu FA vegna fyrirhugaðs sjókvíaeldis 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 
sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram 
í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í 
hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvianna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið 
mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna 
styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,/ km þar sem kvíaeldið er einkum 
fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% 
af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. 
Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns 
líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt 
eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá 
er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, 
sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir 
hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt 
aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir 
að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar 
verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar 
takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 
náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert 
fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem 
að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt 
en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Virðingar fyllst 

Bryndís Skúladóttir kt 150661-3749 
Austurvegi 5 

710 Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:22 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: athugasemdir við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði 

Attachments: Athugasemdir við frummatsskyrslu.pdf; Fjardara Seydisfirdi Fiskistofnar Fjarðarár í 


Seyðisfirði og fornarkostnadur er fylgja myndi kviaeldi 
Johannes Sturlaugsson Laxfiskar-des2020 (lokautgafa).pdf 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Gunnar Runarsson <gsveinn@gmail.com> 

Sent: 12.01.2021 23:21:02 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: athugasemdir við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði 


Sæl 
Meðfylgjandi eru annars vegar athugasemdir við skýrsluna frá undirrituðum og hins vegar umsögn skrifuð af 
Jóhannesi Sturlaugssyni sem unnin er fyrir Stangveiðifélag Seyðisfjarðar. 


Kveðja, Gunnar Sveinn Rúnarsson, formaður Stangveiðifélags Seyðisfjarðar 
kt. 050987-3109 

Botnahlíð 8 

710 

Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 12:48 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Avanti Ósk Pétursdóttir Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 


10.000 tonnaframleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Sæll Sigmar 
Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Kv. Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Avanti Ósk Pétursdóttir <avantioskp@gmail.com> 

Sent: 27.01.2021 00:05:36 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Avanti Ósk Pétursdóttir Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 
tonnaframleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 
10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 
2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að 
kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt 
frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um 
er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 
tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki 
aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að 
mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 

Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem 
sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að 
vera á ertil muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem 
kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess 
að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem 
eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli 
skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og 
gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers 
kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar 
sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og 
hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt 
örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða 
eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum 
jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 

Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 

Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski 
dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu 
leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa 
Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa 
varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar 
Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar 
hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við 
verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, 
stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og 
umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka 
ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til 
þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform 
fólks varðandi búsetu á svæðinu. 

Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis 
Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um 
fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 

Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice 
strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða 
til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Avanti Ósk Pétursdóttir 
kt:010795-3119 
Bjólfsgata 8 

710 Seyðisfjörður 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 09:43 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Agusta S. Þórðardóttir Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: gustath@simnet.is <gustath@simnet.is> 

Sent: 20.01.2021 15:18:06 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Agusta S. Þórðardóttir Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi i opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. november 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, 
sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. 


Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð 
heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 
verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja 
athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og 
óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Agusta S. Þórðardóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:43 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Árni Geir Pálsson 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Árni Geir Pálsson <agp@simnet.is> 

Sent: 20.01.2021 22:26:45 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Árni Geir Pálsson 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði 


Góðan daginn, 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði 
því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í 
einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa 
neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla 
sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því 
vert að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við 
ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af 
því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík 
afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem 
lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða 
má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Árni Geir 


++++++ 
++++++ 
++++++ 
++++++ 
++++++ 
++++++ 


Árni Geir Pálsson ++++++++++++++++++++++++ 
a simnet.is ++++++++++++++++++++ 

00 354 898 3349 ++++++++++++++ 

Bankastræti 5, 3.h. ++++++++++ 

101 Reykjavík ++++++++++++ 

Iceland +++++++++++++ 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:36 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Ásdís Kalman Athugasemdir / mótmæli 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Asdis kalman <asdiskalman@gmail.com> 
Sent: 22.01.2021 21:34:35 
To: Skipulagsstofnun - SLS 
Subject: Asdis Kalman Athugasemdir / mótmæli 


Efni: Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 


laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Ásdís Kalman 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:36 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Ásta J. Theodórsdóttir Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Asta Julia Theodorsdottir <eastjuly@gmail.com> 

Sent: 22.01.2021 00:10:00 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Asta J. Theodórsdóttir Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 
eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 
tilliti. 

Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 

Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Ásta Júlía Theodórsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 13:42 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Bára Mjöll Jónsdóttir Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 
Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Bára Mjöll Jónsdóttir <bmjons@gmail.com> 

Sent: 04.01.2021 12:32:00 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Bára Mjöll Jónsdóttir Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga 
þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða 
fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 
tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel 
upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla 
fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess 
flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er 
til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar 
þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. 
þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á að sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir 
er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 
eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 


1 


langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldid mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og 
hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur 
fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar 
eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 
tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í 
eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta 
umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa verður þannig 
afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið 
gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í 
dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hinu gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er 
og frummatsskyrsla tekur til. Eg tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa 
líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu 
á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um 

skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform 
Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Bára Mjöll Jónsdóttir 
kt. 041063-5809 
Brattahlíð 5 

710 Seyðisfjörður 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:45 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Bjargey Ólafsdóttir Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Bjargey Ólafsdóttir <bjargeyolafsdottir@gmail.com> 
Sent: 21.01.2021 00:41:57 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Bjargey Ólafsdóttir Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Bjargey Ólafsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:27 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com’ 
Subject: FW: Bjarni Grimsson Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Bjarni Grimsson <bjarniskeggjo@gmail.com> 
Sent: 23.01.2021 12:32:15 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Bjarni Grimsson Athugasemdir / mótmæli 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 


2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á 
landslag verði því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, 
sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst 
að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er því vert að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga 
um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist 
félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um 
áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi 


1 


fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan 
hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Bjarni Grimsson 
kt 090376-3819 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:45 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Björn Arnar Hauksson Athugasemdir við frummatsskýrslu vegna framleiðslu á 


laxi í sjókvíum í Seyðisfirði 


Sæll Sigmar 
Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Bjorn <b.a.hauksson@gmail.com> 

Sent: 21.01.2021 10:12:16 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Björn Arnar Hauksson Athugasemdir við frummatsskýrslu vegna framleiðslu á laxi í sjókvíum 
í Seyðisfirði 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


1. Landslagið eyðilagt. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að 
áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar 
og umfangs þess. 

2. Ferðafólk hefur lítinn áhuga á að dvelja á iðnaðarsvæðum. Nú þegar eru Reyðarfjörður og Fáskrúðsfjörður 
og fleiri svæði á Austurlandi lögð undir iðnað og því mikilvægt að halda eftir svæðum sem fá að vera 
ósnortin. Annars missir Austurland stóran hluta ferðafólks til framtíðar. Ferðaþjónsta er mikilvægasta 
atvinnugrein Seyðisfjarðar og Íslands talið í störfum, gjaldeyristekjum og skatttekjum. Tilgangslaust er að 
byggja upp ferjuþjónustu á Seyðisfirði ef einnig á að breyta firðinum í iðnaðarsvæði. 

3. Neikvæð áhrif á náttúrulega laxfiska. Sjóbleikjustofninn í Seyðisfirði er einstakur og einn sá merkilegasti á 
Íslandi. Áin er ein sú kaldasta og stofninn hefur viðhaldið sér betur en víðast hvar á Íslandi. Laxeldi í firðinum 
mun án efa skemma viðkomu sjóbleikjustofnsins. Fjölda rannsókna hafa sýnt fram á neikvæð áhrif eldis í 
opnum sjókvíum á náttúrulega fiskistofna vegna lúsar, eiturs, hrygningar í ám og fleiri þátta. 


Með fyrirfram þökk fyrir stöðvun áforma um laxeldi í Seyðisfirði 
Björn Arnar Hauksson 
190977-4989 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:46 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Björn Halldór Björnsson Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Björn H. Björnsson <bjorn_h_bjornsson@hotmail.com> 
Sent: 21.01.2021 19:34:48 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Björn Halldór Björnsson Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi 
á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því 
ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í 
einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa 
neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla 
sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því 
vert að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við 
ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af 
því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík 
afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur 
skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af 
ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Björn Halldór Björnsson, 
kennitala 291260 4899 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:12 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Björn Roth og veiðifélagið Loðmundur Athugasemdir/mótmæli 
Attachments: Mótmæli Veiðiréttarhafar Loðmundarfirði.pdf 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Friðbjörn Garðarsson <fridbjorn@axlaw.is> 

Sent: 25.01.2021 14:06:27 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

CC: Jóhann Fannar Guðjónsson <fannar@axlaw.is> 

Subject: Björn Roth og veiðifélagið Loðmundur Athugasemdir/mótmæli 


Sjá viðhengi. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:44 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Borghildur Sigurðard. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Borghildur Sigurðardóttir <boggasig@hotmail.com> 

Sent: 20.01.2021 11:45:09 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Borghildur Sigurðard. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna 
eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði 
því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs 
þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kviunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í 
einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun 
hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið 
umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er 
því vert að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af 
þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja 
að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. 
Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem 


lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Borghildur Sigurðardóttir 


120154-4949 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:44 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Bryndis Hrönn Ragnarsdóttir Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: bryndis hrönn ragnarsdóttir <bryndishronn@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 23:50:20 
To: Skipulagsstofnun - SLS 
Subject: Bryndis Hrönn Ragnarsdóttir Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir 


Bryndis Hrönn Ragnarsdóttir 
Óðinsgata 17 

101 Reykjavík 

phonet354 5512419 
mobile+354 6965046 


www.this.is/bryndis 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:32 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kdsQicefishfarm.com' 

Subject: FW: Celia Lobsang Harrison, Objections to the initial assessment report for the 


production of 10,000 tonnes of salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated 
November 2, 2020. 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Celia Harrison <celialobsang@gmail.com> 

Sent: 10.01.2021 20:29:58 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Celia Lobsang Harrison, Objections to the initial assessment report for the production of 
10,000 tonnes of salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 


105 Reykjavik 


As a resident of Seyðisfjörður, | am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon farming in 
Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjarðar hf., dated November 2, 2020. 


Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually prominent everywhere 
in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in the initial assessment report. In my 
opinion, the effects of the pens on the landscape are not only considerably negative but very negative. | do not 
agree with the report's statement that the installation and operation of the planned extensive salmon farming only 
causes "insignificant visual pollution" but rather a very significant one. 


2. | want to point out that the initial assessment report contains misleading presentation regarding the location and 

extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to cover. The area in which the pens are planned 

is much shorter than the 17.5 km that are mentioned in the report. The fjord is much narrower than 1.7 km where 
1 


the salmon farm is mainly planned and this makes a big difference. The statement in the initial assessment report 
that the pens would cover around 7% of the fjord is therefore at best misleading and misrepresents the effect 
that the pens would have on the surface of the fjord. 


3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be negative, and in fact 
so negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will not recover unless this type of aquaculture 
is stopped or has been stopped for some time. Even then it is unclear how long it will take for the ecosystem 

to recover. It is also proven that salmon farms have a negative effect on wild salmon stocks and possibly herring 
stocks. 


Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon farms. In any case, 
the extensive aquaculture will have a significant and adverse effects on the environment. 


4. If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and will be transported by 
ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When it comes to the slaughter, the adult fish will 
be pumped back into a ship, to be transported to Djupivogur for slaughter and processing. Therefore, very few 

new jobs will be created in Seyðisfjörður, but the immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be 

significantly and negatively affected. The economic benefits of this proposed fish farm for the town and residents of 
Seyðisfjörður will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of Seyðisfjörður have built 
their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled nature of the fjord. There is no doubt that 
salmon farms are going to badly damage this valuable image of the area. As a result tourism in Seyðisfjörður will 
decline and jobs in the town's tourism sector will be put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon 
farming will thus be wiped out by losses of jobs in the local tourism sector. | believe there is reason to fear that the 
proposed salmon farm would have a negative rather than positive effect on people's possible plans to take up or 
continue their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjardi's statement that the provisions of the Act on the Planning of 
Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans for Seyðisfjörður, and is therefore 
questionable. The company seems to believe that as a result Seyðisfjarðarhöfn or the municipality of Múlaþing have 
nothing to say about the company's plans. Such an attitude appears surprising in view of the fact that all the 
planned salmon farms are located within the limits of Seyðisfjörðurs harbour. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes and the Farice 
cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the installation of large pens lead to structures 
that are quite close to both. 


Name : Celia Lobsang Harrison 


Kennitala : 250696-4639 


Celia Harrison 


IS +354 626 8952 
NZ +64 21 025 77844 
Skype @celialobsang 


www.listiljosi.com 
www.herdubreidseydisfjordur.is 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:25 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Daði Sigfússon Mótmæli 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Daði Sigfússon <dadisigfusson@gmail.com> 
Sent: 12.01.2021 14:52:57 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Dadi Sigfússon Mótmæli 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 


105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi i Seyðisfirði, 
dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi 
á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, 
þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar 


1 


til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum 
rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög 
áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að 
mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins 
umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar 
staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli 
sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km 
þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að 
kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd 
fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í 
einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa 
neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í 
fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu 
fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn 
umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim 
dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum 
fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, 
sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins 
og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn 
vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að 
ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega 
og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til ad vekja 
athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni 
frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


2 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði 
laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja 
að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. 
Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er 
að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri 
liggja hvoru tveggja. 


Daði Sigfússon 
261093-3599 


Leirubakki 3 710 Seyðisfjörður 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:27 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Damian Rafal Luczak Objections to the initial assessment report for the 


production of 10,000 tonnes of salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated 
November 2, 2020. 


Sæll Sigmar 
Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Damian Luczak <potsbros@gmail.com> 

Sent: 23.01.2021 09:05:21 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Damian Rafal Luczak Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 
tonnes of salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Subject: Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes of salmon in open sea-pens 
in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


As a resident of Seyðisfjörður, | am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon farming in 
Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjarðar hf., dated November 2, 2020. 
Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually prominent everywhere 
in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in the initial assessment report. In my 
opinion, the effects of the pens on the landscape are not only considerably negative but very negative. | do not 
agree with the report's statement that the installation and operation of the planned extensive salmon farming only 
causes "insignificant visual pollution" but rather a very significant one. 


2. | want to point out that the initial assessment report contains misleading presentation regarding the location and 
extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to cover. The area in which the pens are planned 
is much shorter than the 17.5 km that are mentioned in the report. The fjord is much narrower than 1.7 km where 
the salmon farm is mainly planned and this makes a big difference. The statement in the initial assessment report 
that the pens would cover around 7% of the fjord is therefore at best misleading and misrepresents the effect that 
the pens would have on the surface of the fjord. 


3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be negative, and in fact so 
negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will not recover unless this type of aquaculture is 
stopped or has been stopped for some time. Even then it is unclear how long it will take for the ecosystem to 
recover. It is also proven that salmon farms have a negative effect on wild salmon stocks and possibly herring 
stocks. 

Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon farms. In any case, the 
extensive aquaculture will have a significant and adverse effects on the environment. 


4. If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and will be transported by 
ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When it comes to the slaughter, the adult fish will 
be pumped back into a ship, to be transported to Djupivogur for slaughter and processing. Therefore, very few new 
jobs will be created in Seyðisfjörður, but the immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be 
significantly and negatively affected. The economic benefits of this proposed fish farm for the town and residents of 
Seyðisfjörður will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of Seyðisfjörður have built 
their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled nature of the fjord. There is no doubt that 
salmon farms are going to badly damage this valuable image of the area. As a result tourism in Seydisfjordur will 
decline and jobs in the town's tourism sector will be put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon 
farming will thus be wiped out by losses of jobs in the local tourism sector. | believe there is reason to fear that the 
proposed salmon farm would have a negative rather than positive effect on people's possible plans to take up or 
continue their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjardi's statement that the provisions of the Act on the Planning of 
Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans for Seyðisfjörður, and is therefore 
questionable. The company seems to believe that as a result Seyðisfjarðarhöfn or the municipality of Múlaþing have 
nothing to say about the company's plans. Such an attitude appears surprising in view of the fact that all the 
planned salmon farms are located within the limits 

of Seyðisfjörðurs harbour. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes and the Farice 
cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the installation of large pens lead to structures 
that are quite close to both. 


Damian Rafal- Luczak 
260490-5679 
Suðurgata 8, 710 Seyðisfjörður. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:31 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Disa Anderiman Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Disa Anderiman <disaand@gmail.com> 
Sent: 23.01.2021 11:13:12 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Disa Anderiman Athugasemdir / mótmæli 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 

1 


Með vinsemd og kveðju, 


Disa Anderiman 
180562-6569 


Computer Scientist and Organic Farmer 
Project Manager in Computer Science, Art and Film making. 


disaand@gmail.com 
Skeggjastöðum, 


271 Mosfellsbær, 
ICELAND 

home #354 566 6250 
gsm #354820 0134 


If this message dose not belong to you please return to sender and delete. 
Please don't print this e-mail unless you really need to. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 13:32 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Dýri Jónsson Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 
tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 

Attachments: image003.png 

Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: dyri@hotelaldan.is <dyri@hotelaldan.is> 

Sent: 03.01.2021 12:32:06 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Dýri Jonsson Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu 
á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Ég er nú búsettur í Reykjavík en er fæddur og uppalinn á Seyðisfirði og er rekstraraðili í ferðaþjónustu í bænum. 


Með þessu bréfi vil ég koma á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. 
frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu 
sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá 
stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða 
fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 
tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel 
upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Eg er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvianna og starfrækslu hins umfangsmikla 
fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess 
flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á 
er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og 
munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli 
villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu 
máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst 
er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna 
og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki 
liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í 
eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta 
umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa verður þannig 
afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið 
gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í 
dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir 
standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi 
búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform 
Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Kær kveðja / Best regards 
Dýri Jónsson 
Kt. 220775-5939 


Co-owner of Húsahotel Itd/Hotel Aldan 


Mobile: #354 8989737 


Hótel Aldan Seyðisfjörður, Norðurgata 2, 710 Seyðisfirði 


Further info and bookings: www.hotelaldan.is / info@hotelaldan.is 


: | Virus-free. www.avg.com 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:13 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Eigandi Selstaða Athugasemdir / mótmæli 
Attachments: Mótmæli Landeigandi Selstaðir.pdf 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Friðbjörn Garðarsson <fridbjorn@axlaw.is> 
Sent: 25.01.2021 14:08:11 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

CC: Jóhann Fannar Guðjónsson <fannar@axlaw.is> 
Subject: Eigandi Selstaða Athugasemdir / mótmæli 


Sjá viðhengi. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:15 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Eigendur Austurdals Athugasemdir / mótmæli 
Attachments: Mótmæli Landeigandi Austdalur.pdf 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Friðbjörn Garðarsson <fridbjorn@axlaw.is> 
Sent: 25.01.2021 14:07:10 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

CC: Jóhann Fannar Guðjónsson <fannar@axlaw.is> 
Subject: Eigendur Austurdals Athugasemdir / mótmæli 


Sjá viðhengi. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:44 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Einar Roth Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 


framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Einar Roth <einarroth@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 07:23:58 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Einar Roth Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á 
laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. november 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Einar Roth 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 
Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 13:55 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Elfa Rúnarsdóttir Athugasemdir við frummatskýrslu 
Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Elfa Rúnarsdóttir <elfagumm@simnet.is> 

Sent: 06.01.2021 21:22:55 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Elfa Rúnarsdóttir Athugasemdir við frummatskýrslu 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 


Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 


2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 
sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram 
í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í 
hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 


aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvianna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið 
mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna 
styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,/ km þar sem kvíaeldið er einkum 
fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% 
af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. 
Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns 
líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt 
eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá 
er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, 
sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir 
hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt 
aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir 
að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar 
verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar 
takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 
náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert 
fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem 
að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt 
en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


2 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleida og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja 
sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Elfa Rúnarsdóttir , kt:0209685169 
Botnahlíð 27, 710 Seyðisfjörður 


Sent from my iPhone 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:25 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Elín Hlín S.P. Athugasemdir við frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf um 
mat á umhverfisáhrifum 10.000 tonna framleiðslu á laxi í sjókvíum í Seyðisfirði 

Attachments: Mótmæli Einstakur || (003).docx 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: elfahlin@yahoo.com <elfahlin@yahoo.com> 

Sent: 12.01.2021 12:02:44 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Elin Hlin S.P. Athugasemdir vid frummatsskyrslu Fiskeldis Austfjarda hf um mat a 
umhverfisáhrifum 10.000 tonna framleiðslu a laxi í sjókvíum í Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:46 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Elísabet Böðvarsdóttir Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Elisabet Bodvarsdottir <syndari@gmail.com> 
Sent: 21.01.2021 09:24:11 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Elísabet Böðvarsdóttir Athugasemdir / mótmæli 


Undirrituð íbúi á Íslandi, kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi 
í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Kær kveðja, 
Elísabet Böðvarsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:30 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Elvar Már Kjartansson. Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Elvar Mar Kjartansson <auxpan@gmail.com> 

Sent: 11.01.2021 21:46:41 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Elvar Már Kjartansson. Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu 
Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum 
og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem 
eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki 
aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er 
á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi 
er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið 
er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi 
m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er 
botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki 
endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst 
að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt 
örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar 
eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt med brunnskipi fra Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til 
slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið 
lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður 
þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi 
er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi 
sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til 
þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða 
nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert 
um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um 
uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Elvar Már Kjartansson 
220482-3679 
Austurvegi 48 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 09:45 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Elvar Örn Friðriksson Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Elvar Orn Fridriksson <elvarfridriksson@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 18:27:43 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Elvar Orn Friðriksson Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Elvar Örn Friðriksson 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:42 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Erling Þ. Valsson Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Erling <erlinggenius@gmail.com> 

Sent: 22.01.2021 13:39:31 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Erling Þ. Valsson Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Erling Þ. Valsson 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:32 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Fjóla Gautadóttir, Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 


tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Fjóla Gautadóttir <fjola.gautadottir@gmail.com> 

Sent: 10.01.2021 20:34:55 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Fjóla Gautadottir, Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Undirritaður/undirrituð, sem íbúi á Seyðisfirði, kemur með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum 
og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem 
eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki 
aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mati undirritaðs/undirritaðrar eru áhrif á landslag því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Undirritaður/undirrituð er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetning eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla 
fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið 
mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 
1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum 
eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir 
er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki 
endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst 
að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt 
örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar 
eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til 
slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í 


umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður 
þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla 
sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Undirritaður/undirritur telur líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem 
að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á 
svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða 
nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert 
um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 

Þá er rétt að lýs áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um 


uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri eru hvoru tveggja. 


Seyðisfirði, / 2020 


Fjóla Gautadóttir, 0608962919 
Íbúi á Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:46 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Freyja Stigsd. Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Freyja Stígsdóttir <freyjamars@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 13:21:00 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Freyja Stigsd. Efni: Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 


1 


laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Freyja Stígsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:15 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Guðlaugur K. Óttarsson Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: gko@islandia.is <gko@islandia.is> 

Sent: 25.01.2021 12:37:42 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

CC: ottarsson@gmail.com <ottarsson@gmail.com> 

Subject: Guðlaugur K. Ottarsson Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 


Háttvirt Skipulagsstofnun: Undirritaður Guðlaugur Kristinn Óttarsson, 
Austurvegi 46, 710 Seyðisfirði, KT 111254-5329, GSM 772-5885, kemur með 
þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi 

í sjókvíum í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., 

dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu 
sambandi: 


#1: Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar 
líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð heldur 
mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


#2: Áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð 

að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki 
endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, 
en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 

ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa 
umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


#3: Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta 


1 


ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert ad að vekja athygli á því að 
íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu 
við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 
Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis 
Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 
88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. 


#4: Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eda 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík 
afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi 
fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur 
skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar 
sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


#5: Í ljósi þess að það er lítill straumur í firðinum, sem og hann er 

langur og tiltölugega þröngur, er óhjákvæmilega lítil botnhreinsun. 
Ennfremur er stórskipahöfn og landamæri í Seyðisfirði, með umferð 
stórskipa, sem mun alltaf skapa mengunarhættu fyrir hverskonar fiskeldi 

í þröngum firðinum. Það er því raunveruleg hætta á því, að skipafélögin 
leiti að öðrum stað til að fá þjónustu, ef laxeldi í sjókvíum verður 

leyft, enda vilja skipafélög spara sér það að vera í endalausum 
dómsmálum vegna mögulegrar mengunar vegna skipaferða ef eldið lendir í 
einhverskonar áföllum. Yrði það mikill skaði fyrir Seyðisfjörð og 
ferðamannaiðnaðinn hér ef skip hætta að koma inn fjörðinn. 


Seyðisfirði, 25. janúar, 2021, 


Með vinsemd og virðingu, 
Guðlaugur Kristinn Óttarsson, 
Austurvegi 46, 

710 Seyðisfirði, 

Íslandi. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:43 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Guðmundur M. H. Beck Athugasemdir við frummatsskýrslu vegna sjókvíaeldis 
í Seyðisfirði. 

Attachments: Aths. við laxeldi.pdf 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Guðmundur Mar Beck <gmarbeckk@gmail.com> 

Sent: 22.01.2021 16:08:56 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Guðmundur M. H. Beck Athugasemdir við frummatsskýrslu vegna sjókvíaeldis í Seyðisfirði. 


Sent í viðhengi. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:46 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Guðný Eiríksd.Efni: Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Guðný Eiríksdóttir <laugahestar@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 08:15:45 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Guðný Eiríksd.Efni: Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 


laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju 
Guðný Eiríksdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 13:57 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Guðrún Ásta Tryggvadóttir Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 
Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Gudrun Asta Tryggvadottir <gunnamin@gmail.com> 

Sent: 06.01.2021 13:05:48 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Guðrún Asta Tryggvadóttir Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga 
þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt 

frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 

tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki 

aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að 

mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 

Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og 

starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 

frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem 

sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er vakin athygli á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að 

vera á ertil muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem 

kvíaeldið er einkum fyrirhugað, og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess 

að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem 

eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er vísað á að sá hluti fjarðarins sem mestu máli 

skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og 

gestir koma. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers 

kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar 

sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 

endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og 

hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt 


1 


örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða 
eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum 
jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 

Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 

Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski 
dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu 
leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa 
Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa 
varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar 
Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar 
hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við 
verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, 
stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og 
umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka 
ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til 
þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform 
fólks varðandi búsetu á svæðinu. 

Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis 
Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um 
fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 

Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice 
strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða 
til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Guðrún Ásta Tryggvadóttir (kt. 130580-4169) 
Botnahlíð 31 
710 Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:33 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Guðrún Katrín Árnadóttir, Umsögn vegna laxeldis í Seyðisfirði 
Attachments: Mótmæli Einstakur.docx 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Guðrún K Árnadóttir <gkatrin@simnet.is> 

Sent: 10.01.2021 13:51:23 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Guðrún Katrin Árnadóttir, Umsögn vegna laxeldis í Seyðisfirði 


Komið þið sæl, 

Meðfylgjandi er umsögn min vegna fyrirhugaðs laxeldis í Seyðisfirði. 
Með von um Jákvæð viðbrögð 

Guðrún Katrín Árnadóttir 


Múlavegi 10 
710 Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:44 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Guðrún Schmidt Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 


tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 


Sæll Sigmar 
Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: hleskogar1 1Qinternet.is <hleskogar11@internet.is> 

Sent: 22.01.2021 09:46:01 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Guðrún Schmidt Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 


Góðan daginn 


Hér með sendi ég ykkur athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum 
við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. 
frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað 
er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur 
eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð heldur mjög 
neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo 
neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki 
endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, 
en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 

ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa 
umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta 
ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja athygli á því að 
íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu 


1 


við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis 
Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 
88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja 
að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi 
ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi 
þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan 
hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi 
sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi 
ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Guðrún Schmidt, 

íbúi á Egilsstöðum 

kt: 0102722469 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:32 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Gunnar Gunnarsson Umsögn vegna mats á umhverfisáhrifum sjókvíaeldis í 
Seyðisfirði, Múlaþingi 

Attachments: Umsögn við frummatsskýrslu um fiskeldi í Seyðisfirði.pdf 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Gunnar Gunnarsson <neddi@selkot.is> 

Sent: 23.01.2021 09:54:10 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Gunnar Gunnarsson Umsögn vegna mats á umhverfisáhrifum sjókvíaeldis í Seyðisfirði, 
Múlaþingi 


Sæl 
Meðfylgjandi er umsögn mín vegna mats á umhverfisáhrifum sjókvíeldis í Seyðisfirði, Múlaþingi 


Kveðja, 
Gunnar Gunnarsson 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:47 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Gunnlaugur Johnson Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Gunnlaugur Johnson <gulligullrass@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 22:18:15 
To: Skipulagsstofnun - SLS 
Subject: Gunnlaugur Johnson Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Gunnlaugur Johnson 
Árbót, Mosfellsbæ 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:47 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Hafsteinn Hjartarson Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Hafsteinn Hjartarson <hafsteinn.hjartarson@gmail.com> 
Sent: 21.01.2021 09:27:30 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Hafsteinn Hjartarson Athugasemdir / mótmæli 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Hafsteinn Hjartarson 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:47 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Hafþór Harðarson 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Hafþór Harðarson <hafthorhardar@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 21:55:44 
To: Skipulagsstofnun - SLS 
Subject: Hafþór Harðarson 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 


105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá 
stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða 
fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 
tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel 
upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Eg er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvianna og starfrækslu hins umfangsmikla 
fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess 
flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á 
er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og 
munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli 
villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu 
máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst 
er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna 
og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki 
liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í 
eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta 
umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig 
afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið 
gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í 
dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir 
standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi 
búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleida og Farice strengsins, en ljóst er að áform 
Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Hafþór harðarson. Kt 2307853339 hafnargata 26 710 seyðisfjörður. Það er ekki nóg að við lentum í þessum hörmungum í 
des heldur á að fæla restina af okkur úr firðinum með yfirgangi og frekju með þessu laxeldi. Vona að þið hugsið ykkur um 
áður en þið hrærið þessu yfir okkur. Þetta fylgi skjalinu til þeirra 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:48 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Halldór Jónsson Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: maggyk@simnet.is <maggyk@simnet.is> 
Sent: 20.01.2021 20:12:28 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Halldór Jonsson Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, 
sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 
Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð 
heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 
verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 

Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja 
athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og 
óspillt náttúra mestu máli. 

Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 

Með vinsemd og kveðju, 

Halldór Jónsson. 

310357 2869. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 13:34 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Halldóra Malin Pétursdóttir Athugasemd við frummatsskírslu FA á Seyðisfirði 
Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Halldóra Malin Pétursdóttir <halldoramalin@gmail.com> 

Sent: 05.01.2021 11:34:46 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Halldóra Malín Pétursdóttir Athugasemd við frummatsskirslu FA á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Ég, sem húseigandi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga 
þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða 
fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 
tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel 
upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla 
fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess 
flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er 
til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar 
þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. 
þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er 
sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 
1 


eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eda stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og 
hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur 
fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar 
eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 
tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í 
eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta 
umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig 
afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið 
gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í 
dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er 
og frummatsskyrsla tekur til. Eg tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa 
líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu 
á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 

Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform 
Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 
Virðingafyllst 

Halldóra Malin Pétursdóttir 

Vesturvegur 13 

710 

Seyðisfjörður 

Kt:050581-4549 

On Tue, Jan 5, 2021 at 9:12 AM Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> wrote: 


Sæl Halldóra 


Við getum ekki opnað viðhengið sem að þú sendir með í póstinum frá því í gær, merkt „Mótmæli“ 


Gætir þú sent okkur það aftur og þá á öðru formati. 


Kv. Gríma Eik 


Grima Eik Karadottir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland - Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Halldóra Malin Pétursdóttir <halldoramalin@gmail.com> 
Sent: mánudagur, 4. janúar 2021 22:39 

To: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Subject: Athugasemd við frummatsskírslu FA á Seyðisfirði 


Til þeirra er málið varðar. 


Halldóra Malin Pétursdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:31 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Hanna Christel Sigurkarlsdóttir. Athugasemd við frummatsskýrslu FA a 
Seyðisfirði 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Hanna Christel Sigurkarlsdóttir <hannachristel@gmail.com> 

Sent: 11.01.2021 21:45:04 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Hanna Christel Sigurkarlsdóttir. Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu 
Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum 
og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem 
eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki 
aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er 
á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi 
er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið 
er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi 
m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er 
botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki 
endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst 
að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt 
örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar 
eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt med brunnskipi fra Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til 
slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið 
lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður 
þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi 
er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi 
sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til 
þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða 
nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert 
um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um 
uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Hanna Christel Sigurkarlsdóttir 
060177-4229 
Austurvegi 48, Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:16 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Helga Kolbeinsd. Fwd: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Kolbeinn Agnarsson <kobbirot@gmail.com> 

Sent: 25.01.2021 23:52:16 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Helga Kolbeinsd. Fwd: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


---------- Forwarded message --------- 

From: Helga Kolbeinsdóttir <helgakolbeinsdottir@ gmail.com> 

Date: Mon, 25 Jan 2021 at 21:32 

Subject: Fwd: Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum 
í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 

To: <kobbirot@ gmail.com> 


---------- Forwarded message --------- 

Frá: Helga Kolbeinsdóttir <helgakolbeinsdottir@ gmail.com> 

Date: mán., 25. jan. 2021, 21:29 

Subject: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 

To: <skipulag@skipulag.is> 


Góðan dag. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Helga Kolbeinsdóttir 221174-4969 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:48 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Hlín Brynjólfsd. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 


tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Hlin Brynjolfsdottir <hlinbr@hotmail.com> 

Sent: 20.01.2021 10:33:48 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

CC: Hlin Brynjolfsdottir <hlinbr@hotmail.com> 

Subject: Hlín Brynjólfsd. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 

1 


Með vinsemd og kveðju, 


A. Hlín Brynjólfsdóttir, kt. 0608532079 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:49 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 


From: Hrafnhildur Holmgeirsdottir <afturstyling@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 22:10:55 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir 


Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
XXXXXXX 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:49 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Ilmur Stefansd. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 


tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Ilmur Stefánsdóttir <ilmurstef@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 15:49:05 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Ilmur Stefansd. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
ilmur stefánsdóttir kt.020369-4859 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:50 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘kds@icefishfarm.com’; 'ththordarson@gmail.com' 
Subject: FW: Ingibjörg Grétarsdóttir Mótmæli 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: inga gretars <igretars@hotmail.com> 
Sent: 20.01.2021 18:54:59 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Ingibjörg Grétarsdóttir Mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Ingibjörg Grétarsdóttir 
Kt.030775-4309 


Get Outlook fyrir Android 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:50 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Ingibjörg Hallgrímsd. Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 


10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 20.janúar 2021. 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Ingibjörg Hallgrímsdóttir <ihallgr@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 12:31:31 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Ingibjörg Hallgrímsd. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 20.janúar 2021. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, 
sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 
Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð 
heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 
verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja 
athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og 
óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju 
Ingibjörg Hallgrímsdóttir 
120553-2759 


Sent from my iPhone 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 13:31 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Janet Reynisdóttir Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 


10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Sæll Sigmar, 
Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Janet Reynisdottir <janet92reynis@hotmail.com> 

Sent: 03.01.2021 12:02:06 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Janet Reynisdóttir Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 
10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 
2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að 
kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt 
frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um 
er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 
tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki 
aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að 
mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 
Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem 
sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að 
vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem 
kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess 
að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem 
eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli 
skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og 
gestir koma. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers 
kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar 


1 


sjOkviaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og 
hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt 
örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða 
eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum 
jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 

Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 

Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski 
dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu 
leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa 
Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa 
varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar 
Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar 
hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við 
verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, 
stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og 
umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka 
ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til 
þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform 
fólks varðandi búsetu á svæðinu. 

Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis 
Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um 
fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 

Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice 
strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða 
til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


220192-3269 

Janet Nicole Reynisdóttir 
Túngata 17 

710 Seyðisfjörður 


| Virus-free. www.avast.com 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:09 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Janet Reynisdóttir, mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 


framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Janet Reynisdottir <janet92reynis@hotmail.com> 

Sent: 15.01.2021 15:59:49 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Janet Reynisdóttir, mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi i 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 
10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 
2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að 
kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt 
frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um 
er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 
tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki 
aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að 
mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 
Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og 


starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 


frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem 
sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að 
vera á ertil muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem 
kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess 
að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem 
eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli 
skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og 
gestir koma. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers 
kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar 
sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og 
hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt 
örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða 
eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum 
jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 

Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 

Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski 
dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu 
leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa 
Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa 
varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 

Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar 
Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar 
hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við 


verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, 
2 


stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og 
umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka 
ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til 
þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform 
fólks varðandi búsetu á svæðinu. 

Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis 
Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um 
fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 

Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice 
strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða 
til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 

011251-6849 

Reynir Marteinsson 


Túngata 17 710 Seyðisfjörður 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:51 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Johann Hjalti Þorsteinsson Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Johann Hjalti Þorsteinsson <johann.hjalti@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 23:30:33 
To: Skipulagsstofnun - SLS 
Subject: Jóhann Hjalti Þorsteinsson Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi í Múlaþingi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Jóhann Hjalti Þorsteinsson 
2808765939 

Hléskógurm 8 

700 Egilsstöðum 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:25 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Johanna Gísladóttir. Athugasemdir við frummatsskýrslu um laxeldi í sjokvium 
við Seyðisfjörð 

Attachments: Mótmæli frummatsskýrsla |.docx 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Jóhanna Gísladóttir <joga1@simnet.is> 

Sent: 12.01.2021 21:42:32 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Jóhanna Gísladóttir. Athugasemdir við frummatsskýrslu um laxeldi í sjókvíum við Seyðisfjörð 


Til Skipulagstofnunar 


Í viðhengi er bréf mitt með athugasemdum við frummatsskýrslu framkvæmdaaðila sem hyggjast standa að gríðarlegu sjókvíaeldi 
á laxi í Seyðisfirði. 


Virðingarfyllst 


Jóhanna Gísladóttir 
Kennistala 1502563809 


Botnahlíð 8 
710 Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:32 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Jón Pálsson Athugasemdir vidfrummatsskyrslu vegna framleiðslu á laxi 
íSeyðisfirði 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Jon Palsson <jonp7913@gmail.com> 

Sent: 11.01.2021 13:41:04 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Jón Pálsson Athugasemdir vidfrummatsskyrslu vegna framleiðslu á laxi iSeydisfirdi 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Rétt er að árétta að viðkomandi frummatsskýrsla er ekki hlutlaust plagg þar sem hún er unnin af, eða fyrir hönd 
framkvæmdaraðilans sjálfs og kostuð af honum. Hann hefur auk þess beinna hagsmuna að gæta að niðurstaða 
hennar sé sem hagkvæmust og ber skýrslan nokkurn lit af því. Dregið er úr þáttum sem mæla gegn 
framkvæmdinni en áhersla lögð á þá sem styðja hana. Settar eru fram síendurteknar fullyrðingar, í 
viðtengingarhætti, eins og: “talin verða tímabundin og óveruleg", “muni ekki hafa afgerandi áhrif", “talin talsvert 


jákvæð", “metin óveruleg“, ofl. ofl. án þess að nokkrar beinar rannsóknir liggi að baki. Það er þess vegna ekkert 
sem mælir gegn því að snúa þeim á hvolf og þ.a.l. ekki annað hægt en taka niðurstöður skýrslunnar með fyrirvara. 


Hér að neðan eru athugasemdir við nokkur atriði frummatsskýrslunnar: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá 

stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær 

verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent 
1 


er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar 
komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins 
umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti 
og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er 
ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er 
einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af 
firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent 
á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem 
flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst 
er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna 
og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki 
liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í 
eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta 
umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig 
afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að 
sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að 
jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla 
sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi 
þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á 
möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga 
um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því 
leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur 


á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform 
Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Það er því niðurstaða mín að frummatsskýrslan vanmeti stórlega neikvæð áhrif af framkvæmdinni og líti framhjá 
sjálfsögðum rétti sveitarfélagsins og íbúanna til að ákvarða um sitt nánasta umhverfi. 


Seyðisfirði, 11. janúar 2021 


Jón Pálsson, kt. 090655-2809, Garðarsvegi 24. Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:25 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Jón Pálsson Athugasemdir vidfrummatsskyrslu vegna framleiðslu á laxi 
íSeyðisfirði 

Attachments: image.png 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Jon Palsson <jonp7913@gmail.com> 

Sent: 24.01.2021 11:09:20 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Jón Pálsson Athugasemdir vidfrummatsskyrslu vegna framleiðslu á laxi iSeydisfirdi 


Viðbót við fyrri athugasemd: 


Jafnframt vil ég benda á að sjókvíaeldið mun þrengja verulega siglingaleiðina inn fjörðinn, en í skýrslunni kemur 
eingöngu fram að breidd fjarðarins sé 2,5 km við mynni hans en ekki að hann mjókkar verulega inn að botni. Myndin 
hér að neðan sýnir þetta vel, en hún er af heimasíðu Verkís sem séð hefur um að kynna skýrsluna. 
https://www.verkis.is/thjonusta/umhverfi-og-skipulag/mat-a-umhverfisahrifum/verkefni-i-kynningu/mat-a- 


umhverfisahrifum-sjokviaeldis-i-seydisfirdi 


Sérstaklega ætti að skoða Sörlastaðavík (og Selstaðavík raunar líka) í þessu sambandi - því ekki er annað að sjá en 
siglingaleiðin að höfninni lokist þegar skip athafna sig við kvíarnar. 

Virðingarfyllst, 

jón pálsson 


man., 11. jan. 2021 kl. 13:41 skrifaði Jon Palsson <jonp7913@gmail.com>: 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Rétt er að árétta að viðkomandi frummatsskýrsla er ekki hlutlaust plagg þar sem hún er unnin af, eða fyrir hönd 
framkvæmdaraðilans sjálfs og kostuð af honum. Hann hefur auk þess beinna hagsmuna að gæta að niðurstaða 
hennar sé sem hagkvæmust og ber skýrslan nokkurn lit af því. Dregið er úr þáttum sem mæla gegn 
framkvæmdinni en áhersla lögð á þá sem styðja hana. Settar eru fram síendurteknar fullyrðingar, í 
viðtengingarhætti, eins og: “talin verða tímabundin og óveruleg", “muni ekki hafa afgerandi áhrif", “talin talsvert 
jákvæð", “metin óveruleg“, ofl. ofl. án þess að nokkrar beinar rannsóknir liggi að baki. Það er þess vegna ekkert 
sem mælir gegn því að snúa þeim á hvolf og þ.a.l. ekki annað hægt en taka niðurstöður skýrslunnar með 
fyrirvara. 


Hér að neðan eru athugasemdir við nokkur atriði frummatsskýrslunnar: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá 
stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær 
verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent 
er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar 
komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Eg er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvianna og starfrækslu hins 
umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti 
og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi 
er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er 
einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af 
firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er 
bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar 
sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um 
vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón 
vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í 
eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta 
umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig 
afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi 
sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að 
sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að 
jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla 
sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi 
þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á 
möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga 
um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því 
leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur 
á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að 
áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru 


tveggja. 


Það er því niðurstaða mín að frummatsskýrslan vanmeti stórlega neikvæð áhrif af framkvæmdinni og líti framhjá 
sjálfsögðum rétti sveitarfélagsins og íbúanna til að ákvarða um sitt nánasta umhverfi. 


Seyðisfirði, 11. janúar 2021 


Jón Pálsson, kt. 090655-2809, Garðarsvegi 24. Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:51 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Jónatan H. Danielsson Mótmæli við laxeldi i Seyðisfirði 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Jónatan Hrafn Daníelsson <jonatanhrafn@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 12:24:44 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Jónatan H. Daníelsson Mótmæli við laxeldi í Seyðisfirði 


Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, 
dags. 2. nóvember 2020. 

Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 
eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 
tilliti. 

Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 

Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Jónatan Hrafn Daníelsson 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:51 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Jónatan Sólon Magnússon Athugasemdir / mo‘tmeeli vid frummatssky rslu 


vegna 10.000 tonna framleiðslu a’ laxi í opnum sjo kvi um i’ Seyðisfirði, dags. 2. 
no vember 2020 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Jónatan Sólon Magnusson <josolon@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 13:23:45 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Jónatan Sólon Magnússon Athugasemdir / mo ‘tmeeli vid frummatssky ‘rslu vegna 10.000 
tonna framleiðslu a’ laxi i’ opnum sjo kvi um i’ Seyðisfirði, dags. 2. no vember 2020 


Undirritaður i bu'i a’ íslandi kemur með þessu bre fi a’ framfæri mo tmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi a“ laxi i’ 
Seyðisfirði, sbr. frummatssky’rslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. no 'vember 2020. Vi'sað er til neðangreinda ro'ksemda i’ 
þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjo’kvi ar sem eru i’ sto “rum rammafestingum. Allar liíkur eru a“ að a'hrif a landslag verði þvi“ ekki talsvert 
neikvæð heldur mjo'g neikvæð ef horft er til staðha'tta, sjo nmengunar og umfangs þess. 


Bent er a“ að a hrif sjo kvi “aeldisins a’ li fri kið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns lif undir kvi unum drepst eða 
vi’ kur og verður ekki endurheimt nema þegar sjo kvi aeldi er hætt eda sto'ðvað i“ einhvern ti ma, en o 'ljo'st er hversu langan 

ti ma tekur að endurheimta li fri kið. Þa“ er ljo'st að eldid mun hafa neikvæð a' hrif a’ villta laxastofna og sjo bleikju. Hvernig svo 
sem a“ ma’lid er litið mun hið umfangsmikla sjo kvi aeldi hafa umtalsverð og neikvæð a' hrif i’ umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur a“ að sjo kvi aeldið gengur i’ berho'gg við verðmæta i mynd svæðisins. |“ þvi“ sambandi er þvi“ vert að að vekja 
athygli a’ þvi“ að i bu ar Seyðisfjarðar byggja li fsviðurværi sitt meðal annars af bjo’nustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki 
og 0 spillt na'ttu ra mestu mali. 


Eins er ekki komist hja“ þvi“ að mo tmæla þeim yfirly singum Fiskeldis Austfjarða hf. að a kvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð a form felagsins. Virðist fe lagið telja að af þvi“ leiði ad Seyðisfjarðarho'fn eða 
sveitarfe lagið Mu laþing hafi ekkert um a form fe' lagsins að segja. Sli’k afstaða kemur a’ o vart i’ ljo“si þess að allt hid 
fyrirhugaða sjo kvi aeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljo'st að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem ly’tur skipulagsvaldi sveitarfelagsins, en er ekki i’ einskis manns landi þar sem stjo’rnleysi ri’kir eins og 
raða ma’ af a lyktunum i’ frummatssky’rslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Jónatan Sólon Magnússon 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:27 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Julia Martin Objections to the initial assessment report for the production of 
10,000 tonnes of salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Julia Martin <julamir@hotmail.com> 

Sent: 12.01.2021 10:21:49 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Julia Martin Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes of 
salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


Skipulagsstofnun 

Borgartuni 7b 

105 Reykjavik 

Subject: Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes of 
salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


As a resident of Seyðisfjörður, I am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon 
farming in Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjarðar hf., 
dated November 2, 2020. 

Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually 
prominent everywhere in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in 
the initial assessment report. In my opinion, the effects of the pens on the landscape are not only 
considerably negative but very negative. I do not agree with the report's statement that the 
installation and operation of the planned extensive salmon farming only causes "insignificant 
visual pollution" but rather a very significant one. 


2. I want to point out that the initial assessment report contains misleading presentation 
regarding the location and extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to 
cover. The area in which the pens are planned is much shorter than the 17.5 km that are 


1 


mentioned in the report. The fjord is much narrower than 1.7 km where the salmon farm is 
mainly planned and this makes a big difference. The statement in the initial assessment report 
that the pens would cover around 7% of the fjord is therefore at best misleading and 
misrepresents the effect that the pens would have on the surface of the fjord. 

3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be 
negative, and in fact so negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will 
not recover unless this type of aquaculture is stopped or has been stopped for some time. Even 
then it is unclear how long it will take for the ecosystem to recover. It is also proven that salmon 
farms have a negative effect on wild salmon stocks and possibly herring stocks. 

Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon 
farms. In any case, the extensive aquaculture will have a significant and adverse effects on the 
environment. 


4. If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and 
will be transported by ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When 
it comes to the slaughter, the adult fish will be pumped back into a ship, to be transported to 
Djúpivogur for slaughter and processing. Therefore, very few new jobs will be created in 
Seyðisfjörður, but the immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be 
significantly and negatively affected. The economic benefits of this proposed fish farm for the 
town and residents of Seyðisfjörður will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of 
Seyðisfjörður have built their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled 
nature of the fjord. There is no doubt that salmon farms are going to badly damage this valuable 
image of the area. As a result tourism in Seyðisfjörður will decline and jobs in the town's 
tourism sector will be put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon farming 
will thus be wiped out by losses of jobs in the local tourism sector. I believe there is reason to 
fear that the proposed salmon farm would have a negative rather than positive effect on people's 
possible plans to take up or continue their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjarði's statement that the provisions of the Act 
on the Planning of Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans 
for Seyðisfjörður, and is therefore questionable. The company seems to believe that as a result 
Seyðisfjarðarhöfn or the municipality of Múlaþing have nothing to say about the company's 
plans. Such an attitude appears surprising in view of the fact that all the planned salmon farms 
are located within the limits of Seyðisfjörður's harbour. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes 
and the Farice cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the 
installation of large pens lead to structures that are quite close to both. 

I sincerely hope that these major concerns, which are shared by many inhabitants of 
Seyðisfjörður, will be taken into account and become the basis for a thorough reassessment of 
the planning procedure and the interpretation of Fiskeldi Austfjardar’s initial assessment report. 
A deferral of the project by at least two years would in my opinion be appropriate and 
necessary, in the light of the above concerns about negative environmental, economic and social 
impacts on the town, and in the light of the very recent landslide events in Seyðisfjörður which 
should be reason enough to freeze this project immediately. 

Name :Julia Martin 


Kennitala :1205763519 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:00 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Justyna Materna Athugasemd við frummatsskýrslu Fiskeldi Austfjarða á 
Seyðisfirði 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Justyna Materna <justynamaterna09@gmail.com> 

Sent: 26.01.2021 15:02:10 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Justyna Materna Athugasemd við frummatsskýrslu Fiskeldi Austfjarða á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Subject: Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes of salmon in open 
sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


As a resident of Seyðisfjörður, I am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon farming in 
Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjarðar hf., dated November 2, 
2020. 

Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually prominent 
everywhere in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in the initial assessment 
report. In my opinion, the effects of the pens on the landscape are not only considerably negative but very 
negative. I do not agree with the report's statement that the installation and operation of the planned 
extensive salmon farming only cause "insignificant visual pollution" but rather a very significant one. 


2. I want to point out that the initial assessment report contains a misleading presentation regarding the 
location and extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to cover. The area in which 
the pens are planned is much shorter than the 17.5 km that are mentioned in the report. The fjord is much 
narrower than 1.7 km where the salmon farm is mainly planned and this makes a big difference. The 
statement in the initial assessment report that the pens would cover around 7% of the fjord is therefore at 
best misleading and misrepresents the effect that the pens would have on the surface of the fjord. 


1 


3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be negative, and in 
fact so negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will not recover unless this type of 
aquaculture is stopped or has been stopped for some time. Even then it is unclear how long it will take for 
the ecosystem to recover. It is also proven that salmon farms have a negative effect on wild salmon stocks 
and possibly herring stocks. 

Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon farms. In any 
case, extensive aquaculture will have significant and adverse effects on the environment. 


4. If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and will be 
transported by ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When it comes to the 
slaughter, the adult fish will be pumped back into a ship, to be transported to Djúpivogur for slaughter and 
processing. Therefore, very few new jobs will be created in Seyðisfjörður, but the immediate environment 
of the population of Seyðisfjörður will be significantly and negatively affected. The economic benefits of 
this proposed fish farm for the town and residents of Seyðisfjörður will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of Seyðisfjörður 
have built their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled nature of the fjord. There 
is no doubt that salmon farms are going to badly damage this valuable image of the area. As a result tourism 
in Seyðisfjörður will decline and jobs in the town's tourism sector will be put in jeopardy. Any potential 
local job gains through salmon farming will thus be wiped out by losses of jobs in the local tourism sector. I 
believe there is reason to fear that the proposed salmon farm would have a negative rather than positive 
effect on people's possible plans to take up or continue their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjarði's statement that the provisions of the Act on the 
Planning of Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans for Seyðisfjörður, 
and is therefore questionable. The company seems to believe that as a result Seyðisfjarðarhöfn or the 
municipality of Múlaþing have nothing to say about the company's plans. Such an attitude appears 
surprising in view of the fact that all the planned salmon farms are located within the limits of 
Seyðisfjörðurs harbor. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes and the 
Farice cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the installation of large pens 
lead to structures that are quite close to both. 


Justyna Materna 
Kennitala : 170990-5019 
Address: Gilsbakki 1, 710 Seydisfjordur 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 09:52 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Katla G. Gunnarsdóttir Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 


10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Katla Guðbjörg Gunnarsdóttir <katlagudbjorg@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 11:50:24 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Katla G. Gunnarsdóttir Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 


Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


1 


Með vinsemd og kveðju, 
Katla Guðbjörg Gunnarsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 13:35 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Kolbeinn Arnbjörnsson Ath við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 
Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Kolbeinn Arnbjörnsson <kafteinn@gmail.com> 

Sent: 04.01.2021 22:09:49 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Kolbeinn Arnbjörnsson Ath við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga 
þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða 
fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 
tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel 
upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla 
fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess 
flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er 
til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar 
þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. 
þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er 
sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 
eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og 
hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur 
fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar 
eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 
tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í 
eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta 
umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig 
afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið 
gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í 
dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er 
og frummatsskyrsla tekur til. Eg tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa 
líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu 
á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um 

skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform 
Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Kolbeinn Arnbjörnsson. 
221183-2319 
Túngata 10, 710 Seyðisfjörður. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:26 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Kolbrún Þóra Sverrisdóttir Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu 


vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 


Sæll Sigmar 
Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Kolbrún Sverrisdóttir <ksverris@gmail.com> 

Sent: 24.01.2021 11:20:30 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Kolbrún Þóra Sverrisdóttir Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því 
ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kviunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð 
og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 

Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því 
vert að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við 
ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 

Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði 
að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur 
á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst 
að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, 
en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 
Með vinsemd og kveðju, 

Kolbrún Þóra Sverrisdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 09:53 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Krista T. Kristjánsdóttir Seyðisfjörður 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Krista Takefusa Kristjánsdóttir <kristatakefusa@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 14:13:47 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Krista T. Kristjánsdóttir Seyðisfjörður 


Góðu landsmenn. Það er í nógu að snúast hjá okkur Seyðfirðingum og ofan í allt verðum við að halda okkar striki í baráttunni 
gegn yfirgangi Fiskeldis Austfjarða og þeim mengandi iðnaði sem hefur hafið innreið sína í fjörðinn okkar og aðra firði landsins. 


Þetta kemur okkur öllum við hvar sem við búum af ýmsum ástæðum. 


- Áhrifin á umhverfið 8. á villta laxa og sjóbleikjustofna. 

- Að sameiginlegri auðlind okkar sé enn og aftur deilt á hendur örfárra og fyrir litlar fjárhæðir. Þar að auki er eignaraðild að 
stærstum hluta í höndum norsks fyrirtækis. 

- Að skipulagsvald okkar Seyðfirðinga í eigin firði árið 2021 sé ekkert. 


Áform um opið sjókvíaeldi er á frummatsskýrslustigi og hægt að senda inn athugasemdir til skipulagsstofnunar. Við erum 300 
íbúar á Seyðisfirði eða 55% bæjarbúa sem höfum með undirskriftasöfnun mótmælt áformunum. Við höfum stofnað 
félagasamtök um vernd fjarðarins sem heitir VÁ! Endilega settu “like” við síðuna okkar :) 


Við biðjum ALLA sem vilja styðja okkur í baráttunni að afrita og senda athugasemdina hér að neðan til skipulagsstofnunar í sínu 
nafni. Athugasemdina þarf að senda á skipulag@skipulag.is fyrir 26.januar næstkomandi. Þetta tekur bara 3 mín tops og skiptir 
miklu máli ! Við treystum á þig. 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, 
sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð 
heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 


1 


verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur ad 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja 
athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og 
óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Krista Takefusa Kristjánsdóttir 


Sent from my iPhone 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 10:45 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Kristinn Mar Jóhannesson mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 


framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Kristinn Mar Johannesson <kristinn.m.johannesson@gmail.com> 

Sent: 07.01.2021 10:23:44 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Kristinn Már Johannesson mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á 
laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi 
á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, 
þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar 
til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum 
rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög 
áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að 
mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins 

umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar 

staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli 

sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km 

þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að 
1 


kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því i besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd 
fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í 
einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa 
neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í 
fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu 
fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn 
umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim 
dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum 
fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, 
sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins 
og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn 
vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að 
ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega 
og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja 
athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni 
frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði 
laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja 
að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. 
Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er 
að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri 
liggja hvoru tveggja. 


Virðingarfyllst, 
Kristinn Már Jóhannesson 
Kt:240979-3499 


Botnahlíð 31, 710 Seyðisfjörður 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:47 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Laufey Helga Geirsdóttir Athugasemdir / mótmæli. 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Laufey Helga Geirsdóttir <laufeysopran@hotmail.com> 
Sent: 21.01.2021 13:47:51 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Laufey Helga Geirsdóttir Athugasemdir / mótmæli. 


Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum 
í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna 
eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði 
því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs 
þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kviunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í 
einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun 
hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið 
umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er 
því vert að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af 
þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja 
að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. 
Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem 


1 


lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Laufey Helga Geirsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 09:53 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Lilja Sigfúsdóttir Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Lilja Sigfusdottir <liljasigfusdottir@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 22:40:11 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Lilja Sigfúsdóttir Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Lilja María Sigfúsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:34 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Linus Lohmann, Objections to the initial assessment report for the 


production of 10,000 tonnes of salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated 
November 2, 2020. 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: linus <linusl1982@gmail.com> 

Sent: 10.01.2021 20:37:18 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Linus Lohmann, Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 
tonnes of salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


Skipulagsstofnun 

Borgartuni 7b 

105 Reykjavik 

As a resident of Seyðisfjörður, | am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon farming in 
Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjarðar hf., dated November 2, 2020. 


Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually prominent everywhere 
in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in the initial assessment report. In my 
opinion, the effects of the pens on the landscape are not only considerably negative but very negative. | do not 
agree with the report's statement that the installation and operation of the planned extensive salmon farming only 
causes "insignificant visual pollution" but rather a very significant one. 


2. | want to point out that the initial assessment report contains misleading presentation regarding the location and 
1 


extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to cover. The area in which the pens are planned 
is much shorter than the 17.5 km that are mentioned in the report. The fjord is much narrower than 1.7 km where 
the salmon farm is mainly planned and this makes a big difference. The statement in the initial assessment report 
that the pens would cover around 7% of the fjord is therefore at best misleading and misrepresents the effect 

that the pens would have on the surface of the fjord. 


3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be negative, and in fact 
so negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will not recover unless this type of aquaculture 
is stopped or has been stopped for some time. Even then it is unclear how long it will take for the ecosystem 

to recover. It is also proven that salmon farms have a negative effect on wild salmon stocks and possibly herring 
stocks. 


Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon farms. In any case, 
the extensive aquaculture will have a significant and adverse effects on the environment. 


4. If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and will be transported by 
ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When it comes to the slaughter, the adult fish will 
be pumped back into a ship, to be transported to Djupivogur for slaughter and processing. Therefore, very few 

new jobs will be created in Seyðisfjörður, but the immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be 

significantly and negatively affected. The economic benefits of this proposed fish farm for the town and residents of 
Seyðisfjörður will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of Seyðisfjörður have built 
their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled nature of the fjord. There is no doubt that 
salmon farms are going to badly damage this valuable image of the area. As a result tourism in Seyðisfjörður will 
decline and jobs in the town's tourism sector will be put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon 
farming will thus be wiped out by losses of jobs in the local tourism sector. | believe there is reason to fear that the 
proposed salmon farm would have a negative rather than positive effect on people's possible plans to take up or 
continue their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjardi's statement that the provisions of the Act on the Planning of 
Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans for Seyðisfjörður, and is therefore 
questionable. The company seems to believe that as a result Seyðisfjarðarhöfn or the municipality of Múlaþing have 
nothing to say about the company's plans. Such an attitude appears surprising in view of the fact that all the 
planned salmon farms are located within the limits of Seyðisfjörðurs harbour. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes and the Farice 
cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the installation of large pens lead to structures 
that are quite close to both. 


Name : Linus Lohmann 


Kennitala : 101282-5629 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:03 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Ljósbrá Guðmundsdóttir Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Ljósbrá Guðmundsdóttir <ljosbra51@gmail.com> 
Sent: 26.01.2021 18:04:43 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Ljósbrá Guðmundsdóttir Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Ljósbrá Guðmundsdóttir 
240751-2329 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:54 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Margrét Vignisd. Athugasemdir/ mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 


tonna framleiðslu á laxi í opnumsjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Margrét Vignis <margret.vignis@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 11:52:43 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Margrét Vignisd. Athugasemdir/ mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnumsjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Margrét Vignisdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:34 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Maria Pilecka Objections to the initial assessment report for the production 
of 10,000 tonnes of salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Maria Pilecka <mpilecka91@gmail.com> 

Sent: 23.01.2021 08:59:46 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Maria Pilecka Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes 
of salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Subject: Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes of 
salmon in open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


As a resident of Seyðisfjörður, I am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon 
farming in Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjarðar hf., 
dated November 2, 2020. 

Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually 
prominent everywhere in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in 
the initial assessment report. In my opinion, the effects of the pens on the landscape are not only 
considerably negative but very negative. I do not agree with the report's statement that the 
installation and operation of the planned extensive salmon farming only causes "insignificant 
visual pollution" but rather a very significant one. 


2. I want to point out that the initial assessment report contains misleading presentation 
regarding the location and extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to 
cover. The area in which the pens are planned is much shorter than the 17.5 km that are 
mentioned in the report. The fjord is much narrower than 1.7 km where the salmon farm is 
mainly planned and this makes a big difference. The statement in the initial assessment report 
that the pens would cover around 7% of the fjord is therefore at best misleading and 
misrepresents the effect that the pens would have on the surface of the fjord. 


3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be 
negative, and in fact so negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will 
not recover unless this type of aquaculture is stopped or has been stopped for some time. Even 
then it is unclear how long it will take for the ecosystem to recover. It is also proven that salmon 
farms have a negative effect on wild salmon stocks and possibly herring stocks. 

Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon 
farms. In any case, the extensive aquaculture will have a significant and adverse effects on the 
environment. 


4. If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and 
will be transported by ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When 
it comes to the slaughter, the adult fish will be pumped back into a ship, to be transported to 
Djúpivogur for slaughter and processing. Therefore, very few new jobs will be created in 
Seyðisfjörður, but the immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be 
significantly and negatively affected. The economic benefits of this proposed fish farm for the 
town and residents of Seyðisfjörður will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of 
Seyðisfjörður have built their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled 
nature of the fjord. There is no doubt that salmon farms are going to badly damage this valuable 
image of the area. As a result tourism in Seyðisfjörður will decline and jobs in the town's 
tourism sector will be put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon farming 
will thus be wiped out by losses of jobs in the local tourism sector. I believe there is reason to 
fear that the proposed salmon farm would have a negative rather than positive effect on people's 
possible plans to take up or continue their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjarði's statement that the provisions of the Act 
on the Planning of Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans 
for Seyðisfjörður, and is therefore questionable. The company seems to believe that as a result 
Seyðisfjarðarhöfn or the municipality of Múlaþing have nothing to say about the company's 
plans. Such an attitude appears surprising in view of the fact that all the planned salmon farms 
are located within the limits 

of Seyðisfjörðurs harbour. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes 
and the Farice cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the 
installation of large pens lead to structures that are quite close to both. 


Maria Pilecka 
200191-4479 
Suðurgata 8, 710 Seyðisfjörður. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:04 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Martin Fabry Athugasemd við frummatsskýrslu Fiskeldi Austfjarða á 
Seyðisfirði 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Martin Fabry <fabrymartin87@gmail.com> 

Sent: 26.01.2021 14:58:14 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Martin Fabry Athugasemd við frummatsskýrslu Fiskeldi Austfjarða á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 

Borgartúni 7b 

105 Reykjavík 

Subject: Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes of salmon in 
open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


As a resident of Seyðisfjörður, | am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon 
farming in Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjarðar hf., 
dated November 2, 2020. 

Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually 

prominent everywhere in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in the 
initial assessment report. In my opinion, the effects of the pens on the landscape are not only 
considerably negative but very negative. | do not agree with the report&#39;s statement that the 
installation and operation of the planned extensive salmon farming only causes &quot;insignificant visual 
pollution&quot; but rather a very significant one. 


2. | want to point out that the initial assessment report contains misleading presentation regarding 
the location and extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to cover. The area 
in which the pens are planned is much shorter than the 17.5 km that are mentioned in the report. 
The fjord is much narrower than 1.7 km where the salmon farm is mainly planned and this makes a 
big difference. The statement in the initial assessment report that the pens would cover around 7% 

of the fjord is therefore at best misleading and misrepresents the effect that the pens would have on 
the surface of the fjord. 


3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be 
negative, and in fact so negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will not 
recover unless this type of aquaculture is stopped or has been stopped for some time. Even then it is 
unclear how long it will take for the ecosystem to recover. It is also proven that salmon farms have a 
negative effect on wild salmon stocks and possibly herring stocks. 

Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon farms. In 
any case, the extensive aquaculture will have a significant and adverse effects on the environment. 


4. If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and will 
be transported by ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When it comes 
to the slaughter, the adult fish will be pumped back into a ship, to be transported to Djupivogur for 
slaughter and processing. Therefore, very few new jobs will be created in Seyðisfjörður, but the 
immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be significantly and negatively 
affected. The economic benefits of this proposed fish farm for the town and residents of 
Seyðisfjörður will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of 
Seyðisfjörður have built their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled 

nature of the fjord. There is no doubt that salmon farms are going to badly damage this valuable 

image of the area. As a result tourism in Seyðisfjörður will decline and jobs in the town&#39;s tourism 
sector will be put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon farming will thus be 

wiped out by losses of jobs in the local tourism sector. | believe there is reason to fear that the 

proposed salmon farm would have a negative rather than positive effect on people&#39;s possible plans 
to take up or continue their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjardi&#39;s statement that the provisions of the Act on 
the Planning of Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company&#39;s plans for 
Seyðisfjörður, and is therefore questionable. The company seems to believe that as a result 
Seyðisfjarðarhöfn or the municipality of Múlaþing have nothing to say about the company&#39;s plans. 
Such an attitude appears surprising in view of the fact that all the planned salmon farms are located 
within the limits of Seyðisfjörðurs harbour. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes and 
the Farice cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the installation of 
large pens lead to structures that are quite close to both. 


Name : Martin Fabry 
Kennitala: 250387-4239 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:48 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Olgeir Andresson Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Olgeir Andresson <olgeir56@simnet.is> 
Sent: 21.01.2021 13:58:07 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Olgeir Andresson Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Olgeir Andresson 


Olgeir Andresson 
354-8481186 


https://www.olgeir.com/ 


Address: 

Olgeir Andrésson 
Kjaransstadir 2 

301 Hvalfjardarsveit 
Iceland. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 09:55 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Omar Smári K.Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 


tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Smari <ninusmari@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 02:00:15 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Omar Smári K.Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu 
á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 
eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 
tilliti. 

Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 

Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 

Með vinsemd og kveðju, 

Ómar Smári Kristinsson, 061067-3379 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:05 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Ragna Þ. Ulfarsd. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 


tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Ragna Þorbjörg Úlfarsdóttir <ragnaulfars@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 10:36:01 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Ragna Þ. Ulfarsd. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020 


Undirritaður íslendingur kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. 
frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð 
heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 
verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja 
athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og 
óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Ragna Þorbjörg Úlfarsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 13:39 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Rannveig Þórhallsdóttir Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 
Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Rannveig Thorhallsdottir <sagnabrunnur@simnet.is> 

Sent: 04.01.2021 19:04:10 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Rannveig Þórhallsdóttir Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 


105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, 
sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög 
í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. 
Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði 
og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. 
Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða 
laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem 
sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í 
frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur 
á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni 
og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kviunum drepst eða víkur 
og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur 
að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu 
fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi 
og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í 
Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og 
vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af 
þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg 
við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er 
stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka 
ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar 
verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn 
eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis 
Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Ennfremur bendi ég á að í kafla frummatsskýrslunnar um fornleifar á bls. 115-116 og fleiri stöðum er því haldið fram að ekki 
sé vitað um neðansjávar-fornleifar á framkvæmdarsvæðinu. Við skoðun á hafsbotninum með dróna hafa sést að minnsta kosti 


tvær skútur neðansjávar í firðinum sem falla að öllum líkindum undir fornleifar sem varðveita skal skv. lögum nr. 80/2012. 


Að mati undirritaðrar þarf að staðsetja fornleifar neðansjávar með neðansjávardróna áður en hægt er að fullyrða að engar 
minjum, bæði ofan og neðan sjávar, verði raskað á framkvæmdasvæðinu við aðgerðirnar. 


Rannveig Þórhallsdóttir, Suðurgötu 2, fornleifafræðingur á Seyðisfirði, kt. 090274-5709 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:05 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Ráðhildur Ingad.Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 


tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Radhildur Ingadottir <radaingadottir@yahoo.com> 

Sent: 20.01.2021 09:46:53 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Ráðhildur Ingad.Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Til þeirra er málið varðar. 


Undirritauð kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því 
ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern 
tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð 
áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi 
hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 

Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því 
vert að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við 
ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að 
af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík 
afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur 
skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af 
ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Ráðhildur Ingadóttir 
0404594649 
Eigandi Hafnargötu 14 710 Seyðisfirði. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:06 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Sigfinnur Mikaelsson Mótmæli vegna fyrirhugaðs 10.000 tonna fiskeldis FA i 
Seyðisfirði. 

Attachments: Mótmæli Einstakur ll.docx 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Sigfinnur Mikaelsson <muli@simnet.is> 

Sent: 26.01.2021 16:53:58 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sigfinnur Mikaelsson Mótmæli vegna fyrirhugaðs 10.000 tonna fiskeldis FA í Seyðisfirði. 


Getið þið sent mér staðfestingu á móttöku á 
Þessum mótmælum 


Kv. Sigfinnur Mikaelsson 
Sent from my iPhone 
Begin forwarded message: 


From: Sigfinnur Mikaelsson <muli@simnet.is> 

Date: 21 January 2021 at 11:13:36 GMT 

To: skipulag@skipalag.is 

Subject: Mótmæli vegna fyrirhugaðs 10.000 tonna fiskeldis FA í Seyðisfirði. 


? 
Sigfinnur Mikaelsson 
Hafnargata 10 


710 Seyðisfirði 
Kt. 031257-4179 


Sent from my iPhone 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:38 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Sigfús Gunnarsson Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Sigfús Gunnarsson <leirubakki3@simnet.is> 

Sent: 21.01.2021 11:07:53 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sigfús Gunnarsson Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Góðan daginn 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, 
sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 
Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð 
heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 

Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 
verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 

Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja 
athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og 
óspillt náttúra mestu máli. 

Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Sigfús Gunnarsson 200565-3049 


Sigmar A Steingrimsson 


From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 
Attachments: 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 


Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

mánudagur, 1. febrúar 2021 10:36 

Sigmar A Steingrímsson 

‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

FW: Signý Jónsdóttir, Athugasemd við frummatsskýrslu FA a Seyðisfirði 
Mótmæli Einstakur 1l (1).docx 


skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Island — Iceland 


simi 595 4100 
Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Signý Jónsdóttir <signyjonsdottir@gmail.com> 
Sent: 08.01.2021 15:24:55 
To: Skipulagsstofnun - SLS 


Subject: Signý Jónsdóttir, Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: mánudagur, 1. febrúar 2021 10:05 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Sigrún Hólmgeirsdóttir Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Sigrún Hólmgeirsdóttir <misshanabi@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 19:08:01 
To: Skipulagsstofnun - SLS 
Subject: Sigrún Hólmgeirsdóttir Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Sigrún Hólmgeirsdóttir 
070970-4659 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:06 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Sigrún Ingibjörg Jóhannsdóttir Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Sigrún Ingibjörg Jóhannsdóttir <sigrunijohanns@gmail.com> 
Sent: 20.01.2021 17:11:50 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sigrún Ingibjörg Jóhannsdóttir Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 

eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 

tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Sigrún Ingibjörg Jóhannsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:06 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Sigurður Filippusson Athugasemdir við frummatskyrslu 
Attachments: Athugasemd við frummatsskyrslu.docx 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Þórunn Sigurðardóttir <tota91dvergur@gmail.com> 
Sent: 26.01.2021 23:10:44 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sigurður Filippusson Athugasemdir vid frummatskyrslu 


Athugasemdir við frummatskyrslu vegna fyrirhugaðs laxeldis í Seyðisfirði 
kv. Sigurður Filippusson 


Dvergasteini 
Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:39 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Sigurfinnur Mikaelsson Mótmæli vegna fyrirhugaðs 10.000 tonna fiskeldis FA 
í Seyðisfirði. 

Attachments: Mótmæli Einstakur ll.docx 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Sigfinnur Mikaelsson <muli@simnet.is> 

Sent: 21.01.2021 11:17:03 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sigurfinnur Mikaelsson Mótmæli vegna fyrirhugads 10.000 tonna fiskeldis FA í Seyðisfirði. 


Sigfinnur Mikaelsson 
Hafnargata 10 

710 Seyðisfirði 

Kt. 031257-4179 


Sent from my iPhone 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:45 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Sigþrúður Hilmarsd. Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Sigþrúður Hilmarsdóttir <sihilm@gmail.com> 

Sent: 22.01.2021 10:35:02 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sigþrúður Hilmarsd. Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 


fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
XXXXX 


Kveðja Sigþrúður Hilmarsdóttir 
sihilm@gmail.com 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:28 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Snorri Emilsson. Athugasemdir vegna frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 
Attachments: Athugasemd laxeldi Sey.docx 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Snorri Emilsson <snorriem@gmail.com> 

Sent: 12.01.2021 00:31:33 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Snorri Emilsson. Athugasemdir vegna frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


Meðfylgjandi er skjal með athugasemdum mínum við frummatsskýrslu Fiskeldis Austurlands vegna 10.000 tonna 
laxeldis í Seyðisfirði. 


Virðingarfyllst 
Snorri Emilsson 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. janúar 2021 13:41 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Sonia Stefansson athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði. 
Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Sonia Stefansson <soniberg@outlook.com> 

Sent: 04.01.2021 12:28:50 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sonia Stefansson athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 
sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í 
hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns lif 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst 
að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur 
íbrunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 
náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert 
fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem 
að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Kv. Sonia del Carmen Stefansson 
Kt. 270376-3129 


Brattahlið 8, Seyðisfjörður 710 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 14:02 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Sóley Guðrún Sveinsdóttir Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði. 
Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Soley Sveins <soleygudrun@gmail.com> 

Sent: 07.01.2021 08:02:23 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sóley Guðrún Sveinsdóttir Athugasemd við frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði. 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga 
þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða 
fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 
tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel 
upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla 
fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess 
flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er 
til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar 
þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. 
þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er 
sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 
eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og 
hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur 
fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar 
eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 
tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í 
eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta 
umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig 
afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið 
gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í 
dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er 
og frummatsskyrsla tekur til. Eg tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa 
líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu 
á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um 

skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform 
Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Sóley Guðrún Sveinsdóttir 
Kt 0110903549 
Hafnargata 42 

710 Seyðisfjörður 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:34 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Sólveig Sigurðardóttir Mótmæli ! 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Sólveig Sigurðardóttir <sollaogrunar@gmail.com> 
Sent: 09.01.2021 13:45:22 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sólveig Sigurðardóttir Mótmæli ! 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 


105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, 
dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi 
á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, 
þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar 


1 


til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum 
rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög 
áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að 
mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins 
umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar 
staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli 
sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km 
þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að 
kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd 
fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í 
einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa 
neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í 
fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu 
fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn 
umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim 
dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum 
fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, 
sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins 
og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn 
vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að 
ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega 
og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til ad vekja 
athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni 
frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


2 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði 
laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja 
að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. 
Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er 
að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri 
liggja hvoru tveggja. 


Sólveig Sigurðardóttir 
Kt. 040154-4509 
Garðarsvegi 26, 

710 Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:34 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Sólveig Sigurðardóttir Mótmæli ! 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Sólveig Sigurðardóttir <sollaogrunar@gmail.com> 
Sent: 09.01.2021 13:45:22 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sólveig Sigurðardóttir Mótmæli ! 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 


105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, 
dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi 
á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, 
þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar 


1 


til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum 
rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög 
áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að 
mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins 
umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar 
staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli 
sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km 
þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að 
kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd 
fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í 
einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa 
neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í 
fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu 
fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn 
umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim 
dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum 
fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, 
sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins 
og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn 
vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að 
ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega 
og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til ad vekja 
athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni 
frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


2 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði 
laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja 
að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. 
Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er 
að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri 
liggja hvoru tveggja. 


Sólveig Sigurðardóttir 
Kt. 040154-4509 
Garðarsvegi 26, 

710 Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:39 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Steinar Hardarson Athugasemd/motmeeli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: steinarh@simnet.is <steinarh@simnet.is> 
Sent: 21.01.2021 15:01:47 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Steinar Harðarson Athugasemd/mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og 
skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Steinar Harðarson 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:39 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Steinar Hardarson Athugasemd/motmeeli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: steinarh@simnet.is <steinarh@simnet.is> 
Sent: 21.01.2021 15:01:47 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Steinar Harðarson Athugasemd/mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og 
skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Steinar Harðarson 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:06 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Telma J. Bonthonneau Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: telma j <telmajeanne@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 13:22:26 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Telma J. Bonthonneau Athugasemdir / mótmæli vid frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, 
sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð 
heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 
verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja 
athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og 
óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Telma Jeanne Bonthonneau 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:40 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Thorgils Helgason Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Thorgils Helgason <thorgilshelgason@gmail.com> 
Sent: 21.01.2021 08:16:54 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Thorgils Helgason Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, Þorgils Helgason Ps. það er tímabært að Ísland setji sér þá stefnu að hætta sjókvíaeldi 
á frjóum laxi í fjörðum landsins. Þetta er óskaplegt lýti í fjörðum landsins, mengar mikið og getur skaðað 
náttúru landsins mikið. Horfum til nútímans og setjum allt eldi upp á land. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:08 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Tómas Tómasson Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Tómas Tómasson <tomastomasson24@gmail.com> 
Sent: 26.01.2021 15:37:04 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Tómas Tómasson Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. 

Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. 

Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, 
sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. 

Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun 
hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. 

Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform 
félagsins að segja. 

Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 

Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi 
sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í 
frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Tómas Tómasson 
Kt. 2402633789 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:07 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Ua S. Magnúsdóttir Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 
2020. 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Ua Sóley Magnúsdóttir <uasoley@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 13:03:51 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Ua S. Magnúsdóttir Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, 
sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð 
heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 
verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja 
athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og 
óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis 
Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og 
ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Úa Sóley Magnúsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:10 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Veiðifélög í Vopnafirði Athugasemd við frummatsskýrslu 

Attachments: athugasemdir við frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum 10.000 tonna 


framleiðslu á laxi í sjókvíum í Seyðisfirði..pdf 


Sæll Sigmar 
Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Þuríður Björg Wiium <thurawiium@gmail.com> 

Sent: 26.01.2021 23:07:45 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Veiðifélög í Vopnafirði Athugasemd við frummatsskýrslu 


Sæl, 


Meðfylgjandi er athugasemd við frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum vegna laxeldis í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði sem berst frá veiðifélögum í Vopnafirði. 


Bestu kveðjur, 
Þuríður Björg W. Árnadóttir 
Ritari veiðifélags Hofsár og Sunnudalsár 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is > 

Sent: fimmtudagur, 7. januar 2021 13:53 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: þórður þórðarson; Kjartan Davíð Sigurðsson 

Subject: FW: Vigdis Klara Aradóttir Athugasemd íbúa á Seyðisfirði við frummatsskýrslu FA 
Sæll Sigmar, 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Vigdís Klara Aradóttir <vka@simnet.is> 

Sent: 05.01.2021 20:57:18 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Vigdis Klara Aradóttir Athugasemd íbúa á Seyðisfirði við frummatsskýrslu FA 
Skipulagsstofnun 


Borgartúni 7b 


105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. 
nóvember 2020. 


Ég, Vigdís Klara Aradóttir, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 
10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað 
er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá 
stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða 
fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að 
tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel 
upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Eg er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvianna og starfrækslu hins umfangsmikla 
fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess 
flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á 
er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og 
munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli 
villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu 
máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst 
er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna 
og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki 
liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 
umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í 
eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til 
Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta 
umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig 
afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið 
gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í 
dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir 
standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi 
búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform 
Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Virdingarfyllst, 
Vigdis Klara Aradottir 
Austurvegi 48 

710 Seyðisfirði 

kt 210268-4999 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:10 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Vigfús Orrason Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Vigfús Orrason <vivvi@icy.is> 

Sent: 26.01.2021 15:30:24 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Vigfús Orrason Athugasemdir / mótmæli 


Undirritaður, íbúi á Íslandi, kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020, og vísar til neðangreindra 
röksemda: 


Um er að ræða 24 sjókvíar í stórum rammafestingum sem valda myndu gríðarlegri sjónmengun ef horft er til 
umfangs og staðhátta. 


Áhrif sjókvíaeldis á lífríkið eru neikvæð og raunar svo skaðvænleg að hvers kyns náttúrulegt líf undir kvíunum drepst 
eða víkur og óljóst er hve langan tíma tekur að endurheimta það eftir að eldið hefur verið stöðvað. Þá er ljóst að 
sjókvíaeldi skaðar villta laxa- og silungastofna, jafnvel í mikilli fjarlægð frá kvíunum. Hvernig sem á málið er litið 
myndi hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð umhverfisáhrif. 


Íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt að verulegu leiti á þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hrein og óspillt 
náttúra mestu máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið myndi ganga í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins og 
rýra verulega lífsgæði íbúanna sem njóta þess að byggja eitt fegursta bæjarstæði landsins. 


Yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um 
fyrirhuguð áform félagsins er mótmælt harðlega. Virðist félagið telja að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið 
Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja þrátt fyrir að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi falli innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. Hafnarsvæðið lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins en er ekki í einskis manns landi þar sem 
stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Virdingarfyllst, 
Vigfús Orrason 


(kt: 051072-5969) 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 09:40 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Þorbjörg Jónsdóttir Athugasemdir / mótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Thorbjorg Jonsdottir <tobba.tobba@gmail.com> 
Sent: 21.01.2021 09:51:23 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Þorbjörg Jónsdóttir Athugasemdir / mótmæli 


Undirrituð íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 
10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. 
nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á 
landslag verði því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, 
sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns 
líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er 
hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta 
lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Hvernig 
svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif 
í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er því vert að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt 
meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu 
máli. 

Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði 
laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. 
Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi 
ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 


1 


fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst ad 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi 
sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af 
ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Þorbjörg Jónsdóttir 


www.thorbjorgjonsdottir.com 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:09 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Þóra Guðmundsdóttir, athugasemd vid 10 þús tonna Fiskeldi Austfjarða á 
Seyðsisfirði 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Þóra Guðmundsdóttir <tora.bergny@gmail.com> 

Sent: 17.01.2021 14:05:24 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Þóra Guðmundsdóttir, athugasemd vid 10 þús tonna Fiskeldi Austfjarða á Seyðsisfirði 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði og frumkvöðull í uppbyggingu Ferðaþjónustu á staðnum, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum 
við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað 
er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í 
stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. 
Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og 
því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að 
mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða 
laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem 
sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá 
er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til 
þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því 
sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem 
flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og 
verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í 
Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og 
vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af 
þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við 
verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er 
stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka 
ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar 
verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- 
og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis 
Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Þóra Bergný Guðmundsdóttir, eigandi Haföldunnar gististaðar á Seyðisfirði 


200553-7999 , Ránargata 9, 710 Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:07 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Þóra K. Ásgeirsd. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 


tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Þóra Kristín Ásgeirsdóttir <thoraa@gmail.com> 

Sent: 20.01.2021 10:29:14 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Þóra K. Ásgeirsd. Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Þóra Kristín Ásgeirsdóttir 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:11 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Þórarinn Ingi Jonsson Sjokviaeldi á Seyðisfirði 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Thorarinn Ingi Jonsson <toadmeat@gmail.com> 
Sent: 26.01.2021 18:14:08 
To: Skipulagsstofnun - SLS 
Subject: Þórarinn Ingi Jónsson Sjókvíaeldi á Seyðisfirði 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í opnum sjókvíum í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í 
Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda 
röksemda í þessu sambandi: 

Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum drepst 
eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu 
tilliti. 

Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert að að 
vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í 
ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis 
manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 


Þórarinn Ingi Jónsson, Vesturvegi 15, Seyðisfirði 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:11 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: FW: Þuríður Björg Wiium Athugasemdir / mMótmæli 
Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Þuríður Björg Wiium <thurawiium@gmail.com> 
Sent: 26.01.2021 16:32:36 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Þuríður Björg Wiium Athugasemdir / mMótmæli 


Undirritaður íbúi á Íslandi kemur með þessu bréfi á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á 
laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 
neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir kvíunum 
drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en 
óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta 
laxastofna og sjóbleikju. Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er því vert 
að að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á 
óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að 
fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er 
ekki í einskis manns landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í frummatsskýrslu. 


Með vinsemd og kveðju, 
Þuríður Björg W. Árnadóttir 


Athugasemdir vid Frummatsskyrslu vegna 
10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði 


Athugasemd vegna umræðu um sjálfbærni laxastofns Breiðsalsár á blaðsíðu 11: 


„Rannsóknir voru gerðar á Breiðdalsá árin 1982 og 1990.9 ,10 Í Breiðdalsá hefur verið sleppt seiðum 
um langt skeið til að styðja við laxastofn árinnar. Meðalveiði áranna 2005-2017 var um 650 laxar, 
sem er ekki mikið í ljósi mikilla sleppinga, en árið 2017 veiddust 104 laxar í ánni. Miðað við magn 
sleppinga þá má efast um í ljósi veiðitalna að stofn árinnar sé sjálfbær.“ 


Þetta orðalag virðist helst vera notað sem tilraun til þess að draga úr mikilvægi laxastofns Breiðdalsár 
og þar með gera lítið úr öðrum laxastofnum í ám á Austurlandi sem flestir eru fáliðaðri. 


Sjálfbærni er tiltölulega nýtt hugtak og ekki hlaupið að því að finna eina rétta skilgreiningu á því. 
Barry C. Fields skilgreinir sjálfbærni þannig: 


„Með sjálfbærni er almennt átt við getu kerfisins til að viðhalda sér með tímanum og gefur til 
kynna að komandi kynslóðir ættu ekki að vera verr settar en núverandi kynslóðir.“ 


Í Fjarðará í Seyðisfirði veiðast laxar á hverju ári, þó þeir skipti ekki hundruðum, og hafa veiðst í yfir 20 
ár. Ekkert bendir til þess að það sé að fara að breytast nema utanaðkomandi þættir verði þess 
valdandi. Samkvæmt skilgreiningu hér að ofan ber það þess merki að stofninn sé sjálfbær. 


Athugasemd vegna áætlana um fjölda starfa fyrir hver 1000 tonn af fiski í eldi á blaðsíðu 26: 


„Byggðastofnun hefur áætlað að fyrir hver 1.000 tonn af fiski í eldi verði til 23 störf, eða 13 bein störf 
og 10 óbein störf. Því má áætla að 10.000 tonna eldi á ári í Seyðisfirði muni skapa rúmlega 130 bein 
störf. Auk þess yrðu 100 óbein störf til á svæðinu. Þar af má reikna með 15-25 stöðugildumað 
lágmarki í Seyðisfirði. “ 


Hér er svo vitnað óljóst í skýrslu frá Byggðastofnun sem gefin er út árið 2017. Skýrslan sem um ræðir 
heitir Byggðarleg áhrif fiskeldis og má finna hér: 


https://www.byggdastofnun.is/static/files/Fiskeldi/byggdaleg ahrif fiskeldis.pdf 


þar segir orðrétt á blaðsíðu 5: 


„Töluverður munur er á mati aðila sem hyggjast hefja sjókvíaeldi við Ísland um fjölda starfa. 
Landssamband fiskeldisstöðva áætlar að afleidd störf við fiskeldi séu 0,8 störf ofan á hvert eitt starf. 
Það þýðir rúmlega 100 störf á hver 10.000 framleidd tonn eða samtals 230 bein og afleidd störf. 
Ísafjarðarbær gerir ráð fyrir fyrir 144 störfum á hver 10.000 framleidd tonn og einu afleiddu starfi 
fyrir hvert beint starf eða 288 störf samtals. Fram kemur hjá Fjarðabyggð að mismunandi sé hvað 
eldisfyrirtækin áætli að mörg störf verði til við uppbyggingu fiskeldis á svæðinu. Annars vegar er 
áætlun sem gerir ráð fyrir 120 störfum á hver 10.000 tonn sem er nálægt rauntölum frá Færeyjum og 
hins vegar áætlun sem gerir ráð fyrir um 50 störfum á hver 10.000 tonn. Varðandi afleidd störf notar 
Fjarðabyggð viðmiðunina frá Landssambandi fiskeldisstöðva.“ 


Rannsóknirnar á bak við þessar tölur eru því litlar sem engar og koma fra Fiskeldisstöðvunum sjálfum 
eða bæjarfélögum sem hafa mikilla hagsmuna að gæta. 


Ef skoðaðar eru tölur frá Landsambandi Fiskeldisstöðva frá 2016 (væri áhugavert að fá uppfærðar 
tölur) sést að þessar tölur standast ekki skoðun. 


Einnig er vert að benda á að í Frummatsskyrslu er notast við leyfileg tonn, þ.e.a.s. 10.000, tonn en í 
skýrslu Byggðastofnunar er talað um framleidd tonn. 


Ársfjórðungsskýrsla fyrir þriðja fjórðung 2020 frá Ice Fish Farm gerir ráð fyrir framleiðslu (harvest) á 
3.500 tonnum árið 2020 en leyfi er fyrir 20.800 tonna lífmassa. 


Hvort eru beinu störfin 46 eða 270? 
Ársfjórðungsskýrlsuna má sjá hér: 


https://assets.website- 
files.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/5fad0630105 7d3834ea73b81 Ice%20Fish%20Farm%20AS%20 


Q3%20Presentation.pdf 


Athugasemd vegna ordavals á blaðsíðu 27 í skýrslu um villta stofna laxfiska: 


„Í 6. mgr. 18. gr. rg. nr. 540/2020 um fiskeldi eru ákvæði um fjarlægðamörk. Þar segir að 


Matvælastofnun skuli tryggja að fjarlægðarmörk frá ám með villta laxastofna og sjálfbæra nýtingu 
séu eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska í eldi er að ræða. Miðast framangreind fjarlægðarmörk við 
loftlínu, nema þegar tangar skilja á milli.“ 


Í 6.mgr. 18. Gr rg. Nr. 540/2020 stendur hins vegar orðrétt: 


„Matvælastofnun skal tryggja að fjarlægðarmörk frá ám með villta stofna laxfiska og sjálfbæra 
nýtingu séu eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska er að ræða í eldi. Miðast framangreind 
fjarlægðarmörk við loftlínu, nema þegar tangar skilja á milli.“ 


Orðalagi virðist breytt í skýrslu til þess að gera minna úr öðrum stofnum laxfiska heldur en laxi, eins 
ogt.d. bleikju sem er ráðandi í flestum ám í Seyðisfirði og nágrenni. 


Athugasemd við orðalag á blaðsíðu 64 í skýrslunni: 


„Botninn undir fyrirhuguðum kvíaþyrpingum Fiskeldis Austfjarða er hallandi sem leiðir til þess að 
umhverfisálagið dreifist frekar. Lítilla áhrifa af uppsöfnun lífrænna efna gætir í 100 m fjarlægð frá 
kvíastæði og alls engra áhrifa gætir þegar komið er í 350 m fjarlægð.“ 


Í þröngum firði eins og Seyðisfirði eru 100 m í allar áttir umhverfis kvíarnar stórt svæði. Þegar tekið er 
tillit til þess að fjörðurinn er djúpur og grunnsævið því hlutfallslega lítið hlýtur það að teljast enn 
alvarlegra þar sem grunnsævið er það svæði þar sem flestar lífverur dafna best. 


Eins og segir í skýrslunni á blaðsíðu 14: 


„Þau afla sér fæðu á strandsvæðum nálægt sinni heimaá í u.þ.b. tvo mánuði en ganga þá aftur upp í 
árnar til vetrardvalar. Í slíkar ætisgöngur fer bleikjan í tvö til þrjú sumur áður en kynþroska er náð“ 


En þegar þrengt hefur verið að bleikjunni með kvíum og því sem undan þeim kemur hefur þetta 
strandsvæði nálægt heimaá minnkað umtalsvert. 


Auk þess fylgir svo meiri hætta á sjúkdómum og laxalús. 


Athugasemd er gerð við að ekkert er minnst á gönguleiðir lax og silungs í skýrslunni: 


Lög 2008 nr. 71 11. júní 


H 6. gr. Staðbundið bann við starfsemi. 

L [Ráðherra] » getur, að fenginni umsögn Fiskistofu, Matvælastofnunar, 

... 2 |Hafrannsóknastofnunar| * og viðkomandi sveitarstjórnar, takmarkað eða bannað fiskeldi eda 
ákveðnar eldisaðferðir í einstaka fjörðum, flóum eda á svæðum sem teljast sérlega viðkvæm gagnvart 
starfsemi þeirri sem fram fer samkvæmt lögum þessum. 

LJ við ákvörðun ráðherra skv. 1. mgr. skal taka mið af því að markmið laga þessara er m.a. að vernda 
villta nytjastofna, hvort sem um er að ræða ferskvatnsfiska eða sjávarfiska, og hlífa þeim við 
fisksjúkdómum og öðrum neikvæðum vistfræðilegum áhrifum. Skal í því sambandi m.a. litið til 
staðsetningar eldisstöðva, stærðar þeirra, fjarlægðar frá veiðiám og veiðiverðmætis á viðkomandi 


svæði, þ.e. firði eða flóa. Jafnframt skal litið til þess hvort fiskeldissvæði séu á gönguleiðum lax og 
silungs og hvort straumar geti leitt sleppifisk í ár. ÍRáðherra skal taka tillit til sjónarmiða um aðra 


nýtingu hafsvæða en nýtingu vegna fiskeldis við ákvörðun sína skv. 1. mgr.] » 
L] Um skaðabætur vegna tjóns, sem leiðir af banni eða takmörkun samkvæmt grein þessari, fer eftir 
því sem mælt er fyrir um í 18. gr. 


Það telst nokkuð almenn vitneskja á meðal þeirra sem stunda veiðar í Seyðisfirði að silungur og lax 
gengur inn fjörðinn að norðanverðu. Seyðisfjörður er þröngur og því má vera ljóst að fiskeldissvæði, 
þá sérstaklega þau sem eru í norðanverðum firðinum, eru í gönguleiðum lax og silungs. 


Virðingarfylllst, 

Gunnar Sveinn Rúnarsson 
Kt. 050987-3109 
Botnahlíð 8 


Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Subject: Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes of salmon in 
open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


As a resident of Seyðisfjörður, I am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon 
farming in Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjardar hf., 
dated November 2, 2020. 

Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually 
prominent everywhere in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in the 
initial assessment report. In my opinion, the effects of the pens on the landscape are not only 
considerably negative but very negative. I do not agree with the report's statement that the 
installation and operation of the planned extensive salmon farming only causes "insignificant visual 
pollution" but rather a very significant one. 


2. I want to point out that the initial assessment report contains misleading presentation regarding 
the location and extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to cover. The area 
in which the pens are planned is much shorter than the 17.5 km that are mentioned in the report. 
The fjord is much narrower than 1.7 km where the salmon farm is mainly planned and this makes a 
big difference. The statement in the initial assessment report that the pens would cover around 7% 
of the fjord is therefore at best misleading and misrepresents the effect that the pens would have on 
the surface of the fjord. 


3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be 
negative, and in fact so negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will not 
recover unless this type of aquaculture is stopped or has been stopped for some time. Even then it is 
unclear how long it will take for the ecosystem to recover. It is also proven that salmon farms have 
a negative effect on wild salmon stocks and possibly herring stocks. 

Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon farms. In 
any case, the extensive aquaculture will have a significant and adverse effects on the environment. 


4. If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and will 
be transported by ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When it comes 
to the slaughter, the adult fish will be pumped back into a ship, to be transported to Djupivogur for 
slaughter and processing. Therefore, very few new jobs will be created in Seyðisfjörður, but the 
immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be significantly and negatively 
affected. The economic benefits of this proposed fish farm for the town and residents of 
Seyðisfjörður will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of 
Seyðisfjörður have built their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled 
nature of the fjord. There is no doubt that salmon farms are going to badly damage this valuable 
image of the area. As a result tourism in Seyðisfjörður will decline and jobs in the town's tourism 
sector will be put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon farming will thus be 
wiped out by losses of jobs in the local tourism sector. I believe there is reason to fear that the 
proposed salmon farm would have a negative rather than positive effect on people's possible plans 
to take up or continue their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjarði's statement that the provisions of the Act on 
the Planning of Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans for 
Seyðisfjörður, and is therefore questionable. The company seems to believe that as a result 
Seyðisfjarðarhöfn or the municipality of Múlaþing have nothing to say about the company's plans. 
Such an attitude appears surprising in view of the fact that all the planned salmon farms are located 
within the limits of Seyðisfjörðurs harbour. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes and 
the Farice cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the installation of 
large pens lead to structures that are quite close to both. 


Name : Ilona M. Rybka 
Austurvegi 18 
710 Seyðisfjörður 


Kennitala : 3107875589 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á að 
sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og 
kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Ingvi Örn Þorsteinsson 
Öldugötu 2, 710 Seyðisfirði 
Kt. 010876-3979 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Ísold Gná Sigríðar Ingvadóttir 
Kt.: 030897-2269 
Öldugata 2, 710 Seyðisfjörður 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Subject: Objections to the initial assessment report for the production of 10,000 tonnes of salmon in 
open sea-pens in Seyðisfjörður, dated November 2, 2020. 


As a resident of Seyðisfjörður, I am protesting against 10,000 tonnes of open sea-pen salmon 
farming in Seyðisfjörður, as proposed in the initial assessment report of Fiskeldi Austfjarðar hf., 
dated November 2, 2020. 

Reference is made to the following arguments: 


1. Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be very visually 
prominent everywhere in the fjord, and not only where the slopes are very steep, as indicated in the 
initial assessment report. In my opinion, the effects of the pens on the landscape are not only 
considerably negative but very negative. I do not agree with the report's statement that the 
installation and operation of the planned extensive salmon farming only causes "insignificant visual 
pollution" but rather a very significant one. 


2. I want to point out that the initial assessment report contains misleading presentation regarding 
the location and extent of the area of the fjord that the salmon farms are proposed to cover. The area 
in which the pens are planned is much shorter than the 17.5 km that are mentioned in the report. 
The fjord is much narrower than 1.7 km where the salmon farm is mainly planned and this makes a 
big difference. The statement in the initial assessment report that the pens would cover around 7% 
of the fjord is therefore at best misleading and misrepresents the effect that the pens would have on 
the surface of the fjord. 


3. The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well proven to be 
negative, and in fact so negative that all aquatic life under the pens dies or gives way and will not 
recover unless this type of aquaculture is stopped or has been stopped for some time. Even then it is 
unclear how long it will take for the ecosystem to recover. It is also proven that salmon farms have 
a negative effect on wild salmon stocks and possibly herring stocks. 

Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive around salmon farms. In 
any case, the extensive aquaculture will have a significant and adverse effects on the environment. 


4. If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced elsewhere and will 
be transported by ship from Þorlákshöfn and pumped into the pens in Seyðisfjörður. When it comes 
to the slaughter, the adult fish will be pumped back into a ship, to be transported to Djupivogur for 
slaughter and processing. Therefore, very few new jobs will be created in Seyðisfjörður, but the 
immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be significantly and negatively 
affected. The economic benefits of this proposed fish farm for the town and residents of 
Seyðisfjörður will thus be extremely limited. 


5. Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many residents of 
Seyðisfjörður have built their livelihood on tourist services, marketing the purity and unspoiled 
nature of the fjord. There is no doubt that salmon farms are going to badly damage this valuable 
image of the area. As a result tourism in Seyðisfjörður will decline and jobs in the town's tourism 
sector will be put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon farming will thus be 
wiped out by losses of jobs in the local tourism sector. I believe there is reason to fear that the 
proposed salmon farm would have a negative rather than positive effect on people's possible plans 
to take up or continue their residence in Seyðisfjörður. 


6. It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjarði's statement that the provisions of the Act on 
the Planning of Ocean and Coastal Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans for 
Seyðisfjörður, and is therefore questionable. The company seems to believe that as a result 
Seyðisfjarðarhöfn or the municipality of Múlaþing have nothing to say about the company's plans. 
Such an attitude appears surprising in view of the fact that all the planned salmon farms are located 
within the limits of Seyðisfjörðurs harbour. 


7. Concerns about the planned salmon farm should also be expressed in regard to shipping lanes and 
the Farice cable, as it is clear that the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the installation of 
large pens lead to structures that are quite close to both. 


Name : Jonatan Spejlborg Juelsbo 


Kennitala : 1205864599 


Fiskistofnar Fjardarar í Seyðisfirði í ljósi veidigagna 1990 - 2020 
og fórnarkostnaður þeirra fiskistofna 
gangi eftir áætlanir um laxeldi í sjókvíum í Seyðisfirði 


Jóhannes Sturlaugsson 
Laxfiskar desember 2020 


Vegna fyrirhugaðs laxeldis í sjókvíum í Seyðisfirði óskaði Skipulagsstofnun eftir því að hagsmunaaðilar skiluðu 
inn umsögnum varðandi þær áætlanir. Veiðifélag Fjarðarár í Seyðisfirði hafði samband við höfund þessara 
orða til að fá faglega umsögn varðandi þau áhrif sem ætla mætti að laxeldi í sjókvíum í Seyðisfirði hefði á 
fiskistofna árinnar. Greinagerð þessi inniheldur þá umsögn ásamt samantektum er gefa innsýn í stærð og 
eiginleika fiskistofna Fjarðarár á grunni veiðigagna árinnar frá árabilinu 1990 til 2020. 


Hér í upphafi er rennt yfir eiginleika fiskistofnanna sem Fjarðará í Seyðisfirði fóstrar á grundvelli veiðigagna. 
Í kjölfarið er komið inn á helstu neikvæðu áhrifaþættina sem fylgja fiskeldi á laxi í sjókvíum sem áhrif hafa á 
fiskistofna áa sem renna til sjávar í næsta nágrenni við slíkan iðnað, líkt og fiskeldi í Seyðisfirði væri dæmi um 
gagnvart fiskistofnum Fjarðarár. Þeir neikvæðu áhrifaþættir tengjast alþekktum hættum er náttúrulegum 
stofnum göngusilungs og lax í slíkum ám stafar af laxeldi í sjókvíum í næsta nágrenni ósa þeirra. Fjarðará er 
besta veiðiáin í Seyðisfirði en fleiri ár í firðinum fóstra göngusilung og jafnvel lax (Sörlastaðaá; Vestdalsá), en 
sökum þess að hvorki veiðinýting þeirra áa né skráning veiði þeirra lýtur formfestu eins og í Fjarðará, þá eru 
ekki tiltæk veiðigögn að styðjast við varðandi stofna þeirra áa. Það eitt og sér vitnar um mikilvægi þess að 
þær ár verði rannsakaðar áður en frekar verði fjallað um möguleg áhrif laxeldis í sjókvíum á villta stofna 
laxfiska í ám er renna til sjávar í Seyðisfirði. Full þörf er á að rannsaka fiskistofna Fjarðarár af sömu ástæðu 
þrátt fyrir að veiðigögnin úr Fjarðará gefi ákveðna sýn á fiskistofnana sem og þær seiðarannsóknir sem þar 
hafa verið framkvæmdar (Þórólfur Antonsson og Þorkell Hreiðarsson 2001; Leó o.fl. 2019) 


Fiskistofnar Fjarðarár 

Fjarðará í Seyðisfirði er ein besta sjóbleikjuá á Austurlandi líkt og árleg samantekt á lax- og silungsveiði sýnir 
(Guðmunda Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson 2020). Sjóbleikja er einkennisfiskur árinnar og stangveiðin á 
henni síðasta áratug með meðalveiði upp á 344 bleikjur vitnar um sterkan sjóbleikjustofn Fjarðarár (1. mynd) 
og seiðavísitala bleikjuseiða í ánni vitnar um það sama (Leó o.fl. 2019) Sjóbleikjustofn Fjarðarár hefur um 
langt skeið verið burðugur líkt og sést þegar litið er á veiðina síðustu þrjá áratugina, en um leið sýna þau 
veiðigögn að áin fóstrar fáliðaðan laxastofn (2. og 3. mynd) og urriðar hafa veiðst einstaka sinnum. 
Seiðarannsóknir í Fjarðará hafa einnig staðfest tilvist laxins, þar sem tveir árgangar laxaseiða komu fram 
(Þórólfur Antonsson og Þorkell Hreiðarsson 2001). 


800 


Árleg skráð bleikjuveiði 2011 - 2020 
Meðalveiðin var 344 bleikjur (staðalfrávik = 173) 


Fjöldi (stk) 


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 


z 


Ar 
1. mynd. Árleg bleikjuveiði í Fjarðará í Seyðisfirði 2011 - 2020. 


Veiðigögnin sýna ennfremur samsetningu bleikjustofnsins með hliðsjón af fiskstærð (4. mynd) og samskonar 
gögn yfir stærðir hrygningarlaxanna (smá- og stórlaxa) sem við sögu koma (5. mynd). Mikill fjöldi sjóbleikja 
sem veiddur er árlega í Fjarðará, sem aukinheldur eru vænar að jafnaði gerir það að verkum að bleikjan í 
Fjarðará er í senn dýrmætur nytjastofn en um leið einn helsti útvörður íslenskra sjóbleikjustofna. Um þá 
staðreynd að sjóbleikjustofninn í Fjarðará er einn af stærstu sjóbleikjustofnum landsins vitnar sá fjöldi bleikja 
sem fæst í árlegri stangveiði í ánni. Þennan sjóbleikjustofn ber okkur að vernda og sama gildir einnig um 
laxastofn árinnar þótt fáliðaður sé og að vissu leyti enn frekar vegna þess því smæði hans gerir hann 
viðkvæmari en ella væri og að sama skapi þarf varúðarþörfin að vera í takti við þá staðreynd. 


800 = 


Árleg skráð bleikjuveiði 1990-1994 og 1997-2020 
Meðalveiðin þau 29 ár var 215 bleikjur (staðalfrávik = 165) 


700 ATAT 


600 deee 


500 -S 


400 He 


Fjöldi (stk) 


300 ferr 


200 E 


100 a 


1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
Ár 
2. mynd. Árleg bleikjuveiði í Fjarðará í Seyðisfirði 1990 - 2020 


"as 
Árleg skráð laxveiði 1990-1994 og 1997-2020 
Meðalveiðin þau 29 ár var 13 laxar (staðalfrávik = 28) 

45 -E I 

40 -a 

35 4 
T 30 „RN 
hed 
o 
`~ 
> 25 „RN 
:0 
im 
LL 

20 

10 4 

5 4 

0 4 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
Ar 


3. mynd. Árleg laxveiði í Fjarðará í Seyðisfirði 1990 - 2020. 


80 


70 


60 


50 
od 
x 
ed 
(o) 
`~ 

3 40 
:0 
im 

30 

20 

10 

0 

4. mynd. 

10 

8 

T 6 
eel 
(o) 
~ 
5 
:0 
im 

4 

2 

0 

5. mynd. 


Heildarfjöldi lengdarmældra bleikja 1990-2020 = 603 
(9,7% af þeim 6229 bleikjum er veiddust á tímabilinu) 


q I= ahi ál 


j 
24 63 


27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 


Lengd (cm) 


Bleikjuveiðin í Fjarðará í Seyðisfirði 1990-2020 með hliðsjón af lengd bleikja sem voru lengdarmældar. 


Heildarfjöldi lengdarmældra laxa 1990-2020 = 107 
(28% af þeim 383 löxum er veiddust á tímabilinu) 


5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 


i a ESETET TETEE ETEC E ETT TTT 
3 
Lengd (cm) 


Laxveiðin í Fjarðará í Seyðisfirði 1990-2020 með hliðsjón af lengd laxa sem voru lengdarmældir. 


Fórnarkostnaður villtra stofna göngusilungs og laxa í Fjarðará og öðrum ám í Seyðisfirði 

Laxeldi á laxi í kvíum í næsta nágrenni áa er fóstra stofna göngusilungs og/eða laxastofna, ógna tilvist villtra 
stofna laxfiska í þeim ám. Hve illa stofnarnir verða úti veltur á ýmsum þáttum. Umfang eldisins og fjarlægð 
eldiskvíanna frá árósum og ströndum eru í grunninn ráðandi þættir varðandi magnbundnu áhrifin sem 
göngusilungur og lax verða fyrir. Þau áhrif eru að jafnaði helst tvenns konar. Annarsvegar af völdum aukinnar 
tíðni sníkjudýrsins laxalúsar sem fylgir þessum iðnaði, og hinsvegar fyrir tilstilli erfðafræðilegrar innblöndunar 
sem laxastofnar ánna verða fyrir vegna þáttöku norskættaðra eldislaxa sem sleppa úr slíku eldi í hrygningu 
laxins í ánum. Þriðji áhrifaþátturinn eru sjúkdómar sem fiskeldi getur borið í villta laxastofna. Sá neikvæði 
fylgifiskur laxeldis í sjókvíum kemur ekki eins jafnt og þétt við sögu og áðurnefndir þættir, en í slæmum 
tilfellum þá geta þeir sjúkdómar sem berast inn á svæðið eða magnast þar upp fyrir tilstilli fiskeldis, staðið 
tilvist villtra laxfiskastofna í nágrenni sjókvíaeldis fyrir þrifum. 


Laxalúsin og neikvæð áhrif hennar á vöxt og lífslíkur sjóbleikju og lax 

Af göngusilungi þá er sjóbleikjan að segja má allsráðandi í Fjarðará, líkt og sést á því að sjóbirtingur hefur 
nánast ekkert komið við sögu veiðanna þar. Í tilfelli sjóbleikjunnar þá er það laxalúsin sem fylgir laxeldi í 
sjókvíum sem skerðir lífslíkur hennar og einnig seltuþolið sem sjóganga bleikjunnar byggist á sem og þann 
vöxt sem henni er mögulegt að taka út yfir sjógönguna (Fjelldal o.fl. 2019; Bjorn o.fl. 2001). Í upphafi þeirrar 
laxeldishrinu sem nú er í gangi var mikið talað um að laxalús yrði hvergi vandamál í eldi á Vestfjörðum og 
Austfjörðum öðru fremur vegna hitastigs sjávar. Reyndin hefur verið sú að laxalús hefur verið stórfellt 
vandamál í laxeldi á Vestfjörðum. Svalari sjór á Austfjörðum hefur auðveldað baráttuna við þennan vágest í 
fiskeldi á því svæði fram til þessa, en spurningin er hve mikið aðstæður þurfa að breytast hvað hita sjávar og 
ásetning varðar til að svipað ófremdarástand hvað laxalúsina varðar komi upp á Austfjörðum. Hafa ber í huga 
að áður en að laxlúsin er farin að valda búsifjum í laxeldinu eru neikvæð áhrif vegna mögnunar á fjölda 
laxalúsa í kringum laxeldissvæði farin að valda búsifjum hjá villtum laxi og göngusilungi. Það gildir öðru fremur 
um slíkt laxeldi í kvíum þegar firðirnir eru þröngir og stuttir líkt og Seyðisfjörður er dæmi um. Þannig er breidd 
Seyðisfjarðar á innstu 5 kílómetrunum einungis um eða innan við 1 km og ytri hluti hans er síðan að mestu 
innan við 2 km á breiddina. 


Nálægð laxeldiskvíanna við strandsvæðin sem sjóbleikjan er þekkt fyrir að nýta yfir ætisgöngu sína í sjó að 
sumrinu, undirstrikar þá hættu sem sjóbleikjunni stafar af þeirri aukningu sem ætla verður að verði á laxalús 
í Seyðisfirði fyrir tilstilli laxeldisins, enda þótt lúsamagnið komist ekki á það stig að það valdi ekki vanda í 
eldinu sjálfu. Til að gefa innsýn í það hve miklar vegalengdir sjóbleikjur geta lagt að baki á sjógöngu sinni þá 
má benda á rannsókn er sýndi að sjóbleikjur ú vatnakerfi Víðdalsár og Hópsins á ætisgöngu í Húnaflóa sýndi 
að þær fóru allt að 40 km leið á út frá heimaósi sínum, en uppistaða sjávargöngu þeirra markaðist af 
strandsvæðum fjarðarins er þær gengu í, þ.e.a.s. Húnafjarðar (Jóhannes Sturlaugsson 2012). Sú staðreynd 
hve Seyðisfjörður er þröngur og stuttur sýnir hve sjóbleikja úr Fjarðará, sem væntanlega mun dvelja alla sína 
sumarlöngu sjógöngu eða megnið af henni á strandsvæðum Seyðisfjarðar, sýnir hve sjóbleikjan verður útsett 
fyrir þeirri aukningu á laxalús í Seyðisfirði sem gera verður ráð fyrir að fylgja muni laxeldinu sem fyrirhugað 
er að stunda þar. Auk þess má benda á það að einungis 5 km eru frá ósum Fjarðarár að innsta eldissvæðinu 
við Sörlastaðavík (þ.e.a.s. ef hugmyndir um afnot af eldissvæði sem er innar við Háubakka eru úr sögunni) 
sem sýnir enn frekar þá hættu sem stafar af laxlúsinni þegar að aðstæður gera það að verkum að hún nær að 
magnast upp á eldissvæðum. Hvað varðar þann göngusilung sem finnst í Vestdalsá og Sörlastaðaá þá þarf 
ekki að fjölyrða að nálægðin við eldissvæðið við Selstaðavík mun hafa neikvæð áhrif á stofna þeirra laxfiska. 
Í þessu sambandi er við hæfi að vitna til vöktunarrannsóknar höfundar þessara orða þar sem fylgst hefur verið 
með sjóbirtingi og laxi árlega í ám Arnarfirði 2015 -2020. Á þeim sjóbirtingum sem skiluðu sér í árnar sást að 
eftir að laxeldið í Arnarfirði óx urðu áhrif laxalúsarinnar sjáanleg fyrir tilstilli skaða sem lúsin hafði valdið á 
ytra byrði fiskanna (Jóhannes Sturlaugsson apríl 2019). Í því ljósi verður að ætla laxalúsin hafi aukinheldur 
orðið að fjörtjóni einhverjum af smæstu sjóbirtingunum, þ.e.a.s. þeim sem eru á sinni fyrstu sjávargöngu (sínu 
fyrsta sumri í sjó). 


Hjá laxinum er það fjöldi lirfa laxlúsa sem nær að setjast á gönguseiðin á leið þeirra um fjörðinn á leið sinni til 
hafs sem ræður því hvort þeir laxar eiga möguleika á að snúa aftur úr hafi eður ei. Enda þótt innsta 
eldissvæðið við Háubakka sem í upphafi var lagt upp með að nýta verði ekki notað fyrir eldiskvíar þá er ljóst 
að gönguseiði laxins þurfa að ganga fram hjá þremur eldissvæðum á leið sinni á ætisslóðir laxins í hafi ef öll 
eldissvæðin verða sett í gagnið (vid Sörlastaðavík; við Selstaðavík og við Skálanesbót). Nokkuð sem mun hafa 
áhrif á þann viðkvæma (fáliðaða) laxastofn sem er að finna í Fjarðará. Samantektargrein sem gefin var út nú 
í árslok 2020 undirstrikar hve gríðarlegur skaðvaldur laxalús runnin frá laxeldi er við allar strendur Noregs, allt 
til nyrstu héraða er teygja sig norður að 71 breiddargráðu (Johnsen o.fl. 2020). Á grunni fyrirliggjandi 
rannsókna er þar meðal annars vitnað til þess hve fáar laxalýs þurfi til að setjast á unglaxinn, þ.e.a.s. á 


gönguseiði lax á leið sinni til hafs til þess að það verði honum að aldurtila. Mörk þess eru mismunandi en bilið 
>3 - >10 lýs á fisk er nefnt sem mörk þar sem allur unglax sem lendir í slíku drepist eftir því hverjar 
aðstæðurnar þeirra eru. Á sama hátt nefna Johnsen og félagar að 40-50% þeirra unglaxa drepist þar sem 2- 
10 laxlýs hafa gert sig heimakomnar á unglaxi allt eftir því hverjar aðstæður þeirra eru hverju sinni. Í 
samantekt Johnsen og samstarfsmanna á því hver væri aukning á dánartíðni laxa yfir sjávargönguna fyrir 
tilstilli laxalúsa runnum frá fiskeldi þá fengust ærið sláandi niðurstöður. Af laxastofnum úr 401 ám sem til 
grundvalla lágu sem staðsettar eru eftir allri strandlengju Noregs þá var mat þeirra eftirfarandi fyrir árið 2019: 
Dánartíðni laxa á sjógöngu sem rekja má til laxalúsa sem runnar eru frá sjókvíaeldi á laxi var minna en 10% 
fyrir 179 þeirra áa, á bilinu 10-30% fyrir 140 ár og dánartíðni vegna lúsa frá fiskeldi var meira en 30% hjá laxi 
sem runnninn var úr 82 ám úr þessum hópi. Þetta er afgerandi staðfesting á þeim vanda sem laxastofnar eru 
í vegna sjókvíaeldis á laxi hjá þjóð sem stendur öðrum þjóðum framar í fiskeldi á laxi. Við getum lært margt 
af Norðmönnum meðal annars að gera ekki sömu mistök og þeir hafa gert. Mistökum sem felast í því að leyfa 
fiskeldi í opnum sjókvíum við strendur landsins. Mistökum sem valda því að ástandið versnar ár frá ári líkt og 
greint er frá í nýlegri grein norsks sérfræðingahóps sem hefur á sinni könnu að meta vandann sem stafar af 
laxeldi í sjó við Noreg (Forseth o.fl. 2017). Í þeirri grein 2017 og árskýrslum sama fólks sem stendur að baki 
Vísindaráðs Noregs í laxarannsóknum, þá kemur fram að vandinn sem laxeldi í sjó skapar sé mesti vandinn 
sem mætir villtum laxastofnum landsins þessi árin og áratugina og að sú ógn sé mikill - en 
erfðablöndunarvandinn skipar fyrsta sæti þessa lista aðsteðjandi váa er laxeldið skapar. Fast á hæla 
erfðablöndunarvandans í Noregi kemur dánartíðni og önnur lífsskerðing er lúsavandi runnin frá fiskeldinu 
skapar laxi og göngusilungi þar. Það var ekki síst á grunni lærdóms sem Norðmenn hafa skapað bæði með 
mistökum sínum í fiskeldi hvað laxalúsina og annað varðar, en jafnframt með framsýni sinni í rannsóknum 
sínum og vöktunarmálum er varðar þau mál sem höfundur þessara skrifa líkt og fleiri, reyndi að ná eyrum 
íslenskra ráðamanna varðandi nauðsyn þess að koma í gagnið umhverfismati á áhrifum laxalúsar og 
tilheyrandi umhverfismati og viðbrögðum svo tryggja mætti að umgjörð er lágmarka skyldi áhrif laxalúsar á 
náttúrulega stofna laxfiska á áhrifasvæði laxeldisins(Jóhannes Sturlaugsson jan. 2019; mars 2019; 6. maí 
2019). Allt kom fyrir ekki og því er í reynd ekkert tillit tekið til þess hérlendis hvaða áhrif laxalús sem runnin 
er frá laxeldinu hefur á stofna laxfiska í næsta nágrenni laxeldisins. 


Í árskýrslu áðurnefnds vísindaráðs Noregs í þessum efnum fyrir árið 2020 kemur fram að ennþá vaxi vandi 
villtra laxastofna landsins og aukin dánartíðni af völdum laxalúsar sem runnin er frá fiskeldi sé stór hluti af 
skýringunni á þeirri þróun sem meðal annars endurspeglist í auknum fjölda laxastofna þar sem sjálfbærni er 
komin á krítískt stig vegna þeirra áhrifa laxalúsarinnar (VRL 2020). Sú aukna vá villtra laxa og 
göngusilungsstofna ár frá ári er staðreynd þrátt fyrir að í Noregi gildi margfalt stífari kröfur varðandi 
sjókvíaeldi á laxi en eldisaðilum er uppálagt að fylgja í laxeldi hérlendis (sem Norðmenn reka reyndar nær 
einráðir hérlendis) ekki síst hvað það varðar að fylgst sé árlega með því hvaða áhrif laxeldið hefur á villta laxa- 
og göngusilungsstofna í því skyni að reyna að lágmarka áhrif þess eins og gert er í Noregi, líkt og bent var á 
nýlega í þarfri grein (Valdimar Gunnarsson 2020). Sérfræðinganefnd sem látin var meta uppfært áhættumat 
Hafrannsóknastofnunar gat þess að Norðmenn væru fremstir í þessum áhættumats og umhverfismatsefnum 
en sá hópur gerði meðal annars athugasemdir við skort á áhættumati og umhverfisvöktun hérlendis á 
neikvæðum áhrifum laxlúsar sem fylgir laxeldi í sjó á þá villtu stofna laxfiska sem við sögu koma: 


„Þótt ekki hafi verið farið fram á það sérstaklega við nefndina í erindisbréfinu til hennar að hún mæti hvort 
áhættuþættirnir sem valdir voru feli í sér alhliða og viðeigandi mat á umhverfisfótspori vaxandi fiskeldis á 
Íslandi höfum við engu að síður sett fram nokkrar almennar hugleiðingar um það mál "........ „ Miðað við 
þessar bakgrunnsupplýsingar frá Noregi telur nefndin það athyglisvert að sem stendur skuli mat á 
hugsanlegum áhrifum fiskeldis á umhverfið á Ísland einskorðast við strokufisk og lífræna mengun. Öðrum 
þáttum umhverfislegrar sjálfbærni sem leiddir hafa verið í ljós með skýrum hætti, ekki aðeins í Noregi, heldur 
einnig Í öðrum fiskeldislöndum svo sem Skotlandi og Chile, svo einhver lönd séu nefnd, virðist lítill gaumur 
gefinn. Nefndin leggur því til að við frekari áhættumat á Íslandi verði tekið tillit til fleir áhættuþátta en þeirra 
sem lagðir voru fyrir nefndina og eru metnir hér af nefndinni." (Gunnar Stefánsson o.fl. 2020) 


,Laxeldi í kvíum vekur ýmiss konar álitamál varðandi umhverfissjálfbærni. Í stuttu máli varða þessi álitaefni 
meðal annars áskoranir á borð við strokulax, sjúkdóma og lús og tengsl þeirra, notkun og velferð hreinsifisks 
(varnarfisks), áhrif á staðbundna fiskstofna, svo og efna- og lyfjaúrgang og lífrænan úrgang sem fer út í 
vatnsmassann um kring, svo eitthvað sé nefnt. Vísindanefndin hefur bent á að rannsóknir 
Hafrannsóknastofnunar í núverandi formi fela þannig ekki í sér heildarmat á mögulegum umhverfisáhrifum 
stækkandi fiskeldisgreinarinnar á Íslandi, heldur mat á tveimur tilteknum áhrifabáttum. 

Við mælum þannig með að framtíðarvinna taki mið af öðrum hugsanlegum umhverfismálum til þess að ná 
fram víðtækara mati á umhverfissjálfbærni og burðarþoli. Ef litið væri til annarra helstu laxeldisbjóða, t.d. 


Noregs, mætti fá vísbendingar um hvaða önnur viðfangsefni ætti að íhuga og síðar laga ad sérstökum 
aðstæðum (framleiðslu og umhverfi) á Íslandi. (Gunnar Stefánsson o.fl. 2020). 


Neikvæð erfðablöndun villtra laxastofna vegna þátttöku norskættaðra laxa í hrygningu þeirra villtu laxa 
Lax úr kvíum sleppur í miklu magni sem fyrr árlega hér við land (Valdimar Gunnarsson 2020), sem annarstaðar 
þrátt fyrir gamalkunnar söluræður eldisaðila um öryggi sjókvíastaðlanna sem þeir vinna eftir. Hluti þeirra 
eldislaxa ná að ganga í ár til hrygningar og sú staðreynd er verri hérlendis en víðast, því hér er eldislaxinn af 
norskum uppruna með tilheyrandi viðbótaráhrifum til vansa fyrir villtu íslensku laxastofnana sem verða fyrir 
slíkri innblöndun. Vegna þeirrar aðlögunar um aldir alda sem lífsferlar þeirra villtu laxa og aðrir eiginleikar 
hafa mótast af í ám hérlendis og á hafsvæðunum sem þeir laxar hafa vanið komur sínar á. Fyrrnefnd norsk 
Vísindaráðsnefnd nefnir erfðablöndun enn sem mestu hættuna sem villtum laxi í Noregi stafar af sjókvíaeldi 
á laxi, en getur þess að hættan sem laxi stafar af laxalús sem runnin er frá laxeldi í sjó fylgi fast á hæla 
erfðablöndunar sem helsta ógn við villta laxastofna í Noregi. Íslensk stjórnvöld bæði leiðandi stofnanir líkt 
og Hafrannsóknastofnun sem og Alþingi, hafa með ákvörðunum sínum ákveðið að fórna þeim fáliðuðu 
laxastofnum sem eru í mestri hættu vegna sjókvíaeldis hérlendis. Um þetta vitnar svonefnt áhættumat 
erfðablöndunar Hafrannsóknastofnunar sem litið er til þegar umfang og fjarlægðarmörk fiskeldis eru 
ákvörðuð hérlendis. Þar er ekki tekið tillit til þeirra smáu laxastofna áa sem renna til sjávar á fjarðarsvæðum 
þar sem fiskeldi hefur verið leyft og þar sem það er áformað líkt og Seyðisfjörður er nú dæmi um. Víst er að 
höfundur þessara orða og ýmsir aðrir velunnarar villtra laxfiska sem telja ófært að stjórnvöld heimili 
eldisstarfsemi sem gengur klárlega í senn gegn sjálfbærni og tilvist fjölda íslenskra stofna laxfiska hefur reynt 
að opna augu ráðamanna fyrir þeim níðingsskap sem slík opinber stjórnsýsla felur í sér gagnvart þessum hluta 
íslenskrar náttúru vegna áhættumats erfðablöndunar sem gerir tilvist smárra laxastofna næst 
eldissvæðunum ofurselda eldisiðnaðinum. Sem og vegna þess að metnaðurinn er enginn fyrir hönd þeirra 
laxastofna né göngusilungsstofna í næsta nágrenni laxeldis þeirra fjarða varðandi það að ganga frá 
ásættanlegu áhættumati ásamt tilsvarandi viðbragsðáætlunum sem fylgt væri varðandi lúsavandann, sem 
einn og sér gerir það að verkum að það hriktir í sjálfbærni þeirra smáu laxastofna (Jóhannes Sturlaugsson jan. 
2019; mars 2019; 6. maí 2019) á sama hátt og laxalúsin spillir sjálfbærni sífellt fleiri laxastofna í Noregi (VRL 
2020). Áhættumat vegna þeirrar undirliggjandi áhættu sem laxeldinu fylgir hvað sjúkdóma varðar og 
tilheyrandi viðbragðsáætlanir eru líkt og laxalúsarvandinn látið reka á reiðanum hérlendis. Það var ánægjulegt 
að sjá að sérfræðinganefnd sem fékk það hlutverk að meta uppfært áhættumat Hafrannsóknastofnunar 
skyldi gera athugasemdir við alla þá helstu þætti sem ég hafði nefnt að ráða þyrfti bót á í umsögnum mínum, 
þ.m.t. varðandi að uppfæra áhættuna hvað það varðar að hérlendis er verið að nota eldislaxa af erlendum 
uppruna sem vitað er að blandast villtum laxastofnum landsins (Gunnar Stefánsson o.fl. 2020). Einnig var sá 
hópur sérfræðinga sammála aðfinnslum mínum varðandi það að hlutfallslega mörk sem sett eru hvað varðar 
magn eldislaxa sem álitið er að geti tekið þátt í hrygningu áður en eiginleikar og tilheyrandi sjálfbærni 
stofnsins fer að tapast eiga ekki að vera þau sömu hjá allra minnstu laxastofnunum þar sem tilvistarlegur 
grundvöllur leikur þá þegar á lyginni og hjá stærri laxastofna sem svo hagar ekki til um. En eins og áður segir 
þá þyrftu minnstu laxastofnarnir fyrst að fá að komast á umrætt áhættumatsblað Hafrannsóknastofnunar svo 
hægt væri að taka tillit til þeirra. Fáliðaður laxastofn Fjarðarár mun ef ekki verður gripið í taumana fljóta að 
feigðarósi í boði stjórnvalda en smáir laxastofnar í næsta nágrenni laxeldisins á Vestfjörðum eru nú þegar á 
þeirri feigðarósaför fyrir tilstilli aðgerða og aðgerðaleysis íslenskra stjórnvalda (Jóhannes Sturlaugsson nóv. 
2020). 


Vítin eru til þess að varast þau hvað erfðablöndun varðar hvort heldur þau finnast erlendis eða hér heima. Í 
grein sem höfundur þessara orða skrifaði í Fréttablaðið í nóvember 2020 er komið inn á það að skaðinn sem 
erfðablöndun veldur er þegar staðfestur í einni þeirra þriggja áa sem ég er að vakta í Arnarfirði. 
Rannsóknagögn þaðan sýna að árum saman hefur hlutfall eldislaxa á hrygningarslóð verið yfir þeim mörkum 
sem álitið er að eldislax þurfi að vera innan ef sjálfbærni laxastofna eigi að vera tryggður. Í umræddri grein 
sem finna má á vef Fréttablaðsins (Jóhannes Sturlaugsson nóv. 2020) er jafnframt að finna tilvísanir í þær 
umsagnir sem hér hefur verið vitnað til að sendar hafi verið af höfundi á ráðuneyti og Alþingi í aðdraganda 
þess að gengið var frá nýjum ramma um hérlenda fiskeldisstarfsemi og tengla á þær sem hægt er að nýta sér 
sem flýtileiðir að því efni ef menn vilja kynna sér dæmin um hætturnar sem felast í gölluðu áhættumati og 
vöktun sem ýmist vantar eða er óskilvirk m.t.t. ýmissa grundvallarumhverfisþátta sem í hlut eiga hérlendis og 
önnur rök sem þar eru sett fram til varnar villtum íslenskum laxa- og göngusilungsstofnum (Jóhannes 
Sturlaugsson jan. 2019; mars 2019; 6. maí 2019). Aukinheldur er í grein minni frá nóvember s.l. að finna 
tilvísanir og tilsvarandi tengla á tvær aðrar greinar sem skrifaðar voru í sama tilgangi, annarsvegar í 
Fréttablaðið (Jóhannes Sturlaugsson 31. maí 2019) og hinsvegar grein sem skrifuð var í Stundina (Jóhannes 
Sturlaugsson des. 2018). 


Sjokviaeldi á laxi í Seyðisfirði mun skaða laxa- og gongusilungsstofna í ám í Seyðisfirði 

Fyrir liggur að ef laxeldi verður leyft í Seyðisfirði á þeim nótum sem nú er unnið að þá mun það hafa skaðleg 
áhrif á þá stofna lax og göngusilungs sem finnast í ám í Seyðisfirði. Þetta er ljóst ef miðað að núverandi 
áhættumat erfðablöndunar sem setur því eldi ekki skorður er bjargað gæti fáliðuðum laxastofni Fjarðará frá 
erfðablöndun. Erfðablöndun sem svipta mun þann stofn eiginleikum sínum á tiltölulega skömmum tíma 
vegna þátttöku eldislaxa af norskum uppruna í hrygningu laxins í ánni. Laxalús fylgir laxeldi í sjó jafnvel þó að 
hún nái sér síður á strik í svalari sjó líkt og reyndin er á Austjörðum, ennþá allavega. Sá skortur sem er 
hérlendis á mati á áhættu frá hendi laxalúsarinnar sem runnin er frá fiskeldi og tilheyrandi símati á áhrifum 
hennar á laxa- og göngusilungsstofna á áhrifasvæði laxeldisins, veldur því að engin ástæða er til annars en 
gera ráð fyrir því að laxalús skaði slíka stofna í ám í Seyðisfirði komi til þess að laxeldi verði leyft í Seyðisfirði í 
því mæli sem lagt er upp með. Það er vægast ekki gott afspurnar fyrir Íslendinga að ennþá skuli umhverfismat 
það sem lagt er til grundvallar ákvörðunum er varða fiskeldi í sjó, ekki með virkum hætti áskilja að til 
grundvallar séu lögð gögn er varða það hvaða neikvæðu áhrifa megi vænta hjá villtum stofnum laxa og 
göngusilungs á áhrifasvæði eldisins vegna þeirra laxalúsar sem fylgir eldinu og þeirra fisksjúkdóma sem 
mögulegt er að komi upp fyrir tistilli þess eldis. Sama virðingarleysi fyrir íslenskri náttúru veldur því að ekkert 
mið er tekið af smáum laxastofnum áa í næsta nágrenni eldissvæðanna í því áhættumati erfðablöndunar sem 
fylgt er hérlendis og tilsvarandi vöktun og skorti á vöktun er þau mál varðar. Lýsandi dæmi um það er sú 
ráðstöfun Hafrannsóknastofnunar að setja kvikmyndafiskteljara ekki fyrst upp í smáu ánum næst fiskeldinu 
þar sem laxastofnarnir eru í mestri hættu. 


Lokaorð 

Það einlæg von mín að þeir aðilar sem taka ákvarðanir er varða það hvort sjókvíaeldi á laxi verði leyft í 
Seyðisfirði leyfi villtum stofnum laxa og göngusilungs að njóta vafans og gefi því ekki leyfi fyrir slíku eldi á 
meðan núverandi ástand ríkir í umhverfi eldismála hérlendis. Ef áhuginn fyrir slíku eldi er mikill þá væri 
eðlilegt að ráðamenn í héraði hvettu stjórnvöld sem fara með yfirstjórn fiskeldismála að skoða hvernig bæta 
má það áhættumat og þá umhverfisvöktun sem fylgja þarf slíku eldi á þann veg að það sé mögulegt að 
ástunda slíkt sjókvíaeldi án þess að það öll áhætta þess liggi hjá náttúrulegum stofnum lax og göngusilungs 
sem ár í næsta nágrenni eldissvæðanna fóstra líkt og nú er reyndin. Fram til þessa hafa menn með aðgerðum 
sínum á vettvangi fiskeldis hérlendis séð til þess að þeir smáu stofnar laxa og göngusilungs færa stærstu 
fórnirnar sem þessi iðnaður hefur í för með sér í þeirri mynd sem hann er leyfður hérlendis. Í stuttu máli sagt 
þá væri eðlilegast með hliðsjón af hagsmunum íslenskrar náttúru að leggja af allt eldi á laxi í sjóvíum hér við 
land. Vonandi verður mikilvægt skref tekið í þá átt að snúa við þeirri óheillaþróun sem sjókvíaeldi á laxi í 
opnum sjókvíum hérlendis vitnar um, með því að koma í veg fyrir að slíkur umhverfissóðaskapur fari í gang í 
Seyðisfirði. 


Heimildir 


Bjørn PA, Finstad B, Kristoffersen R (2001) Salmon lice infection of wild sea trout and Arctic char in marine and 
freshwaters: the effects of salmon farms. Aquacult Res 32: 947-962. 


Forseth T, Barlaup BT, Finstad B, Fiske P, Gjoaester H, Falkegard M, Hindar A, Mo TA, Rikardsen AH, Thorstad EB et al: 
The major threats to Atlantic salmon in Norway. Ices Journal of Marine Science 2017, 74(6):1496-1513. 


Fiskeldi Austfjarða hf. 2020. Frummatsskyrsla vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði. VIDAUKAR. Mat á 
umhverfisáhrifum. 2. nóvember 2020. 


Fjelldal, P.G., Hansen, T J Karlsen, Ø. og D W Wright. 2019. Effects of laboratory salmon louse infection on Arctic char 
osmoregulation, growth and survival. Conserv Physiol. 2019; 7(1): coz072. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6839430/# 


Guðmunda Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson. 2020. Lax- og silungsveiðin 2019. HV 2020-038. 


Gunnar Stefánsson, Glover, K. og McAdam B. 2020. Skýrsla óháðrar nefndar um athugun á aðferðafræði, áhættumati 
og greiningum á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsóknastofnunar. 


frh. heimilda á næstu síðu 


Johnsen, |. A., Harvey, A., Sævik, P. N., Sandvik, A. D., Ugedal, O., Adlandsvik, B., Wennevik, V., Glover, K. A., and Karlsen, 
Ø. Salmon liceinduced mortality of Atlantic salmon during post-smolt migration in Norway. — ICES Journal of 
Marine Science (2020) doi:10.1093/icesjms/fsaa202. 


Jóhannes Sturlaugsson 2012. Rannsóknir og vistkerfi Hópsins, í: Á vit margbreytileikans - Víðidalsá og Fitjá, Hópið og 
Gljúfurá (Karl G Friðriksson og Sigríður P. Friðriksdóttir). Salka Reykjavík 2012. bls 237-246. 


Jóhannes Sturlaugsson. Des. 2018 (birt í des2018-jan2019 prentútgáfu Stundarinnar og á vef Stundarinnar 9. jan. 2019). 
Laxastofnum fórnað fyrir sjókvíaeldi á laxi? Stundin. 


Jóhannes Sturlaugsson. Jan. 2019. Umsögn Jóhannesar Sturlaugssonar um drög að frumvarpi varðandi ýmsar breytingar 
á lögum er varða fiskeldi. 13. Janúar 2019. Sjá samráðsgátt stjórnarráðsins. 
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/SCases/Details/?id=1256&uid=b3fb62b5-6a17-e911-944c-005056850474 


Jóhannes Sturlaugsson. Mars 2019. Umsögn Jóhannesar Sturlaugsson Laxfiskum um Frumvarp til laga um breytingu á 
ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi. 29. mars 2019. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4946.pdf 


Jóhannes Sturlaugsson. Apríl 2019. Rannsóknir á fiskistofnum í ám í Ketildölum 2017 og 2018. Laxfiskar. 4 bls. Sjá vef 
Alþingis í fylgiskjölum viðbótarumsagnar Jóhannesar Sturlaugssonar Laxfiskum til Atvinnuveganefndar Alþingis 
6. maí 2019 vegna 647. mál á 149. löggjafarþingi (lagaákvæði er varða sjókvíaeldi og fleiri þætti fiskeldis): 
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-5418.pdf 


Jóhannes Sturlaugsson. 6. maí. Viðbótarumsögn vegna 647. mál á 149. löggjafarþingi (lagaákvæði er varða sjókvíaeldi 
og fleiri þætti fiskeldis) frá Jóhannesi Sturlaugssyni, Laxfiskum. 


Jóhannes Sturlaugsson. 31. maí 2019. Örlög íslenskra laxastofna eru nú í höndum Alþingismanna. Fréttablaðið. 
https://www.frettabladid.is/skodun/orlog-islenskra-laxastofna-eru-nu-i-hondum-althingismanna/? 


Jóhannes Sturlaugsson. November 2020. Sláandi hlutfall eldislaxa á hrygningarslóð villtra laxa í Arnarfirði. Fréttablaðið. 
https://www.frettabladid.is/skodun/slaandi-hlutfall-eldislaxa-a-hrygningarslod-villtra-laxa-i-arnarfirdi 


Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir. 2019. Útbreiðsla laxfiska 
og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. HV 2019-40. 43 bls. 


Valdimar Ingi Gunnarsson. 2020. Litlu laxastofnarnir - Skortur á vöktun og hugsanlegar skaðabótakröfur. Bændabladið 
3. des. 2020. 


VRL Vitenskapelig rád for lakseforvaltning 2020. Status for norske laksebestander i 2020. Rapport fra Vitenskapelig rád 
for lakseforvaltning nr 15. 147 bls. 


Þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson. (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. 
Veiðimálastofnun. VMST-R/0117, 14 bls. 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Einnig vil ég benda á að önnur lönd eru að banna þessa aðferð við fiskeldi. 


Virðingaf. 


Jón Hilmar Jónsson 
Ktl.:080359-4119 
Árstíg 11 

710 Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem einstaklingur, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 
sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram 
í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í 
hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið 
mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna 
styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum 
fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% 
af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í 
því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns 
líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt 
eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá 
er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, 
sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir 
hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt 


aftur i brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir 
að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar 
verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar 
takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 
náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert 
fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem 
að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja 
sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Jón Sigfinnsson 
kt: 010688-2489 
Þórsgötu 14, íbúð 201 


A% | Landssamband 
= veiðifélaga 


Skipulagsstofnun 
Sent með tölvupósti. 


Reykjavík, 25. janúar 2021. 


Málsnúmer: 201 119-0089 


Efni: Frummatsskýrsla Fiskeldis Austfjarða hf. vegna 10.000 tonna sjókvíaeldis í 
Seyðisfirði 


Landssamband veiðifélaga gerir með bréfi þessu svofelldar athugasemdir við framangreinda 
frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2 nóvember 2020. 


1. Burðarþolsmat Hafrannsóknastofnunar 


Áætlanir Fiskeldis Austfjarða hf. byggjast á burðarþolsmati Hafrannsóknastofnunar. 
Burðarþolsmat fyrir Seyðisfjörð var gefið út þann 23. ágúst 2018. Þar lagði 
Hafrannsóknastofnun til að að hámarkslífmassi fiskeldis í Seyðisfirði verði 10.000 tonn. 


Á þessu burðarþolsmati Hafrannsóknastonfunar hefur ekki verið framkvæmt umhverfismat, 
sbr. lög um umhverfismat áætlana, nr. 105/2006. Umhverfismat áætlana skal gert vegna þeirra 
skipulags- og framkvæmdaáætlana og breytinga á þeim sem marka stefnu er varðar 
leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 
106/2000. Þar með talið eru rekstrarleyfi vegna fiskeldis. Ljóst er að burðarþolsmat 
Hafrannsóknarstofnunar er áætlun í þessum skilningi því það markar stefnu um leyfisveitingar, 
þ.e.a.s. veitingu rekstrarleyfa til fiskeldis. Það er hlutverk Skipulagsstofnunar að veita og gefa 
út leiðbeiningar um umhverfismat áætlana. Þá er það hlutverk Skipulagsstofnunar að taka 
ákvörðun um hvort áætlun skuli háð ákvæðum laga um umhverfismat áætlana þegar vafi leikur 
á þvi. Skipulagsstofnun hefur staðfest vid undirritadan að burdarbolsmét 
Hafrannsóknastofnunar hafa ekki verið umhverfismetin á grundvelli laga nr. 105/2006. 


Mat á áhrifum áætlunarinnar, í þessu tilviki burðarþolsmats Hafrannsóknastofnunar, skal vinna 
samhliða áætlanagerðinni og liggja fyrir áður en áætlunin er samþykkt af viðkomandi 
stjórnvaldi, sbr. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 105/2006. Þessu hefur ekki verið sinnt. Umhverfismat á 
burðarþolsmati Hafrannsóknastofnunar fyrir Seyðisfjörð hefur ekki farið fram en samkvæmt 
framangreindu er ljóst að það er forsenda þess að hægt sé að byggja útgáfu rekstrarleyfis á 
burðarþolsmati. Málsmeðferðin fer í bága við gildandi lög. Umhverfismat á burðarþoli 
Seyðisfjarðar verður að fara fram áður en frekari ákvarðanir um fyrirhugaðar framkvæmdir 
Fiskeldis Austfjarða hf. verða teknar og raunar allar framkvæmdir aðrar sem byggja á 
burðarþolsmötum Hafrannsóknastofnunar. 


Þessi meðferð málsins fer ennfremur í bága við Árósasamninginn sem Ísland fullgilti árið 2011, 
sbr. m.a. 6. gr. hans um þátttöku almennings í ákvörðunum um tiltekna starfsemi og 7. gr. hans 
um þátttöku almennings í ákvarðanatöku varðandi skipulag, áætlanir og stefnumótun í 
umhverfismálum. 


2. Framkvæmdasvæði 


Fyrirtækið Fiskeldi Austfjarða hf. sem er að meirihluta í eigu norsks fyrirtækis hyggst ala frjóan 
norskan eldislax í opnum sjókvíum í Seyðisfirði. Eitt af hinu fyrirhuguðu eldissvæðum er við 
Háubakka, einungis steinsnar frá ós Fjarðarár í Seyðisfirði, sem er aðallega sjóbleikjuá en auk 
þess veiðist nokkuð af laxi í henni. Samkvæmt reglugerð nr. 540/2020, um fiskeldi, er er ekki 
heimilt að ala laxfiska í sjókví sem er styttra en 5 km frá ám með villta stofna laxfiska. 


3. Varúðarregla 9. gr. náttúruverndarlaga 


Landssamband veiðifélaga telur að brotið hafi verið gegn ákvæði 9. gr. laga nr. 60/2013 um 
náttúruvernd (hér eftir nefnd náttúruvernarlög) vegna þeirrar óvissu sem er um notkun ófrjós 
lax, um útbreiðslu laxalúsar, hvað sleppa margir laxar og hvernig þeir blandast villtum laxi. Í 
1. málslið ákvæðisins segir: „Þegar tekin er ákvörðun á grundvelli laga þessara, án þess að fyrir 
liggi með nægilegri vissu hvaða áhrif hún hefur á náttúruna, skal leitast við að koma í veg fyrir 
mögulegt og verulegt tjón á náttúruverðmætum.“ Það getur vel átt við um þessi atriði og einnig 
síðari malslidurinn um skort á vísindalegri þekkingu sem hljóðar svo: „Ef hætta er á alvarlegum 
eða óafturkræfum náttúruspjöllum skal skorti á vísindalegri þekkingu ekki beitt sem rökum til 
að fresta eða láta hjá líða að grípa til skilvirkra aðgerða sem geta komið í veg fyrir spjöllin eða 
dregið úr þeim.“ Skorti á vísindalegri þekkingu er t.d. beitt sem rökum á bls. 98 í 
frummatsskýrslunni þar sem segir orðrétt: „Auk þess sem fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 
ánni. Þar af leiðandi getur verið erfitt að ákvarða um stofn árinnar.“ 


4. 1.0g2. gr. náttúruverndarlaga 


Landssamband veiðifélaga telur að frummatsskýrslan gangi í berhögg við markmiðsákvæði 
náttúruverndarlaga. Einkum er vísað til þess að í 1. mgr. 1. gr. segir að markmið laganna sé 
m.a. að vernda líffræðilega fjölbreytni og tryggja þróun íslenskrar náttúru á eigin forsendum. 
Og í c lið 2. gr. segir að stefnt skuli m.a. að því að varðveita tegundir lífvera og erfðabreytilega 
fjölbreytni. Viðmið Hafrannsóknarstofnunar um að 4% erfðablöndun sé ásættanleg samræmist 
ekki þessum markmiðum og stefnu. 


5. Niðurstaða 


Með vísan til þeirra annmarka sem lýst er hér að framan krefst Landssamband veiðifélaga þess 
að Skipulagsstofnun grípi til viðeigandi aðgerða. Málsmeðferðina verður í öllu falli að stöðva 
þangað til umhverfismat áætlunar hefur farið fram á burðarþolsmati Hafrannsóknastofnunar, 
sbr. lög nr. 105/2006. 


Landssamband veiðifélaga áskilur sér rétt til þess að kæra ákvarðanir Skipulagsstofnanir til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sbr. 14. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum. 


Virðingarfyllst, 


FA IS 
Elías Blöndal Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri. 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi i 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi 
fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður 
komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru 
auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því 
verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að 
liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur 
mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er 
varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er 
bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn 
miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í 
frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. 
þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem 
mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og 
gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að 
eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að 
gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur 
hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem 
þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og 
þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og 
að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í 
umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf 
skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu 
fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í 


Seyðisfirði og hid gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskyrsla 
tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa 
líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks 
varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda 
ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. 
Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um 
áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi 
fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en 
ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Ses Oo Susut. 
WOSgL-LSI 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Lilja Finnbogadóttir 
Kt.300870-4739 
Dalbakka 11 

710 Seyðisfirði. 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu 
á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirrituð, sem íbúi á Seyðisfirði, kemur með bréfi þessu á framfæri mótmælum við 
fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða 
hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að 
kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá 
því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er 
að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega 
bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar 
komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mati undirritaðs/ 
undirritaðrar eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Undirritaður/undirrituð er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetning 
eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi 
framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins 
sem sjókvíaeldið mun þekja. I því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að 
vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem 
kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess 
að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem 
eldið hefur á ásýnd fjarðarins. I því sambandi er bent 4 sá hluti fjarðarins sem mestu máli 
skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og 
gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers 
kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi 
er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta 
lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða 
til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en 
ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er 
síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi 
og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski 
dælt aftur í brunnskip og að líkindum til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu 
leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa 
Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður 
þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 


náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem 
ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem 
fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Undirritaður/undirritur telur líka ástæðu til að 
vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað 
sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á 
svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða 
hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð 
áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið 
Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi bess að 
allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýs áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice 


strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til 
mannvirkja sem tiltölulega nærri eru hvoru tveggja. 


Seyðisfirði, 28.12. 2020 


Íbúi á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,/ km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Hugrún Einarsdóttir 
Kt. 070898-2929 
Botnahlíð 35, 710 Seyðsfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem einstaklingur, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 
sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í 
hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið 
mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna 
styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum 
fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% 
af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í 
því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt 


aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir 
að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar 
verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar 
takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 
náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert 
fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem 
að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja 
sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Jafet Sigfinnsson 

kt: 171090-3509 
Þórsgötu 14, íbúð 201 
101 Reykjavík 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 
sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram 
í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í 
hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki 
aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og 
starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið 
mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna 
styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum 
fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% 
af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í 
því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni 
hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns 
líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt 
eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá 
er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, 
sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir 
hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt 


aftur i brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir 
að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar 
verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar 
takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 
náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert 
fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað 
er og frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem 
að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja 
sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Gylfi Gunnarsson Kt 050950-3879 
Vesturvegi 5 
710 Seyðisfirði 


Sólborg Sumarliðadóttir 180250-4849 
Vesturvegi 5 
710 Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Undirrituð, sem íbúi á Seyðisfirði, kemur með bréfi þessu á framfæri mótmælum við 
fyrirhuguðu 10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis 
Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu 
sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að 
kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá 
því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er 
að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega 
bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins 
þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mati 
undirritaðrar eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Undirrituð er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetning eldiskvíanna 
og starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í 
frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem 
sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að 
vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem 
kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess 
að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem 
eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli 
skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og 
gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers 
kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar 
sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að 
endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og 
hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt 
örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða 
eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum 
jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá 
Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski 
dælt aftur í brunnskip og að líkindum til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu 
leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa 


Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa 
varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar 
byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt 
náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 
svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem 
ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem 
fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Undirrituð telur líka ástæðu til að vekja 
athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað 
sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu 
á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða 
hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð 
áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið 
Máúlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess 
að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýs áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice 
strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða 
til mannvirkja sem tiltölulega nærri eru hvoru tveggja. 


Seyðisfirði, 27/12 2020 


sabal Na gl Ke lsd 
hm ste Yiadi AL 


Íbúi á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi 
fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður 
komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru 
auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því 
verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að 
liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur 
mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því 
er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er 
bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn 
miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í 
frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. 
þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem 
mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og 
gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að 
eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er 
að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð 
getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða 
blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og 
þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og 
að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í 
umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf 
skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu 
fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í 
Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla 
tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa 
líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks 
varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda 
ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. 
Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um 
áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi 
fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Og síðan hér nokkrar ábendingar og spurningar að auki: 


2.5.2 Skipulagsmál og skipulagsáætlanir 


„Í aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-2030 er ekki fjallað um eða sett fram stefna 
um fiskeldi, en talað er um að skapa möguleika fyrir fjölbreytt atvinnulif og að slík starfsemi 
fari fram í sem bestri sátt við samfélag og umhverfi. Fyrirhuguð starfsemi í Seyðisfirði fellur 
að þessum markmiðum sérstaklega í ljósi þess að starfsemi Fiskeldis Austfjarða er 


umhverfisvæn og þar að leiðandi í sátt við umhverfið og samfélagið.? l, 


Pótt stefnt sé að því að skapa fjölbreytt atvinnulíf er ekki vitað til þess að akkúrat 10.000 
tonna laxeldi stórfyrirtækis sé það sem íbúarnir hafi mestan áhuga á, Enda veit ég ekki til 
þess að allvöru könnun hafi verið gerð um þetta atriði. Umhverfisvenleikinn er einnig 
fullyrðing sem sett er fram af umsækjanda og eins víst að mörgum verði brugðið þegar þeir fá 
að vita að kolefnissporið vegna 10.000 laxeldi ári komi til með að samsvara notkun 13.500 
einkabíla á sama tíma. 


„Kolefnisspor Í kg af slægðum íslenskum eldislaxi er 2,7 kg CO2 ígildi reiknað með 
aðferðafræði vistferilsgreiningar Losun meðal fólksbíls er um 2 tonn CO. ígildi á ári. Í þeirri 


tölu er ekki gert ráð fyrir losun yfir vistferilinn það er framleiðsla bílsins eða förgun hans “ 
((https://www. visindavefur.is/svar.php?id=78911)- hlaðið niður 26.01.20) 


Eftirfarandi könnun var birt í frummatsskyrslunni og gott væri að fá svar við spurningunni 
um hvers vegna hlutlausir voru látnir vera í sama dálki og fylgjandi laxeldi við strendur 
Íslands, en ekki í sama dálki og neikvæðir. Þetta er sérstakt vegna þess að annarstaðar í 
töflunni kemur fram að neikvæðir/mjög neikvæðir eru 28% og fylgjandi/mjög fylgjandi 
sömuleiðis 28%. Hver er skýringin á þessu? 


Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ert þú gagnvart eldi á laxfiski við strendur Íslands? 


Tölfræði byggð á tveimur könnunum sem MMR framkvæmdi árið 2018. 
Kannanir gerðar með hálfsárs millibili og endurspeglar viðhorf íbúa á Austurlandi til 
eldis á laxi í sjókvíum. Andstæðingum sjókvíeldis fer fækkandi samkvæmt þessu 


Austurland — desember 2018 
10% 15% 2% 6% 


17% 


Austurland — júní 2018 


14% 17% 24% 9% 
m Mjög neikvæð(ur) m Frekar neikvæðlur) Hvorki né m Frekar jákvæð(ur) m Mjög jákvæð(ur) 
Miög neikv Neikv Hlutlausir Fylgjandi | Mjög fylgjandi Neikvæðir Hlutl/fylgjandi 
Júni 10 15 52 6 17 12 43,5 
Desember 14 17 35 24 9 16 15 
Meðaltal 12,0% 16,0 % 43,5% 15% 13% 13 
Avr. 14% Avr. 29% 


Mynd 53: Afstaða íbúa Austurland til eldi á laxfiski við strendur Íslands í júní og desember 
2018 


2.5.5 Náttúruvá 


„Lítil hætta er talin af náttúruvá í Seyðisfirði. Undir náttúruvá falla eldgos, jarðskjálftar, 
aurskriður, snjóflóð, flóðbylgjur og hafís. “ 


og 


„Hætta af jarðskjálftum á svæðinu er óveruleg.? 9 


Skriður eru algengar á Austfjörðum sérstaklega í úrhelli og miklum leysingum sem fylgja 
austlægum og suðlægum áttum. Slíkar skríður eru að mestu staðbundnar við bratta 
lækjarfarvegi og mun fiskeldi í Seyðisfirði ekki stafa hætta af þeim. Svipaða sögu er að segja 
um snjóflóð á svæðinu.“ 


Mannskæðasta snjófloð Íslandssögunnar féll á Seyðisfirði 18. febrúar 1885 Floðið kom úr 
Bjólfinum og varð 24 manns að bana. Stort snjófloð féll úr Bjólfinum á Seyðisfirði og nánast 
gjöreyddi síldaverksmiðju 19 mars 1995 svo ekki sé nú minnst á hörmungarnar sem dundu 


yfir byggðina þegar stærsta aurskriða í byggð á Íslandi féll úr Botnunum sunnan fjarðar og 
olli gífurlegri eyðileggingu 18 desember sl. Sjálfur man ég eftir að hlaupið hafi úr 
Hábökkum í sjó fram þó ég muni ekki akkúrat árið. 


Lokaorð: 

Ekki verður séð í matsskýrslunni að rannsóknir á menningarlífi íbúa hafi farið fram né 
nokkuð haldbært um þær væntingar og vonir sem bæjarbúar bera til samfélagsins sem þau 
búa í. Að sjálfsögðu verður að líta fyrst og fremst til þess hvað vel upplýstum borgurum í 


litlu samfélagi kann að finnast um þær hugmyndir sem þar koma fram og tryggja að þeir geti 
tekið ákvörðun í samræmi við alvarleika inngripsins á sanngjanan og heiðarlegan hátt. 


Vinsamlegast, 


Pétur Kristjánsson 
Bjólfsgata 8, 710 Seyðisfirði 


Kt:310752-6819 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 


105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna 
eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 2020. Vísað er til 


neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi 
fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim verður komið 
fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í 
stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar 
mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. 
Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu hins 
umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar 
staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá 
kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 
1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess 
að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á 
ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er 


botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf undir 
kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í 
einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun 
hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið hefur 
inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu 
fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum 


jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hid umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð áhrif í 


umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn og þeim 
dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum 
fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, 
sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins 
og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn 
vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, 
að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hid 
gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. Eg tel líka ástæðu 
til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi 
muni frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði 
laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið 
telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að 
segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er 
að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri 
liggja hvoru tveggja. 


Sigrún Ólafsdóttir 
311253 3369 
Vesturvegur 3 
710 Seyðisfirði 
og 

Pétur Jónsson 


310553 2129 


Vesturvegur 3, 710 Seyðisfirði 


Ágæta Skipulagsstofnun 12.januar 2021 


Eg geri hér með alvarlegar athugasemdir við frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf vegna 


fyrirhugaðs fiskeldis í Seyðisfirði. 


1. 


Það verður að teljast ótrúverðugt að lesa skýrslu sem hagsmunaaðilar gera sjálfir (greiða 
fyrir/eða er á þeirra vegum) þó svo að þeim sé uppálagt að skila slíkri frummatsskýrslu. 
Ég mótmæli slíku einhliða vinnulagi þó svo að sjálfsagt sé að framkvæmdaáðilar beri 
þann kostnað og axli þá ábyrgð. 

Ekki hefur farið fram rannsókn á minjum á svæðinu þar sem fyrirhugaðar kvíar eru 
staðsettar. Engu að síður er fullyrt í skýrslunni að engar minjar séu í hættu eða vitað um 
slíkar á svæðinu. Hvernig er hægt að fullyrða slíkt án nánari skoðunar? 

Líkt og kemur fram í skýrslunni, þá er minjavörður einn fárra aðila sem getur 
stöðvað framkvæmdir ef forminjar finnast á svæðinu við framkvæmdina. Verður það að 
að teljast gáleysi ef farið er fram án skoðunar á minjum á svæðinu, eða án samráðs við 
minjavörð/fornleyfafræðinga líkt og í þessu tilfelli. Vitað er til að óaldursgreindar og 
orannsakadar minjar finnast í firðinum þó staðsetning þeirra sé ekki nákvæmlega staðfest. 
Auk þess er vitað er af rituðum heimildum að Austfirðir voru fyrsti aðkomustaður 
landnámsmanna. Forminjar og landnámsbygegðir eru taldar vera vida við strendur á 
Austfjörðum í því ljósi og því ekki ólíklegt að fornminjar finnist einnig í sjó. Auk þessa 
eru merkar heimildir um ferðir franskra skútusjómanna og sjóskaða þeim tengdum. 
Lítið er gert úr staðsetningu skipflaksins El Grillo sem er fyrir miðjum firði í skýrslunni. 
Úr flakinu leggur iðulega olíubrák að sumarlagi. Ekki er vitað um magn olíunnar í 
skipinu en það er ókannað vísbendingar eru um mikið magn. Ekki hefur náðst fyrir 
lekann og óábyrgt að mati undirritaðrar að vera að koma fyrir fiskeldi til manneldis í firði 
sem er mengaður af olíu og inniheldur auk þess mögulega tifandi tímasprengju hvað 
varðar mengunarslys. 

Gerð er alvarleg athugasemd við það að rannsóknarstaða á fiskeldi í firðinum er veik 
almennt, en tækifæri til rannsókna er fyrir hendi og eru þau tækifæri skv. skýrslunni ó- 
nýtt að því að virðist. Ekki hefur í frummatskýrslunni verið haft samband/haft samstarf 
við þá sem áður stóðu að fiskeldi í firðinum, skv. mínum heimildum. Fyrirtækinu hefði 


verið í lófa lagið að kanna áhrif þeirra fiskeldiskvía sem voru upp settar á árum áður í 


firðinum til að kanna betur áhrif slíks eldis í firðinum í þeim aðstæðum sem hér ríkja. Eg 
geri alvarlega athugasemd við að Seyðisfjörður verði gerður að tilraunastofu fyrir 
laxeldisiðnaðinn og áhrif á náttúruna könnuð eftir á þegar hægt er að rannsaka betur 
fyrirfram. 

. Ekki er gert ráð fyrir áhrifum þörungablóma á laxeldið í skýrslunni, en af reynslu þeirra 
sem áður hafa starfrækt fiskeldi í firðinum var þörungablómi ein af meginástæðum 
óhagstæðra skilyrða fyrir laxeldi í firðinum. Þörungablómi hefur góð skilyrði í firðinum 
m.a. vegna fiskimjölsverksmiðju sem starfrækt er í firðinum of náttúrulegra þátta, skv. 
fyrri rekstraraðilum. 

. Lítið er gert úr áhrifum marglittu á laxeldið í firðinum í skýrslunni. Reynsla þeirra sem 
áður höfðu starfrækt fiskeldi í firðinum var að gríðarlegt magn marglittu skapaði mjög 
óhagstæð skilyrði fyrir laxeldi í firðinum. Marglitta og þörungablómi drápu laxinn í 
kvíunum sem voru áður, ítrekað. Marglitta og þörungablómi og hagstæð skilyrði fyrir 
þörungablóma eru enn til staðar í firðinum, ekkert er gert úr þessum þáttum í skýrslunni. 
Hér með er farið fram á að nánari rannsóknir á þessum þáttum fari fram með hliðsjón af 
fyrirhugaðri leyfisveitingu. 

. Ferðaþjónustuaðilar telja þessa starfsemi ekki fara saman við þá starfssemi og 
markaðsetningu á firðinum sem hreinan og náttúruvænan áfangastað ferðamanna. Hér ber 
að nefna að fiskeldi er skilgreint sem mengandi iðnaður og það breytist ekki með organic 
vottun, þó svo að mögulega sé það til bóta. Óafturkræfur skaði getur orðið á þeim 
innviðum sem heimamenn hafa verið að byggja upp í áratugi og ferðaþjónustu á svæðinu, 
ekki er vitað um skaða á lífríki sjávar og náttúruspjöll. Þetta mat og sýn Seyðfirðinga 
hefur komið fram í skýrslu frá Byggðastofnun 2017, ekki er minnst á þá skýrslu eða 
niðurstöður hennar í frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða. Skýrslan verður að teljast 
löggilt gagn sem mark er á takandi. 
https://www.byggdastofnun.is/static/files/Fiskeldi/byggdaleg ahrif fiskeldis.pdf 

Eins og einnig má lesa í fundargerðum Seyðisfjarðarkaupstaðar hafa í ferlinu komið fram 
efasemdaraddir í sveitastjórn vegna þessara áforma í leyfis- og viðræðuferlinu, til að 
mynda með hliðsjón af helgunarsvæði hafnarinnar á Seyðisfirði. Spyrja má hvort að ekki 
sé rétt að fyrri helgunarréttur hafnarinnar sé í gildi þegar að umsóknin um leyfi til 


fiskeldis byggir á eldri umsókn og eldri tímaramma. Þarf ekki að vera samhengi þarna? - 


10. 


eða getur fiskeldisfyrirtækið lagt inn umsókn og byggt sína umsókn á eldri lagaramma en 
miðað við að helgunarsvæði lúti nýrri reglum? 

Lítið er gert úr hljóð- og ljósmengun sem er huglægt mat skýrsluhöfunda. 

Lítið er gert úr slysasleppingum og umhverfisslysum sem er ótrúverðugt, til að mynda í 
ljósi slyss sem varð við Reyðarfjörð í Janúar 2021. Náttúran (t.d. villtum laxi og 
hreinleika sjávar og og öðrum lífverum í sjónum ásvæðinu) ber að njóta vafans. 

Að lokum geri ég athugasemd við að ekki sé beðið eftir skipulagi haf- og strandsvæða, og 
að fyrirtækið eigi ekki í betra samstarfi við nærsamfélagið á Seyðisfirði. Við fyrstu 
rafrænu kynningu á frumskýrslunni í nóvember 2020 kemur í ljós að 300 heimamenn eru 
mótfallnir fiskeldi í firðinum skv. undirskrifarlista. Ástæða er til að taka mark á og hlusta 
á þau mótmæli þar sem að skýrt kom fram að fólk sem skrifaði undir er alfarið mótfallið 
allri hugmyndinni um fiskeldi í firðinum. Slíkt samstarf og sátt við nærumhverfið er 


augljóslega vilji löggjafans skv. nefndaráliti atvinnuveganefndar alþingis. 


Virðingafyllst 
Svandís Egilsdóttir 
Þjóðfræðingur og skólastjóri 


Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna 
framleiðslu á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég hef verið búsett á Seyðisfirði undanfarin ár en er tímabundið í Reykjavík í 
námi. Ég á ennþá fasteign á Seyðisfirði og hef hug á að flytja þangað að aftur. 


Með þessu bréfi kem ég á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 tonna 
eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. 
nóvember 2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi 
að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar 
áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, 
ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum 
rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því 
verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag 
því ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu 
eldiskvíanna og starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á 
villandi framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang 
þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá 
kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er 
fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og 
munar þar miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% 
af firðinum eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á 
ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli 
skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem 
flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að 
hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema 
þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan 
tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á 
villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem þekkt er að gengið 
hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón 
vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið 
eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa 
umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi 
frá Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur 
verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til 
slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og 
mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá 
störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar 
Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir 
þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur 
í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er 
saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði 
og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi 
þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni 
frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á 
svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis 
Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 
ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins 
að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi 
fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og 
Farice strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu 
stórra kvía leiða til mannvirkja sem tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Tinna Guðmundsdóttir 
kt. 170179-2939 
Laugarnesvegi 73 

105 RVK 


ZS 
LANDVERND 
A 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


sent með tölvupósti á: skipulag@skipulag.is 


Reykjavík, 28. desember 2020 


Umsögn Landverndar um frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði 


Fyrir liggur frummatskýrsla vegna áforma um 10.000. tonna framleiðslu á laxi í Seyðisfirði. 
Stjórn Landverndar hefur kynnt sér frummatsskýrsluna og vill koma á framfæri 
athugasemdum við hana sem varða burðarþol, úrgangsmyndun, vöntun á mati á 
nokkrum áhættuþáttum, áhrif á sjávarbotn áhrif á samfélag, ásýnd, áhrif á 
hrygningastöðvar og búsvæði sjávarlífvera, áhrif á sjófugla, losun gróðurhúsalofttegunda 
og fyrirhugað haf- og strandsvæðaskipulag. 


Hámarksburðarþol 


Höfundar frummatsskýrslunnar virðast ganga út frá því að öll starfsemi miðist við 
hámarks burðarþol fjarðarins. Það er varhugavert, ekki síst í ljósi þess að fjörðurinn er 
þröngur og djúpur. Auk þess er hitastig sjávar í Seyðisfirði mjög lágt mestan hluta ársins. 
Hitastigið hefur veruleg áhrif á niðurbrot úrgangs frá eldinu og eykur hættu á vetrarsárum 
og laxadauða. 


Vöntun á mati á áhættuþáttum og umhverfisáhrifum 


Lagnaðarís, marglytta og þörungar eru að sama skapi áhættuþættir sem gera hefði þurft 
sérstaka áhættugreiningu á. Sama gildir um hættu á því að selir og önnur stór 
sjavarrandyr gati kviar. Þá þarf einnig að gera sértæka áhættugreiningu vegna ofanflóða 
bæði er varðar snjó- og aurskriður sem fallið geta í sjó fram á viðkomandi svæðum með 
ófyrirséðum afleiðingum fyrir opið sjókvíaeldi. Má í þessu sambandi minna á nýafstaðnar 
náttúruhamfarir í Seyðisfirði vegna aurflóða, en á síðustu árum hefur vegna mikilla 
veðrabreytinga stóraukist hætta á skriðuföllum sem geta valdið miklu tjóni, bæði skriðan 


ZS LANDVERND 


Guðrúnartún 8, 105 Reykjavik | S: 552 52 42 | landvernd@landvernd.is | landvernd.is CZ 


ZS 
LANDVERND 
A 


sjálf og eins vegna sjávarbylgju sem myndast og getur gengið þvert yfir fjörðinn á hvorn 
veginn sem er. Gera verður því sérstaka kröfu á úttekt og áhættumati að þessu leyti. 


Hluti af áhættumati sem nánar þarf að gera grein fyrir er áhrif efna sem kann að verða 
gripið til ef upp koma sýkingar. Ekkert eldi er það öruggt að hægt sé að útiloka sýkingar og 
þá er fleira undir en laxalús. Ef hins vegar á að útiloka notkun lyfja eða eiturefna þótt upp 
komi sýkingar, þá þarf það að koma skýrt fram í skýrslunni. Ef slík efni yrðu notuð við 
eldið er nauðsynlegt að meta áhrif þeirra á umhverfið, einkum áhrif á botndýralíf, fugla- 
og lífríki almennt. Sömuleiðis þarf að meta áhrif kvíaútsetningar á hvali og seli sem eru 
tíðir gestir í firðinum og fleiri tegundir. Vert er í þessu skyni að minnast á hrun í stofni 
landsela við landið á síðustu árum en stofninn hefur dregist saman að 2/3 á mjög 
skömmum tíma. 


Almennt skortir verulega á umfjöllun um margvísleg önnur áhrif sbr. ásýnd og 
heildaryfirbragð fjarðarins og umhverfis. Umfjöllun um áhrif á hafnsækna starfsemi og 
ferðaþjónustu er ábótavant í skýrslunni. Þá telur stjórn Landverndar að umfjöllun um 
náttúruverndarsjónarmið sé einnig ábótavant. 


Áhrif á samfélag 


Í skýrslunni er fullyrt að framkvæmdakostur falli vel að skipulagsáætlun og starfsemi verði 
í sátt við samfélag. Afar fátt er að finna í skýrslunni sem gefur samfélaginu á Seyðisfirði 
tilefni til að fagna starfsemi áformaðs laxeldis. Þvert á móti verður ekki komist að annarri 
niðurstöðu en að starfsemi gangi gegn stefnu sem hefur verið að þróast á liðnum árum á 
Seyðisfirði. Þrátt fyrir umfangsmikið eldi sem stefnt er að verður að segjast að forsendur 
fyrir fjölda heilsársstarfa á Seyðisfirði eru ónákvæmar og skortir á skýrari rökstuðning. Þá 
skortir mjög í skýrsluna forsendur þar sem er dregin fram heildrænn ávinningur fyrir 
hafnarsjóð Seyðisfjarðar og auk þess eru tekjur hafnarsjóðs ekki úrslitaatriði fyrir 
samfélagið á Seyðisfirði. 


Án vafa er ekkert samfélag á Austurlandi, þótt víðar væri leitað, jafn viðkvæmt fyrir jafn 
stórtækum áformum og hér eru uppi. Áhrifin hafa margþætt neikvæð áhrif, bæði eins og 
að framan hefur komið og sem nánar verður rakið síðar. Landvernd telur að áformað 
fiskeldi í Seyðisfirði sé raunverulega gríðarlega stór samfélagslegur áhættuþáttur og stefni 
i hættu ímynd og uppbyggingu sem Seyðfirðingar hafa unnið að í áratugi. Landvernd 
leggur áherslu á að samfélagleg áhrif vegi þyngra en þeir sérhagsmunir sem hafa verið 
sett fram í frummatskyrslunni. 


ZS LANDVERND 


Guðrúnartún 8, 105 Reykjavik | S: 552 52 42 | landvernd@landvernd.is | landvernd.is CZ 


ZS 
LANDVERND 
AI 


Menningarmál og ferðaþjónusta 


Þrátt fyrir að Fiskeldi Austfjarða hafi komist að því á eigin forsendum, að starfsemin verði í 
sátt við samfélagið, þar með talið ferðaþjónustu og menningu, þá skortir mjög á að færð 
séu rök studd gögnum fyrir þeirri niðurstöðu í skýrslunni. Seyðisfjörður er gamalgróinn og 
sögufrægur kaupstaður sem hefur mikinn menningararf að geyma og til að vinna með og 
miðla áfram um ókomna framtíð. Það eru ekki einvörðungu gömlu húsin á Seyðisfirði 
heldur sagan sem fylgir þeim og svæðinu öllu. Það einskorðast ekki bara við bæinn sjálfan 
því mjög víða er að finna merkar menningarminjar beggja vegna fjarðar og víðast út með 
honum öllum. Á Seyðisfirði er blómlegt menningarstarf sem þekkt er langt út fyrir 
landsteinana og þar er m.a. listaháskóli Ungs fólks svokallaður Lungaskóli svo fátt eitt sé 
nefnt. Árlega er haldin stór menningarhátíð á Seyðisfirði sérstaklega með tilliti til ungs 
listafólks. 


Jafnhliða gróskumiklu menningarstarfi hefur orðið gríðarlega mikil uppbygging í 
ferðaþjónustu á gildistíma aðalskipulags og annarra skipulagsgerðar, og hefur byggðin öll 
raunverulega þróast á þeim forsendum á síðustu árum. Tæpast er því réttu haldið til haga 
þegar fullyrt er að starfsemi laxeldis í firðinum falli vel að því skipulagi sem er í gildi hvað 
þá þeim miklu og öru breytingum sem hafa orðið á samfélaginu á Seyðisfirði á 
undanförnum árum. Skipulagsáætlanir eiga eftir að taka enn frekara mið af þeirri þróun 
en þegar er orðið. Mikill fjöldi skemmtiferðaskipa kemur árlega til Seyðisfjarðar og hefur 
móttaka skemmtiferðaskipa gríðarlega mikilvægan hagrænan ávinning í för með sér fyrir 
samfélagið á Seyðisfirði, bæði hvað varðar tekjur fyrir hafnarsjóð svo og þjónustu í 
bænum. Þá hefur Norræna uppi stöðugar áætlunarferðir til Seyðisfjarðar og svo hefur 
verið í áratugi allt frá því Smyrlline hóf siglingar. Sérstök aðstaða hefur verið byggð upp 
við höfnina á Seyðisfirði vegna þessa, og sem að nýtist stórum farþegaflutningaskipum. 


Vandséð er hvernig starfssemi laxeldisfyrirtækja á að ganga upp á hafnarsvæði sem gerir 
út á ferðamennsku. Það er mjög mikilvægt að horft sé til þess hvernig tekist hefur til í 
öðrum sveitafélögum með umgengni laxeldisfyrirtækja um hafnarsvæði og hvort þau 
uppfylli lágmarksskilyrði. 


Sjónræn áhrif opinna laxeldiskvía mun án vafa trufla ásýnd fjarðarins séð frá þeim 
skemmtiferðaskipum sem fara um Seyðisfjörð verði af áformunum. Þá má í þessu 
sambandi benda á aukna sýkingarhættu vegna skipaumferðar erlendis frá vegna 
nálægðar áformaðs eldis við siglingarleiðir í Seyðisfirði. Fjölmargt annað er jafnhliða hægt 


ZS LANDVERND 


Guðrúnartún 8, 105 Reykjavik | S: 552 52 42 | landvernd@landvernd.is | landvernd.is CZ 


ZS 
LANDVERND 
A 


að nefna til er varðar ferðaþjónustu á Seyðifirði; fjölbreytt verslun og þjónusta, 
gönguleiðir og margvísleg uppbygging sem hefur átt sér stad með sjálfbærum hætti. Þá er 
vinsælt að koma til Seyðifjarðar í norðurljósaskoðun - en ljóst er að ljósmengun frá 
sjókvíum getur spillt þeirri upplifun. Þá er nokkuð um kayakróður í firðinum og 
skemmtisiglingar aðrar svo sem erlendar seglskútur sem sækja Seyðisfjörð heim fyrir þá 
einstæðu náttúru sem fjörðurinn hefur upp á að bjóða. 


Umhverfisþættir / umhverfisáhrif 


Mikilvægt er að gera grein fyrir heildaráhrifum á náttúru, umhverfi og samfélag, m.t.t. 
lífsgæða íbúa og náttúruverndar. Sérstaka áherslu ber að leggjaá að niðurstöður um 
umhverfisáhrif mismunandi valkosta í samanburði við núllkost. Þetta verði sett fram með 
skýrum hætti þar sem áhrif á náttúruna, umhverfið og íbúa svæðisins verði tekin til 
skoðunar og niðurstöðurnar kynntar með samanburði á áhrif af vali mismunandi kosta. 


Það er ámælisvert í ljósi umfangs að umfjöllun um áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda er 
ekki vegin og metin í skýrslunni. Fullyrt er að áhrif af laxeldi séu að fullu afturkræf. Telja 
verður að slík alhæfing sé ekki byggð á rannsóknum í ljósi reynslu frá eldi erlendis þar sem 
lífríki hefur í tilfellum beðið varanlegan og óafturkræfan skaða af. Má af því tilefni nefna 
að stjórnvöld í Kanada hafa nýverið ákveðið í því ljósi að loka fyrir full tog allt gríðar 
stórum svæðum þar sem opið sjókvíaeldi hefur verið. 


Hafa skal í huga að lífríki sjávar í fjörðum á Íslandi er að jöfnu mun meira en hjá þeim 
viðmiðunarþjóðum í fiskeldi sem Ísland ber sig gjarnan saman við. Má í því sambandi 
nefna að uppeldisstöðvar / hrygningarsvæði þorsks og ungviði annara 
botnsjávarfiskstofna eru þekkt innanfjarðar á Íslandi í mun meira mæli heldur en t.d. í 
Noregi. Um þessar staðreyndir getur Hafrannsóknarstofnun vitnað. Í ljósi þess hve 
sjóskipti eru hæg álítur Landvernd að umtalsverð og aukin hætta verði á uppsöfnun 
úrgangs frá sjókvíum í Seyðisfirði við svo umfangsmikið eldi. Seyðisfjörður er þröngur og 
djúpur og hitastig sjávar mjög lágt mestan part ársins og straumhraði fremur lítill. Allt 
þetta að samanlögðu mun hafa veruleg áhrif á niðurbrot úrgangs frá eldinu. 


Önnur áhrif sem hafa fengið meiri athygli eins og sjónmengun almennt af kvíastæðum að 
auki hljóð- og ljósmengun eru áhrifaþættir sem eru líkast til margt um stærri áhrifaþættir 
í Seyðisfirði en víðast hvar annars staðar. Það skýrist ekki síst af miklum landhalla beggja 
vegna fjarðarins. Kvíastæði verða meira áberandi þegar horft er nánast beint ofan í firði 
heldur en ef staðið er á jafnsléttu. 


ZS LANDVERND 


Guðrúnartún 8, 105 Reykjavik | S: 552 52 42 | landvernd@landvernd.is | landvernd.is CZ 


ZS 
LANDVERND 
AI 


Áhrif á landslag og ásýnd þarf mun betri umfjöllun. Það er ljóst að ásýnd og yfirbragð 
fjarðarins mun breytast við það að flákar af eldiskvíum verði settir á fjórar víkur. 
Aðstæður eru þannig að kvíarnar verða áberandi einkum úr nokkurri hæð séð, m.a. frá 
vinsælum gönguleiðum. Vegir og slóðar liggja út með firðinum og sjónarhorn frá þeim að 
eldisvæðunum mun verða áberandi. Par sem fjörðurinn er þröngur, fjalllendi bratt og 
undirlendi lítið verða sjónræn áhrif margföld. Stjórn Landverndar telur raunbest út frá 
öllum mælikvörðum að Seyðisfjörður verði hreinlega undanskilinn laxeldi. Í ljósi þess hve 
um margháttaða óvissu er að ræða má álykta að núllkostur muni því hafa bæði jákvæðari 
umhverfisáhrif sem efnahagsleg. Með laxeldisáformum er því stefnt að því að taka minni 
hagsmuni fyrir meiri. 


Önnur umhverfisáhrif 

Lífríkið 

Ekki er gerð grein fyrir mögulegum áhrifum á skelfisk eða áhrif á búsvæði ígulkerja nærri 
áformaðri staðsetningu eldiskvía. Af göngum að ráða er sú spurning áleitin, að hve miklu 
marki rannsóknir hafa átt sér stað á mögulegum uppeldis / hrygningarsvæðum botnfisks í 


firðinum og þá hvort einvörðungu um staðbundnar rannsóknir hafi verið að ræða sem 
nemur þeim kvíasvæðum sem mörkuð hafa verið í frummatsskýslu. 


Umfjöllun um fuglalíf er mjög rýr og tæpast marktæk, ekki síst í ljósi þess að þar liggja 
aðrir verðmætir hagsmunir undir ef fuglalífi yrði spillt. Á firðinum eru langdvölum stór 
hluti af æðarfugli úr varplandi við Skálanes og hluta úr Loðmundarfirði. Æðvarvarp er 
nytjað á Skálanesi og svo hefur lengi verið. Í nærliggjandi Loðmundarfirði hefur verið til 
síðustu áratuga byggt upp gríðarmikið æðarvarp sem telst nú það stærsta á landinu. Af 
því hafa nú þegar nokkrir einstaklingar atvinnu. Auk þess er fullvinnsla á æðardún komin 
af stað á Borgarfirði eystri þar sem stofnað hefur verið fyrirtæki sem hefur aukið 
verðmætasköpun á æðardúni til útflutnings. Öll þessi áhrif eru ekki metin í skýrslunni né 
gerð tilraun til áhættumats varðandi sjálfbærar og mikilvægar nytjar og hlunnindi sbr. 
æðarrækt. 


Fjölmargar tegundir sjófugla, svo sem margar tegundir af svartfugli og mávum, kría, lundi 
o.fl. hafa að jöfnu viðkomu í firðinum og áhrif sjókvía á lífsskilyrði þeirra liggja ekki fyrir. 


Menningarminjar 


Saga Seyðisfjarðar er stórmerk enda má segja að kaupstaðurinn hafi verið lengi vel verið 
höfuðstaður Austurlands og bera margvísleg mannvirki þess vitni. Íbúar hafa í auknum 


ZS LANDVERND 


Guðrúnartún 8, 105 Reykjavik | S: 552 52 42 | landvernd@landvernd.is | landvernd.is SS 


ZS 
LANDVERND 
A 


mæli verið að vinna með sögulegan arf bæjarins. Allur bærinn ber þess merki og þar er 
sagan við hvert fotmal. 


Þekktar eru sagnir og heimildir um skipsflok á hafsbotni, sem eru eldri en 100 ára og þar 
með friðuð, og er þar vafalaust mun fleiri að finna en þau sem sagnir hafa varðveist um. 
Þó svo að flak El Grillo sé ekki friðað samkvæmt þjóðminjalögum, er þar sannarlega um að 
ræða merkilegar minjar. 


Vinsælar gönguleiðir liggja um láglendi hlíðar og yfir fjallaskörð og víða á þeim leiðum er 
að finna mjög miklar og merkar menningarminjar, bæði rústir sem og fornar ferða- og 
póstleiðir. Segja má því að svæðið sé raunverulega mjög ríkt af menningarminjum í ljósi 
hins mikla menningararfs sem Seyðisfjörður hefur að geyma, út með öllum firði beggja 
vegna. Þá á eftir að fara fram heildstæð skráning menningarminja beggja vegna fjarðarins. 
Þann þátt verður því ekki hægt að meta að fullu leyti fyrr en að lokinni fornleifaskráningu. 


Skortur á rannsóknum 


Þrátt fyrir býsna veigamikið innlegg Hafrannsóknarstofnunar í skýrsluna verður ekki hjá 
litið að gera mjög alvarlegar athugasemdir við skort á öðrum veigamiklum rannsóknir 
tengdum stórum áhrifaþáttum. 


Í þessum efnum vantar almennt nánari rannsóknir á umhverfi og lífríki. Þá vantar mun 
ítarlegri rökstuðning og rannsóknir varðandi ferðaþjónustu. Landvernd hafnar því 
fullyrðingum í skýrslunni að ferðaþjónusta og laxeldi eigi beinlínis vel saman. Má í þessu 
sambandi nefna að ekki verður séð að nein gögn hafi verið tekin saman sem sýna 
sérstaklega komur skemmtiferðaskipa eða að reynt sé að leggja mat á hugsanlega áhrif 
eldisins á þann veigamikla þátt sem margir tugir skemmtiferðaskipa og ferðaþjónusta 
hafa inn í samfélagið í tengslum við áratuga uppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði í 
tengslum við sérstöðu hans. Staðsetning sjókvíaeldis við svokölluðu Háubakka er í 
andstöðu við aðra starfsemi og samfélag á svæðinu svo furðu má sæta að slík tillaga hafi í 
raun verið sett fram. 


Ekki verður séð í skýrslunni að gerðs sé tilraun til þess að leggja fram tölulegar 
upplýsingar eða haldbær rök sem styðja fullyrðingar um efnahagslegan heildstæðan 
ávinning og eða samlegð með samfélagi með marktækum gögnum. Þá verður ekki séð að 
rannsóknir hafi verið gerðar vegna annarra nýtingarþátta m.a. vegna kræklingaeldis sem 
rekstrarleyfi eru fyrir í firðinum. 


ZS LANDVERND 


Guðrúnartún 8, 105 Reykjavik | S: 552 52 42 | landvernd@landvernd.is | landvernd.is CZ 


ZS 
LANDVERND 
AI 


Það mat skýrsluhöfunda að hætta á ofanflóðum í Seyðisfirði sé lítil eða engin. Það dæmir 
sig auðvitað sjálft í ljósi stórfelldra aurskriðufalla sem fallið hafa nú í desember 2020. Þá 
eru uppi viðvarandi snjóflóðahætta beggja vegna fjarðar og í ljósi þess hve fjalllendi er 
bratt beggja vegna niður að þessum þrönga firði sem Seyðisfjörður er má sæta furðu að 
flóðahætta sé ekki vigtuð inn í skýrsluna sem einn af stórum áhættuþáttum. Vitað er að 
skriðuföll fram í sjó geta valdið gríðarmiklum flóðbylgjum þvert yfir fjörðinn. Flóðbylgjur 
geta orðið svo stórar að opnar sjókvíar gætu undir engum kringumstæðum staðist þá 
áraun. Ekki virðast skýrsluhöfundar hafa reynt að leita í gögn veðurstofunnar um 
fyrirliggjandi náttúruvá. Þessi gögn á vafalaust eftir að uppfæra með það fyrir augum að 
hættustig vegna ofanflóða verði hækkað og hættusvæði stækkuð nú í kjölfar nýlegra 
náttúruhamfara í firðinum. 


Skipulag haf- og strandsvæða 


Stjórn Landverndar er ósammála mati Fiskeldis Austfjarða um að nýtt skipulag haf- og 
strandsvæða verði starfsemi laxeldis í firðinum algjörlega óviðkomandi og muni því engin 
áhrif hafa á starfsemi þeirra. Um slíkt er tæplega hægt að fullyrða nema því aðeins að 
fyrirtækið telji sig um alla framtíð geta farið sínu fram óháð mögulegum breytingum á 
skipulagi haf- og strandsvæða. Út frá þessu sjónarhorni og viðhorfi fyrirtækisins til þeirrar 
metnaðarfullu vinnu sem nú er uninni við gerð haf- og strandsvæðaskipulags, má skilja að 
fyrirtækið hafi takmarkaðan áhuga á samráði eða samtali um framtíðarnýtingu fjarða. 
Vegna þessarar afstöðu fyrirtækisins er það mikið óráð að úthluta leyfum til fiskeldis í 
Seyðisfirði. Þessi afstaða fulltrúar fyrirtækisins bendir til þess að það telji að um 
varanlega og óafturkræfa úthlutun sé að ræða, að staðsetningar sjókvía skuli fara með 
sem ígildi eignarréttar, þar sem þeir í engu telja sig háða öðrum utanaðkomandi þáttum 
sem mögulega getur komið til í framtíðinni. 


Lokaorð 


Áætlað er að tillaga um haf- og strandsvæðaskipulag liggi fyrir næsta vor þ.e. 2021. 
Landvernd hvetur Skipulagsstofnun að beita sér fyrir því að koma í veg fyrir laxeldi sem 
bindur hendur málsaðila við gerð skipulagsins. Jafnframt, að ekki verði haldið áfram með 
fiskeldisáform í Seyðisfirði fyrr en skipulag haf - og strandsvæða verði lokið með fullri 
aðkomu samfélagsins. Þá fyrst mun koma í ljós hvort fiskeldi eigi heima í Seyðisfirði eða 
ekki. Landvernd lítur svo á að það sé ólýðræðisleg nálgun að festa fiskeldið í sessi á 
þessum tímapunkti, sérstaklega í ljósi þess að samfélagið á Seyðisfirði hefur mótmælt 
fiskeldi í firðinum harðlega með framlagningu sérstaks undirskriftalista. Tæplega 300 


Guðrúnartún 8, 105 Reykjavik | S: 552 52 42 | landvernd@landvernd.is | landvernd.is ES LANDVERND 


ZS 
LANDVERND 
AI 


manns, um helming kosningabærra íbúa, hefur tekið undir þá kröfu. Verði gengið fram 
hjá vinnu við haf- og strandsvæðaskipulag með þessum hætti þá yrði vinna svæðisráðs 
um haf- og strandsvæðaskipulag gjaldfelld. Ef sniðganga á hina lýðræðislegu leið sem 
skipulag haf- og strandsvæða felur í sér með samtali og samráði við samfélagið og aðra 
hagsmunaaðila á svæðinu, er fiskeldisfyrirtækjum nú að mestu í erlendri eigu, gefin full 
heimild til að klára skipulagsgerð í Seyðisfirði áður en öðrum hagsmunaðilum verður 
hleypt að borðinu. Slík vinnubrögð gagnvart samfélaginu brjóta gegn grundvallarreglum 
og um jafnræði þegar kemur að jafn stórum málum og hér um ræðir og varðar okkar 
sameiginlegu auðlindir. 


Landvernd treystir því að öllum athugasemdum íbúa og hagsmunaaðila sem fram koma 
við þessa frummatsskýrslu fá málefnalega umfjöllun og við þeim verði brugðist. Það má 
ekki verða svo að framlagning frummatskýrslu við fiskeldi sé eingöngu til að fullnægja 
formsatriðum. 


Undir jafn gríðarlega stórum áformum og hér um ræðir þurfa lögbær stjórnvöld að gera 
það upp við sig hvort hagsmunir og viðhorf heils samfélags skipti meira máli eða 
einkafyrirtæki sem hefur það einasta að markmiði að ávaxta eigið pund án þess að sýna 
viðkomandi samfélagi að það sé til staðar heildstæður ávinningur af þessum stóra 
gjörningi sem 10.000 tonna framleiðsla á laxeldi er á jafn viðkvæmu svæði. 


Landvernd telur að í ljósi þeirra fjölmörgu annmarka sem hér hefur verið lýst og eftir 
samtöl við fjölmarga einstaklinga, að heilladrýgst væri að leggja til hliðar þau áform um 
laxeldi sem lýst er í frummatsskýrslu. Landvernd hvetur því Skipulagstofnun að beita sér 
fyrir því að öll frekari áform um fiskeldi í Seyðisfirði verði lögð til hliðar vegna þeirra 
annmarka sem gefur á að líta í frummatsskýrslu og lýst er hér að ofan, og vegna þess að 
vinnu við haf- og strandskipulag hefur ekki verið lokið. 


Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Landverndar 


Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri 


Guðrúnartún 8, 105 Reykjavik | S: 552 52 42 | landvernd@landvernd.is | landvernd.is ES LANDVERND 


Ungir 
Umhverfissinnar 


Skipulagsstofnun 
Borgartún 7b 
105 Reykjavík 
skipulag@skipulag.is 
25.01. 2021 
umhverfissinnar.is 


Austurlandsnefnd Ungra umhverfissinna hefur kynnt sér frummatsskýrslu vegna aforma um 
10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði og vilja koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri. 


Ungir umhverfissinnar telja verulega vanta uppá rannsóknir á umhverfisáhrifum í tengslum 
við fiskeldi á Íslandi og vera þörf á meiri umfjöllun um það í skýrslunni. Seyðisfjörður er 
þröngur fjörður og er það þegar vitað að straumur um fjörðinn er lítill og hitastig er lágt, en 
það hefur áhrif bæði á niðurbrot og tilfærslu efna. Ungir umhverfissinnar gagnrýna þá 
fullyrðingu að umhverfisáhrifin séu afturkræf þar sem fyrri reynsla á fiskeldi í firðinum er ekki 
til staðar. Ekki eru gerð nein skil í skýrslunni um áhrif ollumengunar á fiskeldi og teljum við því 
ábótavant, en vitað er að mikið magn af olíu lekur reglulega úr flaki El Grillo sem liggur á botni 
Seyðisfjarðar. Eins teljum við að taka þurfi frekari umhverfisþætti til greina eins og aurflóð, 
snjóflóð og olíumengun og þá sérstaklegra í ljósi nylidinna aurflóða í Seyðisfirði. Eins teljum 
við að skoða þurfi áhættuna af mengun í kjölfar óveðra, í ljósi þess að fóðurprammi sökk í 
Reyðarfirði í slíku og því má færa rök fyrir því að af þeim stafi mengunarhætta. 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á 
landslag verði neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. Áhrif 
sjónmengunar er neikvæð og mikil og við viljum hvetja til frekari uppbyggingar fyrir 
nattururskodun og ferðamennsku í firðinum, en enginn vafi leikur á að sjókviaeldið gengur í 
berhögg við ímynd svæðisins. Seyðisfjörður er náttúruperla sem státar af ótal 
útivistarsvæðum og upplifun ferðamanna á firðinum er mjög mikilvæg, bæði íslenskra og 
erlendra.. Seyðisfjörður er ein megin menningarperla Austurlands og er mikilvægt að viðhalda 
staðnum sem slikum og byggja frekar atvinnu á því heldur en að beita tímabundnum lausnum. 


Við hvetjum Fiskeldi Austfjarða eindregið til þess að halda ekki lengra með áform sin um 
fiskeldi í Seyðisfirði fyrr en vinnu við skipulag haf- og strandsvæða skv. lögum nr. 88/2018 
hefur verið lokið, þrátt fyrir að þau telji sig ekki vera bundin af lögunum. Markmið laganna er 
m.a. að tryggja samráð við sveitarfélög, almenning og aðra hagsmunaaðila vid skipulagsgerð, 


en mikilvægt er ad svo stort verkefni sé unnið í góðu samráði vid heimafólk. Slíkt samráð er 
enn mikilvægara í ljósi þess hve stór hluti Seyðfirðinga hefur skrifað undir lista sem mótmælir 
áformunum félagsins. 


Fyrir hönd austurlandsnefndar Ungra umhverfissinna 


Kolbrún Þóra Sverrisdóttir 
Formaður austurlandsnefndar Ungra umhverfissinna 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Með kveðju Unnur Óskarsdóttir kt 0103642729 
Botnahlíð 35, 710 Seyðisfjörður 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,/ km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 


en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Þóra Ingvaldsdóttir 
Bjólfsgötu 8, Seyðisfirði 


Kt.170257-7319 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 
Sent: manudagur, 1. februar 2021 10:27 

To: Sigmar A Steingrimsson 

Ce: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 
Subject: 201809031 - 

Attachments: Margrét Urður Motmeeli_Einstakur_ll.docx 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 
Bestu kv. 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 


www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 13:06 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kds@icefishfarm.com' 

Subject: FW: Sigfinnur Mikaelsson Mótmæli vegna fyrirhugaðs 10.000 tonna fiskeldis FA i 
Seyðisfirði. 

Attachments: Mótmæli Einstakur ll.docx 

Sæll Sigmar 


Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 

www .facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Sigfinnur Mikaelsson <muli@simnet.is> 

Sent: 26.01.2021 16:53:58 

To: Skipulagsstofnun - SLS 

Subject: Sigfinnur Mikaelsson Mótmæli vegna fyrirhugaðs 10.000 tonna fiskeldis FA í Seyðisfirði. 


Getið þið sent mér staðfestingu á móttöku á 
Þessum mótmælum 


Kv. Sigfinnur Mikaelsson 
Sent from my iPhone 
Begin forwarded message: 


From: Sigfinnur Mikaelsson <muli@simnet.is> 

Date: 21 January 2021 at 11:13:36 GMT 

To: skipulag@skipalag.is 

Subject: Mótmæli vegna fyrirhugaðs 10.000 tonna fiskeldis FA í Seyðisfirði. 


? 
Sigfinnur Mikaelsson 
Hafnargata 10 


710 Seyðisfirði 
Kt. 031257-4179 


Sent from my iPhone 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Ég, sem íbúi á Seyðisfirði, kem með bréfi þessu á framfæri mótmælum við fyrirhuguðu 10.000 
tonna eldi á laxi í Seyðisfirði, sbr. frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf., dags. 2. nóvember 
2020. Vísað er til neðangreinda röksemda í þessu sambandi: 


Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar 
megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar áberandi allt frá því að þeim 
verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar 
sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í 
Seyðisfirði og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því ekki aðeins 
talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna og starfrækslu 
hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi framsetningu í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang þess flatar fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því 
sambandi er bent á að sá kafli sem sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. 
Þá er fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í besta 
falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. Í því sambandi er bent á sá 
hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, 
þar sem flestir búa og gestir koma. 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers kyns líf 
undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða 
stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er 
ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki liggur fyrir hvort 
súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna 
marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð 
áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi frá Þorlákshöfn 
og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur verður fiski dælt aftur í 


brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt 
fyrir mikið lýti í umhverfi og mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, 
munu afar fá störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfjarðar byggja 
lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. 
Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því 
sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi þess sem að 
framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni frekar verka neikvætt en 
jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á svæðinu. 


Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. 
gilda ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing 
hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi siglingaleiða og Farice strengsins, 
en ljóst er að áform Fiskeldis Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem 
tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Jón Smári Jónsson - SLS <Jon.SmariJonsson@skipulag.is> 

Sent: miðvikudagur, 20. október 2021 13:38 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Subject: FW: FW: Umsögn vegna 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði á vegum 
Fiskeldis Austfjarða hf., Sveitarfélaginu Múlaþingi 

Attachments: Oli e-mailsignature.gif 

Sælir, 


Meðfylgjandi er önnur athugasemdin sem þú óskaðir, hin kemur í kjölfarið. 


Bestu kveðjur, 


Jón Smári Jónsson 

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 

sími 595 4100 

Jon.Smari.Jonsson@skipulag.is 

www.skipulag.is 

www.facebook.com/skipulagsstofnun 


Skipulagsstofnun uwi l g 


From: Ólafur Pétursson <skalanes@skalanes.com> 
Sent: 22.11.2020 19:20:43 

To: Skipulagsstofnun 

Subject: Umsögn vegna 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða hf., 
Sveitarfélaginu Múlaþingi 


Umsögn vegna 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða hf., Sveitarfélaginu 
Múlaþingi 


Tveir mismunandi lögaðilar eru í þessu erindi en sjónarmið eru samhljóða milli þeirra og ma taka þetta erindi sem fra 
þeim báðum 

Annars vegar Skálanesbjarg ehf sem er hlutafélag það sem á jörðina Skálanes sem er ysta jörð í sunnanverðum 
Seyðisfirði. 

Hins vegar Skálanessetur ehf sem heldur utan um fjölþætta starfsemi á jörðinni í umhverfismálum, vísindastarfi, 
kennslu og ferðaþjónustu. 

Eftirfarandi athugasemdir setja þessir 2 lögaðilar fram. 


1. Á jörðinni er starfrækt æðarvarp sem 2020 taldi tæplega 1000 hreiður. Athugasemd er gerð við möguleg áhrif 
laxeldis af þessari stærðargráðu í firðinum á sjófugla s.s æðarfugla með hliðsjón af mögulegri grútarmengun og 
breyttu vistkerfi með hliðsjón af fæðuöflun og tegundasamsetningu. Hver er ábyrgur fyrir mati á þessu fyrir meðan 
og eftir. Hver ber ábyrgð á viðbrögðum og loks hver ber ábyrgð á mögulegu fjárhagslegu tjóni t.d. á varpi 

sjófugla. Bókahaldsgögn úr rekstri fyrirtækisins síðan 2005 sína tekjur af varpinu og því tómt mál að tiltaka að ekkert 
friðað varp sé á svæðinu. 


2. Kaflinn um ferðaþjónustu mjög rýr, ekkert talað um skemmtiferdaskipakomur eða í raun ferðaþjónustuna sjálfa á 
Seyðisfirði - bara á Austurlandi mjög almennt og oft ut frá gömlum gögnum. Valið er úr þar það sem þeim hentar en 
sleppa öðru. Þá er mjög undarlegt að "þjónusta við Norrænu" sé tilgreind sem stoðin í seyðfirsku atvinnulífi. Hvaða 
faglega úttekt liggur að baki svona fullyrðingum? 

1 


Gerð er athugasemd við sjónræn áhrif af kviunum þar sem Seyðisfjörður er afar vinsæll ferðamannastaður m.a. 
sækja 60-80 skemmtiferðaskip samfélagið árlega. Hefur einhver athugun eða vísun í ritrýndar rannsóknar 
vísindamanna á upplifun ferðamanna af slíkum eða líkum mannvirkjum hér á landi og eða erlendis verið nýtt til 
hliðsjónar við gerða frummattskýrslu eigin fyrirtækis á eigin starfsemi og mögulegum neikvæðum áhrifum á viðkomu 
annarra en sjálfs síns? 


3. Gerð er athugasemd við uppsetningu kvía í Skálanesbót með hliðsjón af sjólagi á svæðinu. Margfalt álag verður á 
kvíar á þessu svæði en þeim sem innar eru og er gerð athugasemd við þessa staðfestningu með það til hliðsjónar að 
þær geta slitnað upp og lent upp í fjöru/kletta í verstu vetrarveðrum með tilheyrandi mengun og “sleppingum” 
eldislax. Aðstæður sem vitnað er í þessu samhengi sjást ekki í stuttum meðaltalsmælingum þar sem um er að ræða 
atburði “events” sem koma fyrir á nokkurra ára fresti. 


4. Loks er gerð kröftug athugasemd við möguleg neikvæð áhrif laxeldis á starfsemi Skálanesseturs þar sem unnið er 
kröfugt starf í rannsóknum kennslu, æðarvarpi og ferðaþjónustu með áherslu á náttúruupplifum síðan 

2005. Svæðið er afar lítið uppbyggt og má vera að viðvarandi sýn af laxeldiskvíum rétt fyrir innann bæjarhúsin á 
Skálanesi þar sem þúsundir gesta koma hvert sumar skerði raunverulega hlutfallslega yfirburði fyrirækisins til að 
skapa sér virðisauka úr ofangreindum forsendum. 


5. Sláandi er hvað höfundar sækja í að meta vafaatriði mögulegu eldi í hag og önnur vafaatriði viðkomandi í óhag. Er 
það rétt skilið hjá mér að skýrslan um mat á umhverfisáhrifum var skrifað af þeim sjálfum eða er ég að lesa ranga 
skýrslu? Það eru ýmsar fullyrðingar í skýrslunni, t.d. um áhrif á lífríki og þá sérstaklega hafsbotn sem er ekki samræmi 
við það karpað er um opinberlega af málsmetandi aðilum og við vitum að eftirlit með laxeldi hér á landi hefur sætt 
mikilli gagnrýni. Óeðlilegt er ad skýrsluaðilar og leyfisumsækjendur telji sína umsókn standa utan laga, nr. 88/2018 
um skipulag haf- og strandsvæða með vísun í að hafa sótt um fyrir margt löngu síðan en ekkert unnið í að kára sína 
umsókn fyrr en þeim hentaði. 


Farið er fram á skriflega staðfestingu á móttöku þessa erindis samkvæmt lögum um opinbera stjórnsýslu. 


Athugasemdir/ spurningar þessar teknar til skoðunar af óvilhöllum hlutlausum aðilum og úrskurður um berist 
skriflega í ábyrgðarpóstí til Skálanessetur ehf, Suðurgötu 2, 710 Seyðisfirði frágengið sem opinbert skjal verði frekari 
málarekstur um þennann tölvupóst. 


Ólafur Örn Pétursson 
Framkvæmdastjóri Skálanesseturs ehf. 
Seyðisfjörður 22. Nóvember 2020 


AN 


Skipulagsstofnun 
Borgartuni 7b 
105 Reykjavik 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu 


- á laxi í Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Til AX lögmannsþjónustu hefur leitað Gíslína Hrefna Magnúsdóttir, kt. 201069-5139 
og falið að koma á framfæri athugasemdum og mótmælum við frummatsskýrslu 
Fiskeldis Austfjarða hf. (Aér eftir FA) vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Umbj. okkar er eigandi jarðarinnar Austdals í Seyðisfirði, L154843 og hefur þannig 
sérstakra hagsmuna að gæta vegna þeirrar framleiðslu sem FA leitast við að koma til 
framkvæmdar. Umbj. okkar mótmælir fyrirhuguðum framkvæmdum og 
niðurstöðum frummatsskýrslu með vísan til þeirra röksemda sem hér fara á eftir. 


Jörð umbj. okkar liggur að sjó í Seyðisfirði og skv. frummatsskýrslu er fyrirhugað að 
stunda kvíaeldi fyrir landi jarðarinnar í svonefndri Skálanesbót. Eignarland er 
skilgreint í lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 þannig 
að það sé m.a. landsvæði innan netlaga í sjó, sem er háð einkaeignarrétti þannig að 
eigandi landsins fer með öll venjuleg eignarráð þess innan þeirra marka sem lög segja 
til um á hverjum tíma. Er þessi skilgreining í samræmi við þau sjónarmið sem giltu í 
eignarrétti áður en lögin voru sett. Netlögin í sjó og þannig mörk jarðarinnar, telja 
115 metra frá stórstraumsfjörumáli út í sjó, sbr. 3. mgr. 2. gr. laganna, sem er einnig 
í fullu samræmi við þau sjónarmið sem giltu í þessum efnum fyrir gildistöku laganna. 


Innan þessara skilgreindu marka nýtur umbj. okkar allra hefðbundinna eignarráða 
sem einkaeignarrétti fylgja og er sjávarbotninn innan netlaganna þar ekki 
undanskilinn, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Réttindi ná þannig m.a. til nýtingar á 
hafsbotni, veiða o.s.frv. Í einkaeignarrétti landeiganda felst einnig rétturinn til þess 
að meina öðrum að nota það land og gæði sem rétturinn tekur til. 


AX lögmannsstofa Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur axlaw.is 


AN 


2/6 


Af gögnum sem FA hefur lagt fram í frummatsskýrslu er ljóst, að flestar þeirra 24 
eldiskvía sem um ræðir eru, skv. kortum sem FA leggur fram, staðsettar mjög nærri 
landi og raunar innan netlaga að hluta eða jafnvel öllu leyti, sjá t.d. bls. 5 og 34 í 
frummatsskýrslu. Varðandi þetta er þó lögð áhersla á að i frummatsskýrslu virðist 
þess á engan hátt getið hvaða kort er stuðst við varðandi afmörkun netlaga sem 
tilgreind eru ásamt fleiri upplýsingum. 


Almennt eru kortagrunnar miðaðir við hæstu sjávarstöðu, en ekki 
stórstraumsfjörumál og er því ástæða til að gjalda sérstakan varhug við 
framsetningunni í frummatsskýrslunni. Þá er augljóst að á framlögðum kortum er 
ekki tekið tillit til hólma eða skerja sem á stórstraumsfjörumáli eru, en netlög telja í 
allar áttir frá ystu mörkum þeirra. Framsetning í frummatsskýrslu hvað þetta varðar 
er því röng í þeim skilningi að netlög ná miklu lengra í sjó fram en þar er sýnt. Af 
þessu leiðir að sjókvíarnar eru a.m.k. að verulegu leyti innan netlaga fyrir landareign 
umbj. okkar. 


Hver eldiskví er 160 metrar að ummáli og 50 metrar að þvermáli og fest inn Í 
ferhyrningslaga rammafestingu sem er 100 x 100 metrar. Þær rammafestingar eru 
síðan festar saman og miðað við að a.m.k. 60 metrar séu milli eldiskvía, sbr. bls. 21 í 
frummatsskýrslu. Frá hverri rammafestingu liggja síðan útfarar að akkeri sem á að 
jafnaði að vera i fjarlægð sem nemur þrefaldri dýpt sjávar frá ramma. 


Í frummatsskýrslu er ekki að finna upplýsingar um dýpi allra þeirra eldissvæða sem 
FA sækist eftir og er það, ásamt öðru, annmarki á skýrslunni. Í skýrslunni liggja þó 
fyrir tölur um dýpt fyrir Háubökkum og Sörlastaðavík og er hún sögð á bilinu 42-74 
metrar, en á öðrum stað í frummatsskýrslu er dýpt á eldissvæðunum sögð 20-80 
metrar sem er raunar, að því er neðri mörkin varðar, 10 metrum undir skilgreindu 
lágmarki, sbr. bls. 33 í frummatsskýrslu. Miðað við þessar dýptartölur er þó ljóst að 
akkeri og útfarar þurfa að vera í a.m.k. allt að 240 metra fjarlægð, sbr. viðmiðið um 
þrefalda dýpt (3 x 80 m). 


Af þessu leiðir að útfarar og akkeri verða í öllu falli langt innan netlaga, hvernig svo 
sem á málið er litið, enda rammarnir staðsettir nánast upp við netlög eins og FA 
skilgreinir þau (í raun réttri langt fyrir innan þau) og öll sú vegalengd sem um ræðir 
frá römmum og Í átt að landi, verður innan netlaga. FA hefur ekki aflað neinna 
heimilda til að nýta land umbj. okkar í þessu skyni, en í krafti einkaeignarréttar er 
honum heimilt að meina FA afnotin, sbr. fyrri umfjöllun. Bent er á að FA getur ekki 
heldur aflað heimildar með eignarnámi, enda fer því fjarri að almenningsþörf krefji 
að félagið fái raskað lífríki Seyðisfjarðar og eignarréttindum umbj. okkar, sbr. skilyrði 


axlaw.is 


AN 


3/6 


1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Enn fremur liggja engin lagafyrirmæli slíku til 
stuðnings. Forsendur frummatsskýrslu standast því ekki. 


Hvað varðar útfara og akkeri frá römmum í átt frá landi þá má ætla að dýpi sé enn 
meira þar og fjarlægðin verði því ekki minni en að framan greinir. Hins vegar er afar 
lítið svigrúm til þess að fara með akkeri og útfara langt frá sjókvíunum, að ekki sé 
minnst á ef sjókvíarnar færast fjær landi, eins og nauðsynlegt yrði skv. 
framangreindu. Ástæðan er ekki síst sú að helgunarsvæði Farice fjarskiptastrengsins 
er 463 metrar í hvora átt, sbr. 5. mgr. 71. gr. laga nr. 81/2003. Með vísan til þessa 
verður að teljast afar langsótt, ef ekki ómögulegt, að ganga frá festingum þannig að 
hvorki verði gengið á eignarréttindi umbj. okkar með ólögmætum hætti, né brotið í 
bága við reglur um helgunarsvæði strengsins. 


Úrgangur sem fellur til við framleiðslu í sjókvíaeldunum sem um ræðir er talinn í 
þúsundum tonna. Áætlun í frummatsskýrslu, sem ástæða er til að gjalda varhug við, 
miðast við tæp 3.500 tonn á fimm ára tímabili. FA telur 95% þessa úrgangs falla til 
botns innan við 25 metra frá sjókvíunum. Sú spá byggir að líkindum m.a. á 
straummælingum. Athygli vekur að byggt er á mælingum strauma á 5 og 15 metra 
dýpi. Hins vegar liggur fyrir að eldiskvíarnar eru 20 metra djúpar og því skiptir 
líklega mestu hvernig straumar eru á 25-60 metra dýpi. 


Burtséð frá þessu telur FA, miðað við gefnar forsendur, að 95% úrgangs falli innan 
við 25 metra frá sjókvíunum, sbr. bls. 23 í frummatsskýrslu. Miðað við það er 
væntanlega búist við því að um 175 tonn falli fjær kvíunum. Í frummatsskýrslu er því 
lýst að úrgangur falli að mestu leyti innan við 50 metra frá sjókvíunum í föstu formi. 
Þar er og hnykkt er á því að allar kannanir og rannsóknir um áhrif fastra efna séu 
samhljóma og á þá leið að lítilla áhrifa gæti í 100 metra fjarlægð og alls engra í 350 
metra fjarlægð. Af þessu leiðir að öruggt er að áhrifa mun gæta innan netlaga umbj. 
okkar sem eru vel innan 100 metra fjarlægðar frá kvíunum, hvernig svo sem á 
staðstetningu netlaga er litið. Hvernig svo sem á málið er litið mun því áhrifa gæta 
innan alls þess svæðis sem fellur innan netlaga umbj. okkar. 


Úrgangur frá kvíaeldinu er skv. þessu í andstöðu við eignarréttindi umbj. okkar, enda 
öðrum en eigendum óheimilt að hlutast sérstaklega til um að úrgangi sé dreift yfir 
land viðkomandi. Á það sérstaklega við þegar svo rammt kveður að dýralíf á því svæði 
sem um ræðir býður mikinn skaða af eða víkur hreinlega alveg. Með vísan til þessa 
er enn augljósara að áform FA í Seyðisfirði eru með öllu ósamþýðanleg 
stjórnarskrárvörðum eignarréttindum umbj. okkar. 


axlaw.is 


AN 


4/6 


Umbj. okkar má reikna með því að geta nytt eignarland sitt 115 metra út frá 
stórstraumsfjörumáli. Augljóst er að áform FA myndu hindra það skv. því sem að 
framan greinir, enda myndi eldið girða fyrir t.d. veiði, nýtingu reka og ræktun 
kræklinga eins og t.d. Brimberg ehf. hefur heimildir til að stunda í firðinum. Einnig 
er á það bent, að í firðinum og í grennd við sum kvíaeldissvæðin fyrir að fara 
uppeldisstöðvum ýsu, einkum Í Selstaðavík. Þá heldur mikill fjöldi æðarfugls sig Í 
firðinum yfir vetrarmánuðina, einkum í Skálanesbót og Selstaðavík. Jafnframt ber að 
geta þess að á sömu stöðum eru hrygningar- og uppeldisstöðvar grásleppu. 


Í frummatsskýrslu virðist það framangreind lífríki lítt eða ekkert hafa verið 
rannsökuð, en athygli vekur að botndýrarannsóknir hafa auk þess ekki náð til 
Skálanesbótar þótt fram komi í frummatsskýrslu að lífríki sé meira utar í firðinum en 
innar. Virðist raunar sem í frummatsskýrslu sé tekið til umfjöllunar það sem helst er 
til þess fallið að styrkja málstað FA. Aftur á móti er annað hvort ekki fjallað um eða 
afar lítið gert úr þeim atriðum sem við blasir að eru sem myllusteinn um háls 
framkvæmdaaðila vegna þess að ósamrýmanlegt er sjónarmiðum um vernd náttúru, 
lög að öðru leyti eða stjórnarskrárvarinn eignarrétt umbj. okkar. 


Umbj. okkar gerir sérstaka athugasemd við þá nálgun FA að líta beinlínis svo á að 
heimilt sé að stunda laxeldið sem um ræðir í Seyðisfirði með vísan til auglýsingar nr. 
460/2004, sbr. bls. 26 í frummatsskýrslu. Hið rétta er að það eina sem auglýsingin 
kveður á um er að það sé ekki beinlínis bannað. 


Auk þeirra athugasemda sem að framan greinir er á það bent að þótt áhrif á landslag 
og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög 
í stúf í firðinum og verða áberandi ásýndum allt frá því að komið verður fyrir og þar 
til þær verða fjarlægðar, komi til þess. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í 
stórum rammafestingum. Bent er á að sæbratt er við Seyðisfjörð og því verða 
sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar eins og FA 
lætur að liggja í frummatsskýrslu. Áhrif á landslag eru því mjög neikvæð. 


Í framangreindu sambandi stoðar FA ekki villandi framsetning í frummatsskýrslu að 
því er varðar staðhætti og umfang sjókvíaeldisins sem hlutfall af Seyðisfirði. Sá kafli 
sem sjókvíaeldinu er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn 
miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar miklu. 
Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru því í 
besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins, en eldið mun 
óhjákvæmilega hafa veruleg áhrif á ásýnd nánasta umhverfis umbj. okkar. 


axlaw.is 


AN 


5/6 


Ítrekað er að áhrif sjókvíaeldisins á lífríki eru neikvæð og raunar svo neikvæð að 
hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema 
þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu langan tíma 
tekur að endurheimta lífríkið. Áhrifa þessa mun að verulegu leyti gæta innan netlaga 
umbj. okkar og þarf ekki að efast um áhrif þess á nytjar. 


Umbj. okkar hefur haft uppi áform um að rækta upp villtan laxastofn í Austdalsá, sem 
hefur verið metinn raunhæfur kostur af sjávarlíffræðingum ef laxastiga er komið fyrir 
við fremsta foss árinnar. Þótt frummatsskýrsla beri þess glögg merki að fært sé í 
stílinn og dregið úr þeirri vá sem sjókvíaeldi fyrir lax er fyrir villta laxastofna og 
lífríkið í heild, virðist sem skýrsluhöfundur geri sér grein fyrir því að að rökin verði 
ekki keypt eins og nýtt net. Af þeim sökum gerir skýrsluhöfundu sér sérstakt far um 
að gera lítið úr villtum laxastofnum á Íslandi og veiðum í ám á Austurlandi. Skrifin 
lýsa alvarlegu virðingar- og skilningsleysi á villtum laxastofnum og mikilvægi þeirra. 


Í frummatsskýrslu er gengið svo langt að draga upp þá mynd að eldi í lokuðum 
kerfum í landi eða í sjó séu ekki góðir kostir. Umbj. okkar frábiður sér slíkar skýringar 
sem miða að því einu að slá ryki í augu stjórnvalda svo FA eigi von um að fá ekki 
aðeins að stunda fiskeldi í Seyðisfirði, í andstöðu við hagsmuni nær allra annarra, 
heldur einnig að komast í aðstöðu til að gera það með ódýrum hætti til að hámarka 
arðsemi á kostnað villtra stofna og réttinda annarra. Augljóst mál er að hætta á stroki 
er allt önnur og minni ef eldi er í landi og sömuleiðis ef um lokaðar kvíar er að ræða. 
Umbj. okkar bendir á að slíkt væri enn fremur líklegra til þess að eyða þeirri óvissu 
sem tilgreint er í frummatsskýrslu að leiðir af áhrifum fiskeldisins á lífríkið, sbr. bls. 
66 í skýrslunni. 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi því hafa 
umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. Umbj. okkar vekur athygli á því 
að þessi neikvæðu áhrif eru til þess fallin að spilla góðri ímynd og möguleikum til 
þess að hafa tekjur af ferðaþjónustu og atvinnu sem tengist því. Í því sambandi er 
bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað 
í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og 
frummatsskýrsla tekur til. 


Umbj.minn getur að síðustu ekki látið hjá líða að benda á að samkvæmt yfirlýsingum 
FA lítur félagið svo á að ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 
gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að engu 
skipulagsvaldi sé fyrir að fara á svæðinu þrátt fyrir að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi 
falli sannarlega innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar og sé upp við siglingaleiðir og 
Farice strenginn. 


axlaw.is 


AN 


6/6 


Með vísan til þess sem að framan greinir ítrekar umbj. okkar andmæli sin við 
fyrirliggjandi frummatsskýrslu og að fyrirhuguðum framkvæmdum FA er harðlega 
mótmælt. Áskilinn er réttur til að koma á framfæri frekari mótmælum, skjölum og 
skriflegum gögnum, gerist þess þörf. 


Kópavogi, 25. janúar 2021, 


axlaw.is 


Vidauki 26: Undirskrifalisti 


Undirskriftalisti barst med nöfnum 308 einstaklinga 


406 


Sigmar A Steingrimsson 


From: Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is> 

Sent: föstudagur, 29. janúar 2021 12:58 

To: Sigmar A Steingrímsson 

Cc: ‘ththordarson@gmail.com’; 'kdsQicefishfarm.com' 

Subject: FW: Benedikta Guðrún Svavarsdóttir athugasemd vegna frummatsskýrslu FA á 
Seyðisfirði 

Attachments: Undirskriftalisti - sannreyndur - Sheet1 (3).pdf; UndirskriftarlistiGegnLaxeldi_LQ 


(2).pdf; vibot-undirskriftir3.jpeg; vibot-undirskriftir2.jpeg; vibot-undirskriftir1.jpeg 


Sæll Sigmar 
Sjá meðfylgjandi athugasemd. 


Bestu kveðjur, 
Gríma Eik 


Gríma Eik Káradóttir 

skjalavörður, teymi rekstrar og þjónustu / Archivist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland — Iceland 
sími 595 4100 

Grima.Eik.Karadottir@skipulag.is 
www.skipulag.is 
www.facebook.com/skipulagsstofnun 


From: Benedikta Guðrún Svavarsdottir <benedikta.gudrun@gmail.com> 
Sent: 26.01.2021 23:17:35 
To: Skipulagsstofnun - SLS 
Subject: Benedikta Guðrún Svavarsdóttir athugasemd vegna frummatsskýrslu FA á Seyðisfirði 


Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 


Efni: Athugasemdir / mótmæli við frummatsskýrslu vegna 10.000 tonna framleiðslu á laxi í 
Seyðisfirði, dags. 2. nóvember 2020. 


Kæra skipulagsstofnun 


Fyrir hönd íbúa Seyðisfjarðar langar mig að koma á framfæri til ykkar undirskriftalista sem var settur af stað í kjölfar 
bess að Frummatsskyrsla frá Fiskeldi Austfjarða kom út í Nóvember. Margir hjálpuðust að við ganga í hús og bjóða 
íbúum sem voru heima við að skrifa undir eftirfarandi mótmæli: 


"Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi á Seyðisfirði og leggjumst eindregið gegn öllum 
áformum þar að lútandi." 


Það söfnuðust 308 undirskriftir alls (viðbót bættist við eftir fyrsta lista sem sendur var til sveitarstjórnar áður en 
fjallað var um málið þar). Í kjölfarið tók sveitarstjórn málið fyrir og undirskriftum komið á framfæri. Þar bar á góma 
trúverðugleiki undirskriftanna og hvort væri búið að fara yfir listann. Það var því lítið annað að gera en að fara yfir 
allann listann og hverri einustu kennitölu flett upp í Þjóðskrá. Ég leyfi því skjali að fylgja með þessarri athugasemd 
(undirskriftalisti sannreyndur.pdf) 


Það voru alls þrír á listanum sem ekki eru Seyðfirðingar og 10 Seyðfirðingar sem eru ekki skráðir í dag sem voru á 
listanum en búa þar öllu jafna og eiga þar heimili. Þannig talan sem réttast er að nota til að reikna út hlutfall íbúa er: 
295 (308 að frátöldum þessum 13). Það er þá heildarfjöldi íbúa með heimilisfesti skráð í dag á Seyðisfirði sem 
skrifuðu undir. Samkvæmt tölum hagstofunnar er fjöldi íbúa með heimilisfesti 18 ára og eldri 540 manns. Það þýðir 
að 55% íbúa Seyðisfjarðar hér og nú leggjast gegn ÖLLU sjókvíaeldi í firðinum. 


Það eru ýmsar ólíkar áherslur sem íbúar hafa fyrir mótmælum sínum og geri ég ráð fyrir að margir hafi sent inn 
athugasemdir vegna þeirra, en ég leyfi mér að fullyrða að allir sammælist um eftirfarandi ástæður: 


1) Fullkomið samráðsleysi fyrirtækisins við bæjaryfirvöld, við íbúa og aðra hagsmunaaðila er málið varða. 

2) að fyrirtækið túlki óskýra hafnarlöggjöfina þannig að höfnin/bæjaryfirvöld fyrir hönd íbúa hafi ekkert skipulagsvald 
Í eigin firði árið 2021. 

með vinsemd og virðingu 


Fyrir hönd íbúa á Seyðisfirði 
Benedikta Guðrún Svavarsdóttir (120879-4569) 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 
0105373039 


Vw nop Hr gA 


Vode Cha Are 


Á +). lA 


Wabo AY Ai Trusuryeier LEB 


Bilger aé 
Medai onasin tenants wm 
oler by Noll kon | Bears] Milla e 
prom Erksan nasipa Fjörður #00 
Au PRST 
anes inal 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


hag 28 
Biria dad luuraa] Garður 2 
bah hl Í 
a a A A Isoreisies | fafrows 12 
Gates 4 


2 „i093 -3519 U Ekr CG uA FR 


Gustin k. Weve gwan munar ia | 
uehoeg Hanat 
FI 
Seph | emma Dali 
aðal FÉ bä 
ef Lin [own 
re 


12 fhe) nil 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


p? $ k ; 7 
Pish g Fe tam 2005 23.24 SPIT Bites F SE 
A ða) ROVE) 25 19 for & SF. 


parla Aypara 807 HÍ Gilstakki | Hos 
björt. Ausu Ub 


XXXXXXXXXXXXXX 
wed tun 10,710 sey brsfpriur. 
a A Mijten > 

s te sg | Mid karmu 5 
Birtu Y 
Sige Ber Sandas c36Z Hét 
Sisu hildur Jsloi}| 1036-651 
ar Andrésson VTA FWHM fokinar eons 
Lents, C4. ogie nn 
BIÐ AE 
Í joð TP 
Mæ á 


Mótun 6 


a 


j 


A f 


Á Ds Á ; 
DEE VEG UE © 


Brekke equn 


T ia 
N r 


4, ae a 
E) ð AA 


pbb) FOLLLA 


nn N dio ch pm: 
EA Oaer- 
/ j 

de 2 Bew Teia DI OXGO - 308 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


Dr ih í er |\200CSS FFA 
Sal ae Oe 


MÁ 
ÍNN 
AN 


EEY Sa |oporgs:3160) tuhmareata 16 5% 
rei Pa Deg 53h Mes- 1099 “Tors rte yr sf 
ZA My 
7 EÐ 0~4/9% cms Ves Zo 
r+ RElo -32d Bateri d S 
[ortig Midd 
PSOYER-SERV)— Zit shalkls 


N 
iw 
ò 
S 


Á 

Q 

A 
N 


A 
á á 


s 


Jua LG artea sl 
wr Jho konice ppe] Malvern /S 
OSS) Malaver; 49 
Ara Re 137 -4459 
Ð el sn OS ji PI- G54 
Án Mannragor |1S0S73- 356 
eae PA clota ediuar 17 
\ Wes Wa O94 8-34 Sol ASN sn i 
ZA ysis Sd fer SS Sc ee tf farga R S 
Nala) þan jo Milan 20 
Ab YumnoPor 4 
Lynne Seon Linus  \08P192-H107 | Doctr e 


~ 


= 
| ERBI 
E RD 


slaga 21 


i 
$ 


f figrtuc 


G~ 
ba 
f 
S 

2 


= 
` 


N 


a 
0. 
v> 
+ 
vi 
Vi 
Ww 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 
x 1} Á , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Ha He KAZA 


toga 
a: [Saamea] 190664279 Me LMG S 
(50 ¢ssyoly Malavar BH 


A 
CF Za Lud] Le of ALG fai Ihi 8 


A 


t liy / 


ee 


N | 
eee 
S 

= 

| 


á 
Male 4 A 
Leneli padid: Wp 730) L 
aab Siarsn | l6] Rinsa g (vow val 
Tima laðumhddhe] Pnr 245 
ein Um ERASAN [2305 75-3b64 Aush aS ace 
Pawn LÁM butash Miss AÐ 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


-IKEF Múilavegtr S3 


- 


0106 8-3 984 | Helne Gub 


A 
Hópur Vitel CARRE 
Sessel, fasas (6086-2810 Halnacyte YO 
JVilaveaut 3. s: 
IY 02 sS ss WM vila te wf SO Sa 


Mah EÐ Ág 3 2 a 
Km o A T A N 6 


SÚ 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


| NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 
BS 
mr. ið. onden MBK A 


Bið ea N- 


{une Cfugio h 


0708 15-2721 | Bamattið 35 


Kynin Kinaved bor 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


` 


gJehanus +059 2-245 Dar CO CUA b 
f 


| Á JOLT A 
230300 000 Ejardoth anki 4 
250399-2461 Fladvbold’ 1 | 
WokysHa Daman A | 
sZ 
5 £ 


— 
Á 


T 


5 a DAL 
nagar 4 £ 
i 


i 


td 
TF € 


Š 


£ 


Ww 
eg 
Be 
` 
N 
N 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KEN 


NITALA HEIMILISFANG 
34. 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 
4. Vilbor- Oo PEON. Wo bl -§2L9 ONES CI 
Ihh ai Mb bab les Bee 


Bietes Qua parson 
Sind C5196 sor 
RASES ca a dugata 1 

lb Head AANS oes 3ga | BAKK IC 

A ri VEN Kah mäbakka tù l 
Snaibice Fat [Wasser E 
Í Rag nkei sur pore Bjgtnsdo mr |zgog6i-4t92 Hamiabarxe 9 
Alona Bida Guðmundid lbótbb-2169| Fjarðarbakiki 8 

Legbjsd Forsíölli Opys Toy Fixdorbatké 
Bli Lá VL, Á j 


R - & 
Ö Ctgfrrr Usk 


j 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 
F308 4/3 7%; shee Lael ws EE 


ls T — 
talan“ emen — 
tans Vita Volha 


sp Á diewicon 90840-3579 Málavegi ll 
orljs Hva Cedalaicotuor-tite Mólavegur F 
Sai ae 230857570 | Mtavcar 6 


aa A; JÖT” (2 (099 - -22 5% nn á. 


S mode $ Sloe 


a 


Aa nial 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 
Sofa Mune Juwar | O30502 #07 Duelgacdemn 
whee | | AbOUY 2-3 766 a z 
loll {l-2049 
{lO5D Jörg 
et S| WZA 


| erat 
han St 
Botawa A FZ 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


KENNITALA HEIMILISFANG 


wer Bjoquimd (ROC | Arlælk S 

2 fn rr 
Mindy (#23 24 rns í | 
li 


7, 


| 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


H 4 P ! sg Í ; Ved í ÆÐ ARU pm 
aA 7 ‘ob Ae 1 O41063-5809 Brattahue 4 


“i ah fi LoM t peis 96% ‘6 “dish AL 


Gude). uf, Mand LUIS BBA ZZA is; Ko 


| 
eveverererererererenesensnensnnasnanssnnnssasnsnssssssnnssesensnaptectepeiotorenorsrerrecnfeccescnesnnnnnnnannanensnsnnnssensecsenenseeeneenefamennneemmenons UUU ae ax MONRO NR sf { 


IR 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


þa ein par gl Fas freon AÐ zo 


piapia | 20eg ai Bred VAL 
deleg j AE Dito Pit dr En 


Em — 
U3- BA rhs Ls 
ET e 


A 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAF KENNITALA HEIMILISFANG 


= fh 
Reka tao) trate CRO te Bo _ 
Maboda Lesage | Toit 2p, _| 
| Hr blint Matched 1 
Tio J & í 
! = l- 4 
BR AS amk 3g 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 
r |20559.s089 ofnahlid 2 
| a 
nú dll |oivest-esua pSotrande! 13 Kurt 


Diljá bossie lenso Botnalhd (1 seydisköður 


AÐ LV pgo tuma Tkbualhhg Ga f: 
G Ör. G. EPP TPE (11267-33Q? PERIPE Se 

k Kinok Silo Bald 2% Suð. 

arin ora sa | Bolnmalhtid 33. Seuðisl. 
Mfl þunn Pasan) Lobahtld I Sif 
órói Vaaz debtha BAA Botablin GIipra | 
Gud a ÁÍtteguaðl : 1go -MA Dot rand WS. 
Py 
ee aaa 
ge cae 
ars 
ee 
es 


a 
dS 
oY 


\ 


`~ 


cð 
O 
Hd 
Y 
> 


a 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


| Lert Einar So 20110 ~u 0 ota h EN ; 3 S 
Zi (ks Bite Bo 
4 “ A a 
udar Tasg ornshay 25043- hole Bio CFs a6 by 
| kemo roso- Muku” Note oe | 
J Ñ aia mÀ LA i 
Non TN A MM fe 


Be: Do L0S30- 230 
einasta lagvis —— 2569 0 5519 


1995645 | SUSURGATA g 


vA 


4 | levees 2 ———, 


b0 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


lá 
lean lend siðs [2410022330 Dal 


yy ec 


yorsjeat 9 > 

GR ARSUSur 1 6 
TOE TE tice 4 
T A aði | 
PA ar i m 4 > , 


7 


C= 


A, EA à S866 r aa 


PS ÆÐ LAN Bs A0] hok 
AA 


soore TER 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


nn i á Úr rren A wega ÍS f 
5 “a 


‘Sa fara þ Ly, Se 


~ s A emes 
LEI AALA o = 


Ene L Gomes- [anne eel A aða 
img S, þefnallíð 3 fo Sapdrpivdd 


Satma 


Botna F Flosi 


Zotni + Hose pul 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


Mi leet Vai Ineveson KOzi Old nL hI AS et 


Mín 
g 


harz 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 


Teresa Rivarola 3105354 3 Avstvrvegi AF 
En i RAEE 2 


ERNA LHA GAS 
KIOS AIKRK KKK KIRK MKB KIK 


a eee 


ee i A 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíaeldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN. KENNITALA HEIMILISFANG | 
Di f val | 
á Le Ct 43 SE tel, meseh bebnrs ceny 


j APA (mAn aN (20944-2244 Arsh Jio iN 


dread að td — M46 


Zygnunt Atar 


ÁÁ ls AT 2 | 
> > ¢ us Si o FOCSS~ GR Ger ap Pi 


EF 2063 de ve LA A ” | 


YEE tin nF? 5 fi forbo kha 2 


ate Hr 
; Proce 20 IIA FA UF 
lj hati GAM] ost 1285 Mesti 3 

i 20883 ° wt Vat as 


Uk MAb ABA hior- SAA hug FE 


T 


VR (|) 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjékviaeldi i Seyðisfirði 
og leggjumst elndregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


P KENNITALA HEIMILISFANG 

| £ a 9G x Ly. Fn ae 
ek nn Fá oat) LUG. los: Vori teg er aia) 
RARE |02013 "ep % Mordir ala 3, Lee ef, 


SF a 


Nei Wk (2) 


Við undirritaðir Seyðfirðingar frábiðjum okkur allt sjókvíacldi í Seyðisfirði 
og leggjumst eindregið gegn öllum áformum þar að lútandi. 


NAFN KENNITALA HEIMILISFANG 
| Sheimorbltisenact, | BBEA SecTierg ble 2 Sf 
Zs 
öli ogsaa] Tonge n HOST. | 


ANIA Wirewsy [24010-3044 Tina afa Ho Sero 


anv AM Sanu? AUS 


D 


A bs 


CO ANDAARWHND > 


= 


Monika Chrascina 

Julia Martin 

Michelle Audrey Marteinsson 
Janet Nicole Reynisdóttir 
Reynir Marteinsson 

Anna Bryndis Skúladóttir 
Þorsteinn Bergmann 

Dora Kristin Halldórsdóttir 
Kristján Þórðarson 

Sóley Rún Jónsdóttir 

Juan Jose lvaldi Zaldivar 
Guðbjartur Hólm Ólafsson 
Philippe Clause 

Sigfinnur Mikaelsson 
Aðalheiður Borgþórsdóttir 
Haraldur Björn Halldórsson 
Þórbergur Torfason 

Anna Karlsdóttir 

Guðni Sigmundsson 

Anna Helgadóttir 

Sigríður Heiðdal Friðriksdótti 
Rúnar Gunnarsson 

Einar Ármann Harðarson 
Sólveig Sigurðardóttir 

Daði Sigfússon 

Guðrún Katrín Árnadóttir 
Margrét Urður Snorradóttir 
Guðbjörg Hákonardóttir 
Ásgeir Halldór Magnússon 
Lukka Árnína Sigurðardóttir 
Bergný Sjöfn Sigurbjörnsdóttir 
Hildur Þórisdóttir 


Lilja Björk Ívarsdóttir 
Freyr Andrésson 
Lilja Finnbogadóttir 
Monika Frycova 
Daníel Örn Gíslason 


Ljósbrá Guðmundsdóttir 
Kolbeinn Agnarsson 

Kjartan Agnarsson 

Helga Hvanndal Björnsdóttir 
Anna Margrét Ólafsdóttir 
Signý Jónsdóttir 

Hjörtur Gunnlaugsson 

Pálína Haraldsdóttir 

Oddur Stefnir Oddsson 
Sigríður B Sigurðardóttir 
Sveinhildur Ísleifsdóttir 

Ívar Andrésson 

Andrés Þór Filippusson 
Sigurbjörn Kristjánsson 
Kjartan Heiðberg Björgvinsson 
Gunnar Árni Vigfússon 
Ágústa Berg Sveinsdóttir 
Þóra Bergný Guðmundsdóttir 
Sigríður Þ Sigurðardóttir 
Hjalti Þór Bergsson 

Ágúst Torfi Magnússon 
Jóhann Stefánsson 

María Guðný Guðmundsdóttir 
Guðrún Kjartansdóttir 
Ragnar Mar Konráðsson 
Snorri Emilsson 

Apolline Alice Penelope Barra 
Hallur Á Halvmörk Joensen 
Stefán Hrafn Magnússon 
Magnús Sturla Stefánsson 
Marko Nikolic 

Gerda Drumstaite 

Þórarinn Ingi Jónsson 

Halla Dröfn Þorsteinsdóttir 
Rikki Lee Gunnarsson 
Gunnar Sveinn Rúnarsson 
Haraldur Már Sigurðsson 
Þorsteinn H Þorsteinsson 


010598-3039 
120476-3519 
250766-2119 
220192-3269 
011251-6849 
150661-3749 
300106-5539 
020953-4119 
201245-2579 
160599-3089 
260184-4079 
141290-2079 
150182-3369 
031257-4179 
10758-6619 

080284-3149 
1203547449 

051259-7779 
150365-3339 
061271-5549 
140967-3789 
080971-5089 
280264-5209 
040154-4509 
261093-3599 
270757-2009 
230264-5629 
120151-3129 
131053-2589 
260955-7999 
050473-3689 
290483-3019 
220662-5789 
260376-3659 
300870-4739 
291283-2849 
200985-2149 
240751-2329 
180751-3519 
180751-3439 
050892-3799 
240292-2629 
270196-2259 
080589-2989 
020342-4639 
200162-3239 
230367-4699 
120361-6519 
190175-4489 
030845-4639 
060751-2699 
060140-7669 
040159-2589 
090860-3059 
200553-7999 
060765-3169 
260378-4069 
220480-4109 
281260-3249 
180744-4879 
050462-3829 
040280-4139 
050564-2589 
210787-4459 
031189-4039 
180573-3569 
120852-4269 
090186-3379 
170292-3919 
191282-5589 
110174-2929 
020373-5399 
050987-3109 
110849-4199 
180664-2709 


Túngötu 21 
Túngötu 19 
Túngötu 17 
Túngötu 17 
Túngötu 18 
Austurvegi 5 
Austurvegi 13 
Austurvegi 13B 
Austurvegi 13B 
Múlavegi 59 
Austurvegur 17 
skráður í rvk 
Austurvegur 23 
Hafnargata 10 
Hafnargata 10 
Hafnargötu 6 
Fjörður 4 
Austurvegi 17 
Garðarsvegi 28 
Garðarsvegi 28 
Garðarsvegi 8 
Brattahlíð 6 
Hafnargötu 12 
Garðarsvegi 26 
Leirubakka 3 
Mulavegi 10 
Gardarsvegi 18 
Leirubakka 5 
Leirubakka 5 
Austurvegi 46B 
Austurvegi 56 
Austurvegi 17 
Leirubakka 3 
Dalbakka 11 
Dalbakka 11 
Austurvegi 47 
Hamrabakka 10 
Miðtúni 8 
Miðtúni 8 
Gilsbakka 1 
Brekkustíg 12 
Miðtúni 10 
Bárugötu 8 
Miðtúni 7 
Miðtúni 5 
Brekkuvegi 4 
Brekkuvegi 4 
Brekkuvegi 7 
Hafnargötu 46 
Baugsvegi 4 
Baugsvegi 5 
Miðtúni 3 
Miðtúni 6 
Miðtúni 6 
Ránargötu 9 
Hafnargötu 16B 
Túngötu 8 
Garðarsvegi 20 
Bröttuhlíð 5 
Miðtúni 3 
Gilsbakka 1 
Mulavegi 15 
Múlavegi 19 
Múlavegi 27 
Túngötu 11 
Firði 7 
Múlavegi 17 
Garðarsvegi 11 
Langatanga 5 
Vesturvegi 15 
Mulavegi 29 
Bröttuhlíð 6 
Botnahlíð 8 
Múlavegi 38 
Múlavegi 5 


íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 


íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 


skráður Hornafirði 


íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 


irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 


irði 
irði 
irði 
irði 


irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 


*ekki skráður en býr og starfar á Seyðisfirði 
* (setja Í sviga) 


*býr á Seyðisfirði hálft árið, rekur ferðaþjónustufyrirtæki á staðnum 
* í vetrarleyfi í Svíþjóð 


76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 


94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 


116 
HZ 
118 
119 
120 
121 
122 
123 


Olga Jónsdóttir 150435-4049 Múlavegi 34 
Gunnhildur Helga Eldjárnsdóttir 230843-7169 Mulavegi 32 
Hermann Svavarsson 031142-2619 Múlavegi 22 
Helga Valdimarsdóttir 190847-7999 Mulavegi 22 
Eydís Lind Guðrúnardóttir Garðarsvegi 11 Garðarsvegi 11 
280959-3089 Kristín Guðný Klemensdóttir Mulavegi 41 
070494-4269 Erna Rut Rúnarsdóttir Mulavegi 41 
031250-3669 Johannes Larsen Mulavegi 41 
050785-2979 Eggert Jens Birgisson Mulavegi 41 
090462-2619 Anna Barbara Biadala Mulavegi 41 
171271-2589 Leszek Marek Michalowski Mulavegi 41 
120879-4569 Benedikta Guðrún Svavarsdóttir Austurvegi 22 
160373-3699 Ingirafn Steinarsson Austurvegi 22 
170179-2939 Tinna Guðmundsdóttir Baugsvegi 1 
091277-5739 Kristján L. Loðmfjörð Pálsson Baugsvegi 1 


270575-3669 


Helgi Orn Pétursson 


heimili að Austurvegi 


061179-3219 


Þórunn Eymundardóttir 


heimili að Austurvegi 


121295-3269 


Hulda Hrund Björnsdóttir 


231087-4009 


Mamuka Bzekalava 


200893-5309 


Severin Krasimirov Valentinov 


Ránargötu 3 
Langatanga 5 


170992-5639 Lilai Licata Ránargötu 9 
101279-3759 Rafael Vazquez Toledo Ránargötu 9 
220784-5179 Rusudan Petriashvili Ránargötu 3 
090680-2859 Zanda Kruze Bjólfsgötu 3 
291185-4879 Eva Jazmin Cervera Velasco Baugsvegi 1 
301189-3039 Kamilla Gylfadóttir Austurvegi 15 
120586-4599 Jonatan Spejlborg Juelsbo Suðurgötu 2 
250686-4639 Celia Lobsang Harrison Hafnargötu 40B 
090688-3839 Laura Elisabeth Tack Hafnargötu 40B 
110489-2699 Hjörvar Vífilsson Hafnargötu 42 
160586-2819 Sesselja Hlín Jónasardóttir Hafnargötu 42 
270589-2279 Arna Magnúsdóttir Garðarsvegi 20 
100462-2739 Skúli Jónsson Hlíðarvegi 9 
310772-2839 Napapharin Krobputsa Jonsson Hlíðarvegi 9 
260856-4649 Helena Lind Birgisdóttir Mulavegi 50 
040755-5439 Vilhelm Dadi Kristjánsson Mulavegi 50 
140763-4549 Stefania Stefansdottir Múlavegi 57 
141077-4149 Davíð Kristinsson Botnahlíð 17 
170275-5789 Haukur Óskarsson Gilsbakka 1 
Eigi 201069-5139 Gíslína Hrefna Magnúsdóttir | Þórsgötu 14 
270384-2859 Björt Sigfinnsdóttir Miðtúni 10 
101282-5629 Linus Lohmann Fossgötu 7 
190986-4119 Lasse Hoegenhof Christensen Austurvegi 15 
160768-5179 Þórarinn Sigurður Andrésson Túngötu 19 
080790-2019 Þórður Atli Eiríksson Hafnargötu 42 
110871-5039 Lilja Kjerúlf Austurvegi 51 
210675-4429 Illugi Mar Jónsson Bröttuhlíð 5 
070791-2269 Arndís Ýr Hansdóttir Austurvegi 15 
alldóra Kristín Lárusdóttir ekki skráð 


[BR 050497-2679 


125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 


050547-3109 


óthildur Steinþórsdóttir 


Bjólfsgötu 1 


H 

B 
110255-3659 Emil Theódór Guðmundsson Bjólfsgötu 1 
170686-3149 Garðar Bachmann Þórðarson Baugsvegi 1 
121181-5099 Elena Pétursdóttir Túngötu 8 
220482-3679 Elvar Már Kjartansson Austurvegi 48 
270594-3799 Þengill Þór Vilhjálmsson Múlavegi 35 
040574-3529 Nelson F. Cartas Arronche Rolo Austurvegi 18 
070898-2929 Hugrún Einarsdóttir Botnahlíð 35 
270592-2449 Eva Jóhannsdóttir Fjarðarbakka 1 
030300-4080 Jón Arnór Jóhannsson Fjarðarbakka 1 
250395-2489 Ingvar Jóhannsson Fjarðarbakka 1 
110476-4349 Þrúður Halla Guðmannsdóttir Dalbakka 9 
250461-3729 Jóhann Jónsson Fjarðarbakka 1 


291265-3409 


Ása Kristín Árnadóttir 


Leirubakka 1 


230785-3339 


Hafþór Harðarson 


Hafnargötu 26 


140285-5609 


Nina Rifelj 


Gilsbakka 1 


100476-3989 Nikolas Grabar Austurvegi 51 
030134-3629 Hilmar Eyjólfsson Múlavegi 36 
230157-4649 Sigurður Hauksson Botnahlíð 4 
160753-5609 Sigríður Guðlaugsdóttir Hafnargötu 18C 
181060-5819 Kristín Guðveig Sigurðardóttir Mulavegi 7 


111061-5219 


Guðrún Vilborg Borgþórsdóttir 


Leirubakka 9 


060559-7919 


Ólafur Ingi Mikaelsson 


Leirubakka 9 


200565-3049 


Sigfús Gunnarsson 


Leirubakka 3 


300990-3399 


Sindri Sigfússon 


Austurvegi 17 


110897-2949 


Dóra Sigfúsdóttir 


Öldugötu 11 


íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 


íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 


irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 


irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 


*tímabundið við framhaldsnám í Rvk - Seyðfirðingur 
*tímabundið við framhaldsnám í Rvk - Seyðfirðingur 
*tímabundið við framhaldsnám í DK- Seyðfirðingur 
*tímabundið við framhaldsnám í DK- Seyðfirðingur 
(setja í sviga) 


býr og vinnur á Seyðisfirði - lögheimili í vinnslu 


*býr í atvinnuhúsnæði /starfar og býr á Seyðisfirði 


*vinnur og býr á seyðisfirði 


152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 


180883-3639 Ingibjörg Maria Þórarinsdóttir Hamrabakka 10 
241187-2339 Andri Snær Njarðarson Hamrabakka 10 
190360-7849 Ingibjörg M Valdimarsdóttir Hamrabakka 12 
250861-4789 Ragnheiður Þóra Björnsdóttir Hamrabakka 8 
160766-2989 Jóna Björg Guðmundsdóttir Fjarðarbakka 8 
061045-7169 Dagbjört Jónsdóttir Fjarðarbakka 7 
070199-3009 Hanna Líf Arnarsdóttir Mulavegi 4 
070199-2979 Bergþóra Ósk Arnarsdóttir Múlavegi 4 
030841-3449 Sigrún Sigfúsdóttir Mulavegi 12 
210560-7699 Helga Martina Emilsdóttir Mulavegi 19 
150560-2339 Bragi B Blumenstein Mulavegi 19 
300979-5059 Hanna Lísa Vilhelmsdóttir Múlavegi 15 
290849-3579 Rúnar Loftur Sveinsson Mulavegi 11 
291102-2120 Þorbjörg Alma Cecilsdóttir Mulavegi 7 
230857-5719 Elin Maria Hilmarsdottir Mulavegi 6 
121094-2239 Arnór Birgisson Firði 7 
051293-3049 Sigurður Snæbjörn Stefánsson  Múlavegi 1 
250957-4409 Jón Halldór Guðmundsson Mulavegi 59 
250791-4459 Jessica Carolina Stocks Mulavegi 1 
210168-3629 Ragnhildur Billa Árnadóttir Fjarðarbakka 1 
200986-3429 Sunna Dögg Markvad Guðjónsd. Múlavegi 37 
030450-2809 Soffía Margrét Ívarsdóttir Dvergasteini 
260442-3769 Sigurður Filippusson Dvergasteini 
161191-2649 Þórunn Sigurðardóttir Dvergasteini 
141051-4079 Eyjólfur Þór Kristjánsson Selsstöðum 
210781-4639 Jonathan Moto Bisagni Botnahlíð 32 
050340-4739 Friðrik H Aðalbergsson Árbakka 7 
120940-7169 Sigríður Björgvinsdóttir Árbakka 5 
300737-7499 Guðjón Ragnar Sigurðsson Árbakka 3 
180140-3529 Gunnar Nikulás Ragnarsson Árbakka 1 
180234-3069 Jóhann Björn Sveinbjörnsson Garðarsvegi 6 
041063-5809 Bára Mjöll Jónsdóttir Bröttuhlíð 5 
050542-4249 Guðrún Þórarinsdóttir Bröttuhlíð 5 
271269-3159 Páll Þór Guðjónsson Bröttuhlíð 2 
050573-3549 Mayurachat Viriyawet Bröttuhlíð 2 
270376-3129 Sonia Del Carmen Stefánsson Bröttuhlíð 8 
230645-3969 Sveinn Gunnar Kristjánsson Bröttuhlíð 4 
111145-2889 Alda Kjerulf Jóhannsdóttir Bröttuhlíð 4 
080359-4119 Jón Hilmar Jónsson Árstíg 11 
020261-4049 Vera Kapitóla Finnbogadóttir Árstíg 11 
270178-3919 Konrad Korabiewski Arstig 6 
310838-2099 Bergljót Sigfúsdóttir Árstíg 9 
280640-7869 Hildigunnur Hilmarsdóttir Árstíg 13 
020138-2979 Jón Ármann Jónsson Árstíg 13 
171138-3889 Óskar Friðriksson Árstíg 15 
231241-3299 Sólveig Hugrún Ólafsdóttir Árstíg 15 
190575-2419 Beata Stanislawa Kizewska Árstíg 17 
120356-7719 Dagbjört Skúlína Pétursdóttir Öldugötu 6 
050186-2539 Árni Geir Lárusson Botnahlíð 28 
190954-5289 Árni Elísson Botnahlíð 21 
311253-3369 Sigrún Ólafsdóttir Vesturvegi 3 
291151-2489 Einar Ingólfsson Botnahlíð 35 


030596-2699 


Fjóla Lind Heiðdal Karlsdóttir 


Garðarsvegi 8 


291163-5729 


Valborg Mikaelsdóttir 


Garðarsvegi 10 


190863-5579 


Dagur Bjarnason 


Garðarsvegi 10 


020991-2759 Guðný Lára Guðrúnardóttir Garðarsvegi 9 
011252-5679 Þorsteinn Rúnar Eiríksson Garðarsvegi 26 
120559-5089 Sólrún Friðbergsdóttir Botnahlíð 21 
050251-4549 Óla Björg Magnúsdóttir Botnahlíð 13 
161077-5509 Diljá Jónsdóttir Botnahlíð 17 
090344-7499 Þorgerður Jónsdóttir Botnahlíð 23 
111267-3329 Guðmundur G Gunnarsson Botnahlíð 27 
020968-5169 Elfa Rúnarsdóttir Botnahlíð 27 
180862-2349 Ingibjörg | Sigurðardóttir Botnahlíð 33 
170951-4929 Þórhallur Jón Jónasson Botnahlíð 30 
190358-2839 Sigríður Fanny Másdóttir Botnahlíð 30 
240979-3499 Kristinn Már Jóhannesson Botnahlíð 31 
130580-4169 Guðrún Ásta Tryggvadóttir Botnahlíð 31 
060177-4229 Hanna Christel Sigurkarlsdóttir Austurvegi 48 
090669-2579 Einar Hagen Engjaseli 72 
170844-7699 Sigurbergur Sigurdsson Sunnuholti 
290354-3829 Þorgeir Sigurðsson Sunnuholti 


210268-4999 


Vigdís Klara Aradóttir 


Austurvegi 48 


201103-3470 


Gunnar Einarsson 


Botnahlíð 35 


310752-6819 


Pétur Kristjánsson 


Bjólfsgötu 8 


íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 


irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 


250790-4069 Liudas Praspaliauskas Bjólfsgötu 4 

170990-5019 Justyna Weronika Materna Austurvegi 18 
250387-4239 Martin Fábry Austurvegi 18 
131053-2589 Ásgeir Halldór Magnússon Leirubakka 5 


140570-2309 


Joao Carlos C. Arronches Rolo 


Hafnargötu 44B 


280980-3319 Catarina Fogaca Duarte Lavinas Hafnargötu 44B 
190874-3549 Elfa Hlín Pétursdóttir Firði 4 
011090-3549 Sóley Guðrún Sveinsdóttir Hafnargötu 42 
2604905679 Damian Rafal Luczak Suðurgötu 8 
181091-2669 Páll Fannar Þórhallsson Dalshrauni 5 
020459-7869 Þórir Dan Friðriksson Fjarðarbakka 4 
090864-2709 Sigríður V Sigurðardóttir Fjarðarbakka 4 


301207-3010 


Marek Ari Baeumer 


Austurvegi 48 


170257-7319 


bora Ingvaldsdottir 


Bjólfsgötu 8 


140159-2399 


Ragnheiður Gunnarsdóttir 


Hamrabakka 8 


241002-2330 Helena Lind Ólafsdóttir Dalbakka 3 
120760-7509 Lonnie Jensen Garðarsvegi 9B 
020251-4339 Björn Kristján Hansson Garðarsvegi 9B 
141186-2219 Sigfríð Hallgrímsdóttir Múlavegi 35 
020792-2999 Sandra Ólafsdóttir Leirubakka 9 
071294-2859 Kristinn Ómar Jóhannsson Leirubakka 9 
291051-4139 Jóhanna Sigurjónsdóttir Fjarðarbakka 3 
080649-2159 Sigríður Sigurjónsdóttir Kirkjustíg 1 
211070-6099 Arnar Ágúst Klemensson Múlavegi 22 


210981-4709 


Kristján Þór Kristjánsson 


Austurvegi 52 


020282-5339 


Bjarki Borgþórsson 


Austurvegi 17 


180299-2899 


Ísak Ármann Grétarsson 


Brekkuvegi 4 


220955-2499 


Guðjón Egilsson 


Árstíg 3 


050950-3879 


Gylfi Gunnarsson 


Vesturvegi 5 


180250-4849 


Sólborg Sumarliðadóttir 


Vesturvegi 5 


030897-2269 Ísold Gná Sigríðar Ingvadóttir Öldugötu 2 
170771-4439 Þórunn Hrund Óladóttir Hlíðarvegi 15 
010364-2729 Unnur Óskarsdóttir Botnahlíð 35 
230584-3629 Dagný Erla Ómarsdóttir Hafnargötu 6 
250753-3309 Sigrún Sigtryggsdóttir Botnahlíð 10 
120656-7249 Guðjón Már Jónsson Botnahlíð 9 
200857-4889 Rúnar Laxdal Gunnarsson Botnahlíð 8 
150256-3809 Jóhanna Gísladóttir Botnahlíð 8 
231093-2739 Valdís Frímann Vignisdóttir Botnahlíð 8 
060959-2429 Vigdís Helga Jónsdóttir Botnahlíð 4 
120286-2189 Jóhann Jóhannsson Botnahlíð 7 
210387-3239 Elísabet Maren Guðjónsdóttir Botnahlíð 7 
130573-5259 Sigurveig Gísladóttir Oddagötu 4B 
100286-5139 Ida Feltendal Botnahlid 32 
010876-3979 Ingvi Orn Þorsteinsson Öldugötu 2 
130102-2550 Mikael Nói Ingvason Öldugötu 2 
300175-5119 Sigríður Rún Tryggvadóttir Öldugötu 2 
310575-4459 Teresa Maria Rivarola Austurvegi 17 
230377-4649 Erna Lilja Helgadóttir Norðurgötu 5 
130772-3909 Svandís Egilsdóttir Vesturvegi 8 


200991-3389 Aníta Grétarsdóttir Garðarsvegi 24 
300578-5359 Jessica Giséle Auer Suðurgötu 2 
201085-4469 Zuhaitz Akizu Gardoki Suðurgötu 2 
010478-5619 Ólafur Örn Pétursson Suðurgötu 2 
221183-2319 Kolbeinn Arnbjörnsson Túngötu 10 
250987-2699 Katla Rut Pétursdóttir Túngötu 10 
120599-2249 Emil Smári Guðjónsson Árstíg 3 
251255-2539 Zygmunt Antczak Ránargötu 9 
270687-3779 Giacomo Andreoli Öldugötu 12 
90655-2809 Jón Pálsson Garðarsvegi 24 
020365-5879 Sigríður Matthíasdóttir Garðarsvegi 24 
200192-4949 Dusan Merca Suðurgötu 8 
130663-2069 Margrét Vera Knútsdóttir Múlavegi 59 
090655-2809 Jón Pálsson Garðarsvegi 24 
240180-3089 Dawid Stanislaw Kizewski Túngötu 12 
241085-2609 Helga Rós Magnúsdóttir Túngötu 12 
150850-3209 Steinunn Eldjárnsdóttir Suðurgötu 8 
240931-7619 Guðrún Auðunsdóttir Mulavegi 24 
210639-2099 Jóhann Grétar Einarsson Fjarðarbakka 9 
250176-3929 Sigrún Ingibjörg Jóhannsdóttir — Fjarðarbakka 9 


310553-2129 Pétur Jónsson Vesturvegi 3 
310787-5589 llona Maria Rybka Austurvegi 18 
280934-4299 Mikael Jonsson Norðurgötu 7 
020938-4209 Lilja Guðrún Ólafsdóttir Waage Norðurgötu 7 
090258-4789 Ólafía María Gísladóttir Árstíg 3 


íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 


íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 
íbúi á Seyðis 


irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 


irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 
irði 


*býr og starfar á Seyðisfirði, skráning í þjóðskrá í ferli. 
*(setja innan sviga) 


307 220183-3279 Keith Isamu Preston Botnahlíð 17 íbúi á Seyðisfirði 
308 090274-5709 Rannveig Þórhallsdóttir Suðurgötu 2 íbúi á Seyðisfirði 


Viðauki 27: Samantekt athugasemda og viðbrögð vid þeim 


440 


1 Efnisatriði: | Inngangur, málsmeðferð, ósamræmi vid lög 
Númer Ap 
oe Aðili Athugasemd Viðbrögð 
1 Ólafur Hr. Sigurðsson | Að fullyrða að fiskeldi sé umhverfisvænt er nú býsna gildishlaðin 


fullyrðing. Væntanlega verður nú „mengandi starfsemi“ eins og 
verið er að fjalla um í þessu umhverfismati seint talin 
umhverfisvæn þó að áhrifn séu talin afturkræf. Í ljósi þess að 
umtalsverð andstaða er við fiskeldi á Seyðisfirði hljómar seinni hluti 
þessarar setningar frekar illa. Mæli eindregið með því að þessar 
setningar verði endur orðaðar. 


Fiskeldi Austfjarða er með AquaGAP-vottun á núverandi eldi. 
Vottunin tryggir að til framleiðslunnar er notað gæðafóður sem 
inniheldur fiskimjöl og lýsi frá viðurkenndum sjálfbærum aðilum. 
Samkvæmt AquaGAP staðlinum er óheimilt að nota eiturefni eða 
óæskileg lyf í eldinu og ekki heldur kopar í kvíanótum. Því er 
bannað að nota t.d. eiturefni í baráttu við laxalús ef hún yrði til 
vandræða, en taka verður fram að laxalús hefur ekki verið til 
vandræða í laxeldi á Austfjörðum. Auk þess hefur Vottunarstofan 
Tún vottað að seiðaeldi FA sé lífræn framleiðsla sem leggur 
áherslur á umhverfisvernd og dýravelferð. Unnið verður að því að 
framangreindar vottanir Fiskeldis Austfjarða taki einnig til 
framleiðslu á laxi í Seyðisfirði. 


Umhverfisstofnun gefur út starfsleyfi fyrir mengandi starfsemi og 
hefur eftirlit með slíkri starfsemi. Starfsleyfi til fiskeldis í sjó er 
byggt á burðarþoli viðkomandi hafsvæðis, sem skilgreinir hámarks 
lífmassa eldisfisks sem hægt er að hafa á svæðinu án þess að það 
hafi óæskileg áhrif á lífríkið og jafnframt að viðkomandi vatnshlot 
uppfylli umhverfismarkmið sem fyrir það eru sett. Rekstraraðili 
ber að vakta helstu umhverfisþætti í nágrenni eldiskvía í þeim 
tilgangi að meta álag á umhverfið sem starfsemin veldur. Slíkar 
mælingar skulu vera m.a. samkvæmt staðlinum ISO 12878 
(Environmental monitoring of the impacts from marine finfish 
farms on soft bottom) og fela í sér vöktun á viðurkenndum 
líffræðilegum og eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum, sem notaðir 
eru til að meta ástand strandsvæðavatnshlots. Bendi niðurstöður 
umhverfisvöktunar til þess að uppsöfnun næringarefna eigi sér 
stað eða að aðrar óhagstæðar aðstæður í umhverfinu eða 
náttúrunni að mati Umhverfisstofnunar, getur stofnunin einhliða 
frestað því að sett verði út seiði í viðkomandi fjörð. 


Að þessu leyti er félagið að tryggja að öll starfsemi sé í sátt við 
náttúru og umhverfi. 


Með hliðsjón af framansögðu er því hafnað ad um gildishlaðna 
fullyrðingu sé að ræða. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Aðalheiður 
Borgþórsdóttir 


Eina opinbera kynningin er umrædd frummatsskýrsla og fylgigögn 
sem og einn Teams fundur Fiskeldis Austfjarða á netinu sem 
haldinn var á hefðbundnum vinnutíma íbúa, sem sýnir ekkert 
annað en að hér sé miklu frekar verið að uppfylla skilyrði varðandi 
umsókn en óskir um samráð eða samstarf við bæjarbúa. 


Fiskeldi Austfjarða bendir á að vegna COVID-19 var ekki hægt að 
halda opin íbúafund til kynningar á frummatsskýrslu, en slíkur 
fundur er þó einungis einn þáttur í heildarkynningarferlinu. Vegna 
sóttvarnarráðstafana yfirvalda síðastliðið ár hafa kynningar á 
öðrum frummatsskýrslum verið haldnar á netinu og því um að 
ræða hefðbundna kynningu á covid tímum. Skipulagsstofnun 
samþykkti tillögu Fiskeldis Austfjarða að fara þessa leið varðandi 
kynningu frummatsskýrslunnar. 


Fiskeldi Austfjarða bendir á að tillaga fyrirtækisins að matsáætlun 
var auglýst a.m.k. tvisvar árið 2016. Á þeim tíma var öllum gefin 
kostur á að senda inn athugasemdir. Öllum lögbundnum 
kynningum á framkvæmdinni hefur verið sinnt. 


Landssamband 
veiðifélaga 


Með vísan til þeirra annmarka sem lýst er hér að framan krefst 
Landssamband veiðifélaga þess að Skipulagsstofnun grípi til 
viðeigandi aðgerða. Málsmeðferðina verður í öllu falli að stöðva 
þangað til umhverfismat áætlunar hefur farið fram á 
burðarþolsmati Hafrannsóknastofnunar, sbr. lög nr. 105/2006. 
Landssamband veiðifélaga áskilur sér rétt til þess að kæra 
ákvarðanir Skipulagsstofnanir til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála, sbr. 14. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum. 


Gerð er athugasemd við málsmeðferð Skipulagsstofnunar. Það er 
ekki framkvæmdaraðila að svara fyrir meðferð málsins. 


Óttar Yngvarsson 


Fyrir hönd Náttúruverndarsamtaka Íslands, 
Náttúruverndarfélagsins Laxinn lifi, Veiðifélags Breiðdæla, 
Veiðifélags Hofsár og Sunnudalsár, Veiðifélags Vesturdalsár og 
Viedifélags Selár er |...) frummatsskýrslu og fyrirhugaðri framleiðslu 
með norskum kynbættum laxastofni í opnum sjókvíum í Seyðisfirði 
alfarið mótmælt sem andstæðum lögum. 

Gerð er krafa um að Skipulagsstofnun hafni frummatsskýrslunni 
m.a. á sömu forsendum. Ennfremur er frummatsskýrslunni 
mótmælt sem ótækri vegna margvíslegra annmarka og 
rangfærslna. 


Gerð er athugasemd við málsmeðferð Skipulagsstofnunar. Það er 
ekki framkvæmdaraðila að svara fyrir meðferð málsins. 


Fullyrt er, án rökstuðnings, að framkvæmdin sé andstæð lögum. 
Þessu er að sjálfsögðu harðlega mótmælt. Fiskeldi Austfjarða 
bendir á að kynbætur á laxi af norskum uppruna hafa verið 
stundaðar síðan árið 1990, svokallaður Saga-stofn. Sá lax er 
eingöngu notaður hér á landi til matfiskeldis. Bannað er að ala 
slíkan lax í sjókvíum víða við landið, sbr. auglýsingu 
landbúnaðarráðuneytisins nr. 460/2004, en heimild þarf til að ala 


hann á öðrum hafsvæðum Íslands. Í þessari ráðstöfun felst viss 
varúðarnálgun til verndar villtum laxastofnum. 


Áður en veitt er rekstrarleyfi fyrir eldi á frjóum laxi í sjókvíum skal 
Matvælastofnun leggja mat á hvort umsókn samrýmist 
áhættumati erfðablöndunar. Í endurskoðuðu áhættumati 
erfðablöndunar Hafrannsóknastofnunar er tekið tillit til 
varúðarreglu laga um náttúruvernd (nr. 60/2013) og telur 
stofnunin að skilyrði laganna um varúðarreglu hafi verið uppfyllt 
og eftir atvikum alþjóðasamningur um varðveislu líffræðilegrar 
fjölbreytni og Bernarsamningur. Leyfi til eldis í sjókvíum byggja á 
lögum. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Óttar Yngvarsson 


Greint bráðabirgðaákvæði [II. Í fiskeldislögum nr. 71/2008 gildir hér 
sbr. ákvæði 24. gr. b. (Il.) í lögum nr. 101/2019] tók gildi 19. júlí 
2019 eftir birtingu laga nr. 101/2019 í A-deild Stjórnartíðinda. 
Samkvæmt ákvæðinu fer meðferð og afgreiðsla umsókna um 
rekstrarleyfi fyrir sjókvíaeldi eftir eldri ákvæðum fiskeldislaga nr. 
71/2008, m.a. þar sem frummatsskýrslu hefur verið skilað fyrir 
gildistöku bráðabirgðaákvæðisins. 

Bent er á, að frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf. dagsettri 2. 
nóvember 2020 var skilað til Skipulagsstofnunar í nóvember 2020 
eða löngu eftir gildistöku bráðabirgðaákvæðisins. Fer því meðferð 
og afgreiðsla umsókna um rekstrarleyfi eftir nýjum ákvæðum í 4. 
gr. a. fiskeldislaga. Samkvæmt [ákvæðinu] er alls óvíst, hvort 
Fiskeldi Austjarða hf. mun verða hlutskarpasti umsóknaraðilinn um 
leyfi til laxeldis í Seyðisfirði á sínum tíma, þegar uppboðs- og 
úthlutunarferli fyrir laxeldi í Seyðisfirði hefur farið fram. Ennfremur 
er alls óvíst hvort þau eldissvæði, sem Fiskeldi Austfjarða hf. hyggst 
nýta samkvæmt frummatsskýrslunni, verða á meðal þeirra svæða í 
Seyðisfirði, sem kunna að verða boðin út samkvæmt 4. gr. a. í 
fiskeldislögunum. 


Gerð er athugasemd við að Skipulagsstofnun hafi tekið við 
frummatsskýrslu. Það er ekki framkvæmdaraðila að svara fyrir 
meðferð málsins. Þess ber þó að geta að Fiskeldi Austfjarða hf. 
skilaði inn fullnægjandi frummatsskýrslu skv. bráðabirgða ákvæði 
ll í lögum um fiskeldi nr. 71 frá 2008 fyrir gildistöku ákvæðisins 
eða 18. júlí 2019, sbr. staðfestingu Skipulagsstofnunar, dags. 31. 
Janúar 2020. 


Ottar Yngvarsson 


Bent er á að framkvæmdin sem frummatsskyrslan fjallar um gengur 
í berhögg við mörg lagaákvæði, t.d. markmiðsákvæði og 
varúðarreglu náttúruverndarlaga nr. 60/2013 og markmiðsákvæði 
1. gr. laga um fiskeldi nr. 71/2008. Skipulagsstofnun ber skylda til 
að grundvalla álit sitt og ákvarðanir á þessum lagaákvæðum sem og 
73. gr EES samningsins og tilskipun 2011/92/ESB um mat á 
umhverfisáhrifum. Einnig ber að horfa til og fylgja öðrum 
alþjóðlegum skuldbindingum um náttúruvernd t.d. skv. 
Árósarsamningnum og Bernarsamningnum. 

Um öll þessi atriði ber að fjalla ítarlega í frummatsskýrslu og 
hvernig framkvæmdaraðili hyggst haga starfsemi sinni, þannig að 
hún rekist ekki á þessi lagaákvæði. Þá umfjöllun vantar í framlagða 
svokallaða frummatsskýrslu frá 2. nóvember 2020. 


Markmið Árósarsamningsins er að veita skuli rétt til aðgangs að 
upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgangs að 
réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum. Lög um mat á 
umhverfisáhrifum veita almenningi aðgengi að upplýsingum um 
umhverfisáhrif framkvæmdar og tryggja almenningi leiðir til að 
koma á framfæri athugasemdum sínum um umhverfismatið. 
Aðgerðaáætlun ríkisstjórnar Íslands 2018-2021 um 
Árósarsamninginn gerir m.a. ráð fyrir að gert verði verklag sem 
tryggi enn frekar þátttöku almennings og félagasamtaka snemma í 
ferli ákvarðanatöku bæði á skipulags- og framkvæmdastigi og 
breyta löggjöf svo íslenskur réttur sé í samræmi við samninginn. 
Frekari innleiðing Árósasamningsins er því í gangi og leiðbeiningar 
stjórnvalda um hvernig uppfylla eigi enn frekar markmið 
samningsins, m.a. með lagabreytingum, hafa ekki enn birst. 


Varúðarregla í 9. gr. náttúruverndarlaga er svohljóðandi: Þegar 
tekin er ákvörðun á grundvelli laga þessara, án þess að fyrir liggi 
með nægilegri vissu hvaða áhrif hún hefur á náttúruna, skal leitast 
við að koma í veg fyrir mögulegt og verulegt tjón á 
náttúruverðmætum. Ef hætta er á alvarlegum eða óafturkræfum 
náttúruspjöllum skal skorti á vísindalegri þekkingu ekki beitt sem 
rökum til að fresta eða láta hjá líða að grípa til skilvirkra aðgerða 
sem geta komið í veg fyrir spjöllin eða dregið úr þeim. 


Til verndar villtum laxastofnum er í auglýsingu nr. 460/2004 
skilgreind friðunarsvæði þar sem bannað er að stunda eldi laxfiska 
af eldisstofni í sjókvíum. Stjórnvöld hafa hins vegar tekið þá 
ákvörðun að banna ekki alfarið slíkt eldi við landið. Verði eldi leyft 
á hafsvæðum utan friðunarsvæða er tryggt að veruleg fjarlægð er 
frá eldisstað að næstu stóru laxveiðiá. 


Í álitum sínum um umhverfismat sjókvíaeldis telur 
Skipulagsstofnun að helstu neikvæðu áhrif eldisins felist m.a. í 
áhrifum á eðlisþætti sjávar (burðarþol) og mögulegum áhrifum á 
villta laxfiska vegna erfðablöndunar. Við vinnu á núgildandi 
áhættumati erfðablöndunar var mikilvægum stuðlum í 
reiknilíkani matsins breytt frá því sem var í fyrra áhættumati, til ad 
koma betur til móts við varúðarsjónarmið. Þar á meðal var breytt 
þröskuldsgildi fjölda strokulaxa í laxveiðiám (4%) sem 


Hafrannsóknastofnun telur uppfylli skilyrði laga um varúðarreglu 
náttúruverndarlaga nr. 60/2013 og eftir atvikum alþjóðasamning 
um varðveislu líffræðilegrar fjölbreytni og Bernarsamninginn, sem 
hefur það meginmarkmið að vernda evrópskar tegundir villtra 
plantna og dýra og vistgerða sem þarfnast verndar. Áhættumat 
erfðablöndunar skal endurskoða innan þriggja ára frá gildistöku og 
byggir endurmatið á frekari þekkingu m.a. á göngum strokufiska 
úr eldi í þær laxveiðiár landsins, sem vaktaðar eru. 

Burðarþol hafsvæða er skilgreint sem hámarks lífmassi tegunda í 
eldi sem hægt er að hafa á tilteknu svæði án þess að það hafi 
óæskileg áhrif á lífríkið og jafnframt að viðkomandi vatnshlot 
uppfylli umhverfismarkmið sem fyrir það eru sett. Í mati sínu 
tekur Hafrannsóknastofnun m.a. tillit til varúðarnálgunar 
varðandi raunveruleg áhrif eldisins, einkum á botndýralíf og 
súrefnisstyrk sjávar. Samkvæmt lögum um fiskeldi ber 
Hafrannsóknastofnun að vakta lífrænt álag þeirra svæða sem 
metin hafa verið til burðarþols og endurskoða matið svo oft sem 
þurfa þykir að mati stofnunarinnar. Rekstrarleyfi skal að hámarki 
samrýmast burðarþolsmati og breytist það til lækkunar ber 
Matvælastofnun að breyta gildandi rekstrarleyfum í samræmi við 
það, að gefnum hæfilegum fresti til aðlögunar (sbr. 3. mgr. 6b. gr. 
laga um fiskeldi nr. 71/2008). Burðarþol hafsvæða við landið er 
unnið af helstu sérfræðingar landsins varðandi eðlisþætti sjávar. 


Mat á þoli framangreindra umhverfisþátta byggja á rannsóknum 
Hafrannsóknastofnunar, sem unnið er úr af helstu sérfræðingum 
landsins um eðlisþætti sjávar og líffræði íslenskra laxastofna. Auk 
þess eru lykilþættir í umhverfinu vaktaðir sem nýtast til 
reglulegrar uppfærslu á áhættumati erfðablöndunar og burðarþoli 
hafsvæða. Þannig er sem best tryggt að nýjasta þekking nýtist til 
ákvörðunartöku. Um þessa þætti er fjallað í frummatsskýrslu og 
niðurstöður umhverfismatsins byggir á þeim. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


7 Svandís Egilsdóttir Það verður að teljast ótrúverðugt að lesa skýrslu sem Skýrt kemur fram í lögum nr. 106/2000 um mat á 
hagsmunaaðilar gera sjálfir (greiða fyrir/eða er á þeirra vegum) þó | umhverfisáhrifum undir kafla IV að málsmeðferð vegna 
svo að þeim sé uppálagt að skila slíkri frummatsskýrslu. Ég matsskyldra framkvæmda, að umhverfismat og ritun 
mótmæli slíku einhliða vinnulagi þó svo að sjálfsagt sé að frummatsskýrslu sé á hendi framkvæmdaraðila eða aðila á hans 
framkvæmdaaðilar beri þann kostnað og axli þá ábyrgð. vegum. 
Skipulagsstofnun féllst á tillögu Fiskeldis Austfjarða að 
matsáætlun og gekk úr skugga um að frummatsskýrslan væri í 
samræmi við endanlega matsáætlun, áður en skýrslan var auglýst 
og kynnt. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 
Kafli | 2.2 Efnisatriði: | Siglingar, eldissvæði, villtur lax, lax í Breiðdalsá 
stig Aðili Athugasemd Viðbrögð 
8 Celia Lobsang Harrison, | Concerns about the planned salmon farm should also be expressed | Aquaculture structures, with regard to the FARICE submarine 
Damian Rafal- in regard to shipping lanes and the Farice cable, as it is clear that cable, are discussed in section 5.1 of the EIA final report 
Luczak, Dušan Mer¢ak, | the plans of Fiskeldi Austfjarðar hf. regarding the installation of (matsskyrsla). 
Jonatan Spejlborg large pens lead to structures that are quite close to both. 
Juelsbo, Julia Martin, 
Justyna Materna, Laura 
Tack, Linus Lohmann, 
Maria Pilecka, Martin 
Fabry 
9 Elfa Hlín Sigrúnar Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi Fiskeldi Austfjarða hefur lýst yfir að það sé ekki lengur á áætlun að 
Pétursdóttir, Hanna siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis nýta eldissvæðið við Háubakka. 
Christel Sigurkarlsdóttir, Austfjarða hf. um uppsetningu stórra kvía leiða til mannvirkja sem Halad erim ederent k vic SA FARNE sæ strangainsikafia:5.1 
Sesselja Jónasardóttir, | tiltölulega nærri liggja hvoru tveggja. P z 
. : . í matsskýrslu. 
Sigurfinnur Mikaelsson, 
Þóra Bergný 
Guðmundsdóttir 
10 Jón Pálsson Jafnframt vil ég benda á að sjókvíaeldið mun þrengja verulega 


siglingaleiðina inn fjörðinn, en í skýrslunni kemur eingöngu fram að 
breidd fjarðarins sé 2,5 km við mynni hans en ekki að hann mjókkar 
verulega inn að botni. Sérstaklega ætti að skoða Sörlastaðavík (og 
Selstaðavík raunar líka) í þessu sambandi - því ekki er annað að sjá 


Eldisbúnaður og fóðurprammi munu aðeins ná yfir hluta af 
fyrirhuguðu eldissvæði og munu ekki þrengja verulega að 
siglingaleiðum inn fjörðinn. Fyrir liggja umsagnir Samgöngustofu, 
Vegagerðarinnar og Landhelgisgæslunnar að því er tekur til 
siglinga. Þjónustubátar sem notaðir verða vegna eldisins eru ekki 


en siglingaleiðin að höfninni lokist þegar skip athafna sig við 
kvíarnar. 


stór skip og taka ekki mikið pláss. Þjónustubátar munu því ekki 
koma til með að loka siglingaleiðum um fjörðinn þegar þeir 
athafna sig við kvíar. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


11 Landvernd Vandséð er hvernig starfssemi laxeldisfyrirtækja á að ganga uppá | Fyrirhuguð starfsemi Fiskeldis Austfjarða á hafnarsvæði 
hafnarsvæði sem gerir út á ferðamennsku. Það er mjög mikilvægt | Seyðisfjarðar fer vel með þeirri ferðamennsku sem stunduð er á 
að horft sé til þess hvernig tekist hefur til í öðrum sveitafélögum hafnarsvæðinu nú þegar. Starfsemi Fiskeldis Austfjarða yrði 
með umgengni laxeldisfyrirtækja um hafnarsvæði og hvort þau aðeins viðbót við núverandi hafnarstarfsemi, eins og reynslan 
uppfylli lágmarksskilyrði. hefur verið annars staðar s.s. í Djúpsvogi. Umgengni 

fiskeldisfyrirtækja er ekki verri en annarra aðila og farið er eftir 
lögum og reglum. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

12 Sigurður Filippusson | Í öðru lagi, Seyðisfjörður er besta höfn í Evrópu að margra mati, Athugasemdin lýsir afstöðu viðkomandi. Fiskeldi Austfjarða bregst 
hann er svo lognsæll, djúpur og engin sker eða boðar fyrir utan ekki við henni. 
hann eða inn í firðinum. Ég er á móti því að settar verði risa sjókvíar 
í hann á þeim þremur stöðum sem fyrirhugað er. 

13 Sigurður Filippusson | Í þriðja lagi, að setja risastóra eldiskví í Selstaðavík þar sem hefur í 


gegnum tíðina verið vinsæll staður fyrir skip að liggja þar í skjóli 
fyrir norðaustan átt. Einnig er hún vinsælt veiðisvæði okkar 
Seyðfirðinga. Fjallið þar fyrir ofan er trúlega virkasta snjóflóðasvæði 
í Seyðisfirði. Þar var ég undirritaður rétt lentur í stóru snjóflóði rétt 
áður en stóra flóðið féll á Flateyri. Einnig falla þar aurskriður. 


Skip eiga að geta haldið áfram að liggja í skjóli fyrir norðaustanátt 
við Selstaðavíkina, komi til þess, þrátt fyrir að þar séu kvíar. 
Samkvæmt 35. gr. reglugerðar nr. 540/2020 um fiskeldi segir að 
óheimilt er að stunda veiðar nær jaðri sjókvíeldistöðvar en 150 m. 
Eldissvæði og fyrirhuguð sjókvíaeldisstöð sem staðsett er í 
Selstaðavík nær aðeins til hluta af svæðinu við víkina og hægt ætti 
að stunda línuveiðar þar áfram, en í minna mæli. 


Fiskeldi Austfjarða lítur svo á að hugsanleg öldumyndun vegna 
snjóflóða muni ekki ógna eldismannvirkjum þar sem þau er 
hönnuð til að taka á sig öldu. Sjá einnig umfjöllun um ofanflóð í 
kafla 2.5.5. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


14 Svandís Egilsdóttir Lítið er gert úr staðsetningu skipflaksins El Grillo sem er fyrir Óvissa er um flakið af El Grillo vegna þess að ekki er vitað hversu 
miðjum firði í skýrslunni. Ur flakinu leggur iðulega olíubrák að mikið magn af olíu leynist þar. Það er á forræði yfirvalda að reyna 
sumarlagi. Ekki er vitað um magn olíunnar í skipinu en það er að koma í veg fyrir olíuleka en ekki Fiskeldis Austfjarða. 
ókannað vísbendingar eru um mikið magn. Ekki hefur náðst fyrir Staðsetning við Háubakka hefur verið felld niður og staðsetning 
lekann og óábyrgt að mati undirritaðrar að vera að koma fyrir næst El Grillo verður því í Sörlastaðavík, sem liggur fjarri flakinu. 
fiskeldi til manneldis í firði sem er mengaður af olíu og inniheldur ; ark 7 : 
auk þess mögulega tifandi timasprengju hvað varðar mengunarslys Pant SKALA a) komt MENEUNAN þess ollie ka engir þar 

"| ekki bara fyrirhuguðu fiskeldi, heldur er allt lífríki fjarðarins undir. 
Það er ámælisvert að gefa í skyn að olíuleki ógni bara fiskeldi, því 
önnur hafsækin starfsemi og veiðar yrði einnig fyrir miklu tjóni. 
Steypt hefur verið yfir flakið og dælt úr því, en komi til olíuleka má 
grípa til mótvægisaðgerða til verndar lífríki í firðinum s.s. 
flotgirðinga. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

15 Veiðifélögin á Fiskeldi Austfjarða hf. hefur nú þegar þetta er ritað dregið til baka 


Fljótsdalshéraði 


umsókn um það eldissvæði sem heimamenn hafa helzt barizt á 
móti. Það er þekkt stef í leikjafræðinni að leggja fram ítrustu og 
jafnframt oraunhefar tillögur til að geta dregið til baka það sem 
ekki stenzt og úlfúð veldur og vinna sér þarmeð medbyr fyrir , 
fórnfúsa eftirgjöf“. Þetta breytir hins vegar engu um upphaflegu 
áformin sem eru eftir sem áður 10.000 tonna fiskeldi. Mengunin 
verður því hin sama, áhættan fyrir lífríkið minnkar ekkert og ógnin 
við uppbyggingarstarf fjöld veiðiáa á Héraði og Austurlandi er 
óbreytt. 


Upphaflega voru tillögur Fiskeldis Austfjarða um að vera með eldi 
við Háubakka og Sörlastaðavík. Seinna fékkst samþykkt frávik frá 
matsáætlun um að einnig yrðu sett inn eldisvæði við Selstaðavík 
og Skálanesbótina. Þegar frummatsskýrsla var kynnt og auglýst 
voru því áætlanir um að öll eldissvæðin yrðu nýtt, þrjú þeirra yrðu 
aðalssvæði og eitt yrði varasvæði. Þetta voru því ekki óraunhæfar 
tillögur eins og haldið er fram. Hins vegar koma fram andstaða við 
staðsetningu eldisvæðisins við Háubakka, vegna þess að það er í 
fjarðarbotninum, nærri byggðinni og höfninni. Af þessum sökum 
lýsti Fiskeldi Austfjarða því yfir að óskað yrði eftir því við 
Skipulagsstofnun að umrætt svæði yrði fellt niður. 

Mat á burðarþoli Seyðisfjarðar miðast við hámarks lífmassa í 
fiskeldi sem hægt er að hafa í firðinum án þess að það hafi 
óæskileg áhrif á lífríkið eða gæði vatnshlota fjarðarins. Mengun 
frá eldi Fiskeldis Austfjarða verður í samræmi við burðarþolið. 
Með niðurfellingu eldissvæðis við Háubakka verður öll starfsemi 
Fiskeldis Austfjarða utarlega í Seyðisfirði. Það er í samræmi við 
tilmæli Hafrannsóknastofnunar um að eldismassi sé frekar utar í 
firðinum en innar, vegna óhagstæðari skilyrða innst í firðinum. 


Varðandi athugasemd um áhættu fyrir lífríkið og ógn við 
uppbyggingarstarf veiðiáa á Héraði og Austurlandi vísast í 


viðbrögð nr. 107 við athugasemd Friðbjörns E. Gardarssonar f.h. 
Björns Roth og veiðifélagsins Loðmundar. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


16 Friðbjörn E. Garðarsson | þótt frummatsskýrsla beri þess glögg merki að fært sé í stílinn og Umfjöllun um veiði byggir á opinberum gögnum 
f.h. Björns Roth og dregið úr þeirri vá sem sjókvíaeldi fyrir lax er fyrir villta laxastofna | Veiðimálastofnunar/Hafrannsóknastofnunar, sem unnin eru úr 
veiðifélagsins og lífríkið í heild, virðis sem skýrsluhöfundur geri sér grein fyrir því | veiðibókum sem veiðifélag eða handhafi veiðiréttar sendir til 
Loðmundar að að rökin verði ekki keypt eins og nýtt net. Af þeim sökum gerir | stofnunarinnar hvert ár. Það eru staðreyndir, en ef veiðitölur 
skýrsluhöfundur sér sérstakt far um að gera lítið úr villtum Landssambands veiðifélaga bera ekki saman við opinber gögn er 
laxastofnum á Íslandi og veiðum í ám á Austurlandi. Skrifin lýsa það ekki á ábyrgð Fiskeldis Austfjarða. 
alvarlegu virðingar- og skilningsleysi á villtum laxastofnum og Hafa ber hugfast að veiðitölur veiðifélaga eru ekki opinber gögn 
mikilvægi þeirra. Skýrsluhöfundur velur síðan að draga saman og hafa því takmarkað sönnunargildi. Varast ber að leggja þær til 
veiðitölur frá 2005-2017 þrátt fyrir að skýrslan sé lögð fram í grundvallar í opinberri umræðu. 
(stu: nacre vísað til veiditalna 2017 í Selá í Vopnafirði, en KERTO : Kana oe FRATRI E UPPI Our karanpa, 
vísað er til þess að veiði hafi numið 888 löxum. Ekki verður séð að ENVI sppysmggr NGOJA EKKE SKY Tac 
X WEL ee Hafrannsóknastofnunar. 
þessar tölur komi heim og saman við yfirlit Landssambands 
veiðifélaga þar sem veiði 2017 ver tilgreind 937 laxar í ánni. Mestu | Þegar um laxfiska er að ræða í eldi ber Matvælastofnun að tryggja 
varðar þó, að veiði var til muna meiri næstu ár. Árið 2018 nam hún að fjarlægðarmörk sjókvíareldisstöðvar frá ám með villta stofna 
1340 löxum, árið 2019 1484 löxum og árið 2020 veiddust 1258 laxfiska og sjálfbæra nýtingu séu eigi styttri en 5 km í loftlínu. 
laxar, en áin var þá í fimmta sæti yfir þær ár landsins sem flestum | Fjarlægð frá ósi Fjarðarár að sjókvíum á eldissvæði við 
löxum skiluðu. Í frummatsskýrslu er vísað til þess að veiði í Hofsá Sörlastaðavík uppfyllir þetta skilyrði. Fiskeldi Austfjarða hefur 
2017 hafi numið 547 löxum. Veiðitölur Landssambands veiðifélaga | fallið frá því að nota eldissvæði við Háubakka. 
eru hins vegar 589 laxar það ár, 697 laxar árið eftir, 711 laxar 2019 
og 1017 laxar 2020. Skoðun veiðitalna áratugi aftur í tímann sýnir 
enn fremur mikla veiði. Framangreint er eingöngu sett fram í 
dæmaskyni til að varpa ljósi á ranga framsetningu í 
frummatsskýrslu, en ekki er ástæða til að ætla að rangar 
upplýsingar og tilhliðranir takmarkist við þetta atriði í skýrslunni. 
17 Friðbjörn E. Garðarsson | Í tengslum við framangreint er vakin athygli á því að löng umfjöllun 


f.h. Björns Roth og 
veiðifélagsins 
Loðmundar 


um vankanta Breiðdalsár og fleiri straumvatna á Austurlandi er í 
besta falli ómakleg. Veiði í ánum hefur verið viðvarandi áratugum 
saman hvernig svo sem tilurð villtra stofna þar er til komin í 
öndverðu. 


Laxveiði á Austfjörðum hefur almennt verið haldið uppi með gerð 
laxastiga, manngerðum mannvirkjum og seiðasleppingum. 

Allar upplýsingar sem til eru um Austfirði undirstrika að hverfandi 
líkur eru á því að sjálfbærir laxastofnar geti þrifist í ám á svæðinu. 
Árnar eru kaldar og næringarsnauðar dragár með miklum 


rennslissveiflum. Slíkar ár eru ekki náttúrulegt búsvæði fyrir lax, 
enda sýna heimildir, bæði skriflegar og munnlegar, að laxveiði hafi 
með öllu verið óþekkt þar til á seinni hluta 20. aldar. Þetta á ekki 
bara við um Breiðdalsá, heldur einnig þekktar laxveiðiár líkt og 
árnar í Vopnafirði, en þar var ekki lax sjáanlegur fyrr en að litlu 
ísöld lauk um aldamótin 1900. Því er ekki grundvöllur fyrir 
staðhæfingum um að á Austfjörðum finnist gamlir laxastofnar, 
jafnvel mörg þúsund ára gamlir. 


Breiðdalsá hefur, samkvæmt þeim upplýsingum sem finnast um 
ána, aldrei verið með náttúrulegan laxastofn enda eru ekki til 
gögn sem benda til slíks. Með miklum sleppingum undanfarin ár 
hefur verið haldið við hafbeitarstofni í ánni, sem hefur verið 
undirstaða laxveiði. Það verður að teljast mjög ólíklegt að þessi 
stofn haldist í ánni ef sleppingum yrði hætt. Ítarlega er farið yfir 
sögu Breiðdalsár í skýrslunni "Breiðdalsá og leitin að laxinum" en í 
þeirri skýrslur eru allar heimildir sem til eru um ána skoðaðar. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


18 


Gunnar Sveinn 
Rúnarsson 


„Rannsóknir voru gerðar á Breiðdalsá árin 1982 og 1990. Í 
Breiðdalsá hefur verið sleppt seiðum um langt skeið til að styðja við 
laxastofn árinnar. Meðalveiði áranna 2005-2017 var um 650 laxar, 
sem er ekki mikið í ljósi mikilla sleppinga, en árið 2017 veiddust 104 
laxar í ánni. Miðað við magn sleppinga þá má efast um í ljósi 
veiðitalna að stofn árinnar sé sjálfbær.“ 

Þetta orðalag virðist helst vera notað sem tilraun til þess að draga 
úr mikilvægi laxastofns Breiðdalsár og þar með gera lítið úr öðrum 
laxastofnum í ám á Austurlandi sem flestir eru fáliðaðri. Sjálfbærni 
er tiltölulega nýtt hugtak og ekki hlaupið að því að finna eina rétta 
skilgreiningu á því. Barry C. Fields skilgreinir sjálfbærni þannig: 
„Með sjálfbærni er almennt átt við getu kerfisins til að viðhalda sér 
með tímanum og gefur til kynna að komandi kynslóðir ættu ekki að 
vera verr settar en núverandi kynslóðir.“ Í Fjarðará í Seyðisfirði 
veiðast laxar á hverju ári, þó þeir skipti ekki hundruðum, og hafa 
veiðst í yfir 20 ár. Ekkert bendir til þess að það sé að fara að 
breytast nema utanaðkomandi þættir verði þess valdandi. 


Varðandi mikilvægi laxastofns Breiðdalsár er vísað í viðbrögð nr. 
17 við athugasemd Friðbjörns E. Garðarssonar f.h. Björns Roth og 
veiðifélagsins Loðmundar. 


Í Aheettumati frá árinu 2017 kom fram að líkanið spáði mjög lítilli 
innblöndun (langt undir þröskuldsmörkum) í öllum helstu 
laxveiðiám landsins, nema Breiðdalsá. Því var lagt til að eldi verði 
ekki aukið í Berufirði og lagst gegn eldi í Stöðvarfirði vegna 
nálægðar við Breiðdalsá. Mikilvægi laxastofnsins í Breiðdalsá 
endurspeglast því í áhættumati um erfðablöndun. 


Þeir þættir sem mest ákvarða lífræna framleiðslu í ám er 
efnainnihald vatnsins, hversu löng áin er, sem ræður hve mikið 
árvatn getur hlýnað, og lengd vaxtartíma sumars. Þá er leiðni 
vatns vísir um magn næringarsalta, sem nýtist við lífræna 
framleiðslu í vatninu. Fjarðará er stutt og leiðni hennar er mun 
lægri en í næringarríkari laxveiðiám í Vopnafirði, sem upptök eiga 
á grónum heiðum og renna þaðan langan veg til sjávar. Að auki er 
Fjarðará fiskgeng stuttan veg og því nýtist einungis hluti hennar til 


Samkvæmt skilgreiningu hér að ofan ber það bess merki ad 
stofninn sé sjálfbær. 


seiðaframleiðslu, en á því svæði er bleikja ríkjandi. Laxaseiði hafa 
fundist neðst í Fjarðará, en seiðin sögð eiga greinilega erfitt 
uppdráttar. Þau eru hægvaxta og árið 2001 fannst ekkert af 
seiðum eldri en eins árs (+), sem talið er benda til mikilla affalla.* 
Af framansögðu má ljóst vera að aðstæður í Fjarðará eru 
óhentugar fyrir vöxt og viðgang sjálfbærs laxastofns. 
Meðallaxveiði í Fjarðará í Seyðisfirði var 13 laxar á tímabilinu 1990 
- 2020). Veiðin árin 1990 til 1994 vegur þar þungt (155 laxar 
1992), en síðustu fimm ár hefur veiðin verið 3-6 laxar á ári. 


Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá því að nota eldissvæði við 
Háubakka. Fjarlægð frá ósi Fjarðarár að sjókvíum á eldissvæði við 
Sörlastaðavík uppfyllir fjarlægðarmörk sjókvíareldisstöðvar frá ám 
með villta stofna laxfiska og sjálfbæra nýtingu. Sjálfbærni er eitt 
og stofn er annað og má með réttu efast um að Fjarðará geymi 
laxastofn með sjálfbæra nýtingu. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Kafli (331 Efnisatriði: | Staðhættir 
Númer S 
Se Aðili Athugasemd Viðbrögð 
19 Gunnar Gunnarsson Í kaflanum um staðhætti í Seyðisfirði er því haldið fram að 


Seyðisfjörður teljist mjög opinn fjörður. Almennt er hins vegar talið 
að fjörðurinn sé með þeim lokaðri á landinu. [Seyðisfirði sé ekki 
rétt lýst í frummatsskýrslu.| Fjörðurinn hefur verið talinn með 
lokaðri fjörðum landsins enda er lögun hans þannig að ekki sést út 
á opið haf frá kaupstaðnum. Fjörðurinn er vissulega allt að 89 m 
djúpur en utan við fjarðarminnið tekur við Seyðisfjarðarflói sem er 
við fjarðarminnið aðeins 60-72 m að dýpt. Fara þarf töluvert út í 
Seyðisfjarðarflóa til að það taki að dýpka aftur. Þarna er því 
töluverður þröskuldur í minni fjarðarins sem hamlar vatnaskipti 
fjarðarins. 


Bent er á að sjóskipti taka 10-11 sólarhringa sem bendir til að ekki 
er mikið um aðra þröskulda í firðinum, en þann sem er í 
fjarðarmynninu. 

Fiskeldi Austfjarða fellst á að ekki sé rétt að tala um að 
Seyðisfjörður sé opin fjörður. Því hefur umfjöllun fremst í kafla 3 í 
matsskýrslu verið uppfærð. 


1 Þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117 


20 Sigurður Filippusson | Í fimmta lagi, mynni fjarðarins er milli Skálaness og Brimness, sirka | Umfjöllun í frummatsskýrslu byggir á lýsingu sem finna má í 
1,7 míla. Þar fyrir utan tekur við Seyðisfjarðarflói eða úthaf. Í mynni burðarþolsmati Hafrannsóknastofnunar. Þaðan koma tölur um 
fjarðarins grynnist mjög mikið, einkum norður af Skálanesi. Úr stærð Seyðisfjarðar, sem tilgreindar eru í frummatsskýrslu. 
mynni fjarðarins út á 100 metra dýpi er sirka 7 sjómílur. Lengd FR el f í ; i : 
fjarðarins er sirka 8 sjómílur. Flatarmál er sirka 22,5 ferkílómetrar. Saga sera JRO REG EL EJS GRE BTOJUNGE G URO | 
Að 4 í matsskýrslu. 
Þetta er ekki í samræmi við frummatsskýrsluna sem er til kynningar 
frá Verkís. 
Kafli | 2.5.2 Efnisatriði: | Skipulag 
aces Aðili Athugasemd Viðbrögð 
21 Aðalheiður Þar fyrir utan geri ég alvarlegar athugasemdir við það að íbúar Með breytingum á lögum um fiskeldi sem tóku gildi árið 2019 
Borgþórsdóttir Seyðisfjarðar fái ekki að hafa meira um úthlutun hafsvæðis í ákveður Hafrannsóknastofnun eldissvæði í sjó á grundvelli 
firðinum að segja heldur en raun ber vitni. Að fyrirtæki geti tekið burðarþols og með hliðsjón af bestu hagrænni nýtingu. Stofnunin 
sér hafsvæði án þess að taka tillit til vilja íbúa fjarðarins er mun skilgreina eldissvæði í Seyðisfirði og um þau verður fjallað í 
háalvarlegt mál að mínu mati og þarfnast frekari athugunar við af strandsvæðisskipulagi fyrir Austfirði, sem nú er í vinnslu. Í 
fjölmörgum ástæðum sem ekki verða raktar hér frekar. strandsvæðisskipulagi er mótuð stefna og ákvæði um ráðstöfun 
þess svæðis sem skipulagið nær til, þar með eldissvæði. Samráð 
við almenning er stór þáttur í skipulagsferlinu. Framkvæmd sú 
sem hér er til umfjöllunar fellur þó utan útboðsákvæðis 4. gr. laga 
um fiskeldi nr. 71 frá 2008, sbr. br.b.ákvæði ll í lögunum. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 
22 Alda Sigmundsdóttir, | Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis 


Arna Viktoría 
Kristjánsdóttir, Ásta Júlía 
Theodórsdóttir, Disa 
Anderiman, Ásdís 
Kalman, Hrafnhildur 
Hólmgeirsdóttir 


Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 
88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. Virðist félagið 
telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið 
Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. Slík afstaða 
kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi fellur 
innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst að fyrirhugað 
laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, sem lýtur 
skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns landi þar 
sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í 
frummatsskýrslu. 


Vísað er í svar nr. 21 við athugasemd Aðalheiðar Borgþórsdóttur 
varðandi aðkomu almennings að úthlutun hafsvæða í Seyðisfirði. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


23 Celia Lobsang Harrison, | It is inevitable to point out that Fiskeldi Austfjardi's statement that | mýjaþing is the planning authority for Seyðisfjörður, not the Port 
Damian Rafal- the provisions of the Act on the Planning of Ocean and Coastal Authority (Seyðisfjarðarhöfn). However, the Port Authority can 
Luczak, Dušan Meréak, | Areas no. 88/2018 do not apply to the company's plans make a planning proposal of the port area to Múlaþing for 
Jonatan Spejlborg for Seyðisfjörður, and is therefore questionable. The approval. 
Juelsbo, Julia Martin, company seems to believe that as a result Seyðisfjarðarhöfn or the Accardingte amendments totheAc onaguaculiure fram 2019: 
Justyna Materna, Laura | municipality of Múlaþing have nothing to say about the Mai (Hafranviséknastofun) detines aquaculture ateis onthe 
Tack, Linus Lohmann, | company's plans. Such an attitude appears surprising in view of the hacis-ofthe carving capacity of organie loadand takne into 
Maria Pilecka, Martin | fact that all the planned salmon farms are located within the limits coe eT eae S 
Fabry áf'Sayðlstjörðurs harbour, account the best economic utilization of the maritime area. MRI 
will define aquaculture areas (eldissvæði) in Seyðisfjörður to be 
included in the marine spacial planning process for coastal areas 
of Austfirdir, which is now ongoing. The planning process will 
formulate a policy and provisions on the utilisation of the area 
covered by the plan, including the proposed aquaculture areas. 
Public consultation is a key part of the planning process. However, 
Act no. 88/2018 does not apply to the license process in 
Seyðisfjörður since Law in genaral can not apply to past events. 
The comment does not lead to a substantive change in the EIA 
final report (matsskyrsla). 
24 Elfa Hlin Sigrunar Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt Vísað er í svar nr. 21 við athugasemd Aðalheiðar Borgþórsdóttur 
Pétursdóttir, Hanna yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag | varðandi aðkomu almennings að úthlutun hafsvæða í Seyðisfirði. 
Christel Sigurkarlsdóttir, | haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform : i ; se 
Sesselja Jónasardóttir, | félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði ad Seyðisfjarðarhöfn Her = VENG að tig gama Sa as pice a RUMEN: 
: F Sh pinch: þa : : re 88 fra 2018 og svo hugsanlegu skipulagsvaldi sveitarfélags eda 
Sigurfinnur Mikaelsson, | eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að hamar: skipulagsskyldsísúeftattél ágs einskorðast Við netlog en 
Þóra Bergný segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða það hefur aökomüað <kiplilag’ strandsvæða skv lögum nk 88 te 
Guðmundsdóttir sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 2018: bau log: ekki frekar en onhurilog almennt- gata ekki virkað 
afturvirkt enda íþyngjandi. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 
25 Friðbjörn E. Garðarsson | Að lokum verður ekki orða bundist í tengslum við skipulagsþátt 


f.h. Björns Roth og 
veiðifélagsins 
Loðmundar 


þeirrar framkvæmdar sem FA stefnir að. Samkvæmt yfirlýsingum 
félagsins lítur það svo á að ákvæði laga um skipulag haf- og 
strandsvæða nr. 88/2014 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. 
Virðist félagið telja að af því leiði að engu skipulagsvaldi sé fyrir að 
fara þrátt fyrir að allt hið fyrirhugaða sjókvíaeldi falli sannarlega 
innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar og sé upp við siglingaleiðir og 


Hafnarstjórn hefur ekki eiginlegt skipulagsvald, en getur gert 
tillögu ad skipulagi hafnarsvæðis og sent skipulagsnefnd eða 
sveitastjórn tillöguna til umfjöllunar og staðfestingar. Því er 
hafnað að skipulagsvald hafna nái til eldismannvirkja á sjó, enda 
gengur það gegn tilgangi hafnarlaga. 

Umhverfismatferlið og leyfi umsóknar um eldi á 10.000 tonnum í 
Seyðisfirði byrjaði árið 2016 og áður en lög nr. 88/2018 um haf- og 


Farice strenginn. Umbj. okkar bendir á að Seyðisfjarðarhöfn og 
sveitarfélagið sem slíkt hafi, a.m.k. til þessa dags, hlutast til um að 
veita starfsemi og framkvæmdum brautargengi sem jákvæð séu 
safmfélagi og gangi ekki á rétt annarra og mikilvæga nátturu. Ekki 
verður séð að áform FA sem rakin eru í frummatsskýrslu 
samræmist í neinu skipulagi eða hagsmunum nokkurs annars í 
grennd við fyrirhugað 10.000 tonna sjókvíaeldi. 


strandsvæðaskipulag tóku gildi. Þangað til var ekki til eiginlegt 
skipulagsvald á strandsvæðum hér við land þar sem skipulagsvald 
sveitarfélaga nær aðeins út að netlögum. Samkvæmt lögum um 
skipulag haf- og strandsvæða er framkvæmd skipulags hjá 
viðkomandi svæðisráði. 


Það er afstaða Fiskeldis Austfjarða að taka verður tillit til þeirra 
verkefna sem eru í gangi og hófust áður en vinna við haf- og 
strandsvæðaskipulag hófst. Fiskeldi Austfjarða bendir á að tillögur 
að skipulagsuppdrætti og greinagerð með strandsvæðisskipulagi á 
Austfjörðum hafa ekki enn verið birt. Þar af leiðandi er ekki hægt 
að fullyrða hvort framkvæmd Fiskeldis Austfjarða samræmist ekki 
skipulagi eða hagsmunum annarra. Fiskeldi Austfjarða lítur svo á 
að hagsmunir þess og annarra geti farið vel saman í Seyðisfirði. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


26 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Eyjólfs Þórs 
Kristjánssonar og Gíslínu 
Hrefnu Magnúsdóttur 


Umbj. minn getur að síðustu ekki látið hjá líða að benda á að 
samkvæmt yfirlýsingum FA lítur félagið svo á að ákvæði laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð 
áform félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að engu 
skipulagsvaldi sé fyrir að fara á svæðinu þrátt fyrir að allt hið 
fyrirhugaða sjókvíaeldi falli sannarlega innan ytri marka 
Seyðisfjarðarhafnar og sé upp við siglingaleiðir og Farice strengur. 


Hafnarstjórn hefur ekki eiginlegt skipulagsvald, en getur gert 
tillögu að skipulagi hafnarsvæðis og sent skipulagsnefnd eða 
sveitastjórn tillöguna til umfjöllunar og staðfestingar. 


Umhverfismatsferlið og umsókn um leyfi vegna eldis á 10.000 
tonnum í Seyðisfirði byrjaði árið 2016 og áður en lög nr. 88/2018 
um haf- og strandsvæðaskipulag tóku gildi. Þangað til var ekki til 
eiginlegt skipulagsvald á strandsvæðum hér við land þar sem 
skipulagsvald sveitarfélaga nær aðeins út að netlögum. 


Samkvæmt lögum um skipulag haf- og strandsvæða er 
framkvæmd skipulags hjá viðkomandi svæðisráði, en það þarf 
ætíð staðfestingu ráðherra. 


Í athugasemd er dylgjað um að Fiskeldi Austfjarða telji að engu 
skipulagsvaldi sé fyrir að fara á svæðinu. Því hafnar Fiskeldi 
Austfjarða. Samkvæmt lögum nr. 88/2018 um skipulagi haf- og 
strandsvæða er það hjá viðkomandi svæðisráði. Það breytir samt 
ekki þeirri afstöðu Fiskeldis Austfjarða að taka verður tillit til 
þeirra verkefna sem eru í gangi og hófust áður en vinna við haf- og 
strandsvæðaskipulag hófst. Lögin eru jafnframt ekki afturvirk og 
hafa þannig ekki áhrif á þetta matsferli. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


27 


Guðlaugur Kristinn 
Óttarsson 


Eins er ekki komist hjá því að mótmæla þeim yfirlýsingum Fiskeldis 
Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag haf- og strandsvæða nr. 
88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform félagsins. 


Með breytingum á lögum um fiskeldi sem tóku gildi árið 2019 
ákveður Hafrannsóknastofnun eldissvæði í sjó á grundvelli 
burðarþols og með hliðsjón af bestu hagrænni nýtingu. Stofnunin 
mun skilgreina eldissvæði í Seyðisfirði og um þau verður fjallað í 
strandsvæðisskipulagi fyrir Austfirði, sem nú er í vinnslu. Í 
strandsvæðisskipulagi er mótuð stefna og ákvæði um ráðstöfun 
þess svæðis sem skipulagið nær til, þar með eldissvæði. Samráð 
við almenning er stór þáttur í skipulagsferlinu. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


28 


Guðlaugur Kristinn 
Óttarsson 


Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að segja. 
Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Það er ljóst 
að fyrirhugað laxeldi er innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar, 
sem lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins, en er ekki í einskis manns 
landi þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í 
frummatsskýrslu. 


Dylgjað er um að Fiskeldi Austfjarða telji að Seyðisfjarðarhöfn eða 
sveitarfélagið hafi ekkert um áform félagsins að segja. Á það skal 
bent að hafnarstjórn hefur ekki eiginlegt skipulagsvald, en getur 
gert tillögu að skipulagi hafnarsvæðis og sent skipulagsnefnd eða 
sveitastjórn tillöguna til umfjöllunar og staðfestingar. 


Með breytingum á lögum um fiskeldi sem tóku gildi árið 2019 
ákveður Hafrannsóknastofnun eldissvæði í sjó á grundvelli 
burðarþols og með hliðsjón af bestu hagrænni nýtingu. Stofnunin 
mun skilgreina eldissvæði í Seyðisfirði og um þau verður fjallað í 
strandsvæðisskipulagi, sem svæðisráð um gerð 
strandsvæðisskipulags fyrir Austfirði vinnur nú að. Í svæðisráðinu 
eiga sæti m.a. fulltrúar sveitarfélaga á Austurlandi. Því getur 
sveitarfélagið Múlaþing haft sitt að segja um áform Fiskeldis 
Austfjarða. 


Umhverfismatsferlið og umsókn um leyfi vegna eldis á 10.000 
tonnum í Seyðisfirði byrjaði árið 2016 og áður en lög nr. 88/2018 
um haf- og strandsvæðaskipulag tóku gildi. Það er afstaða 
Fiskeldis Austfjarða að taka verður tillit til þeirra verkefna sem eru 
í gangi og hófust áður en vinna við haf- og strandsvæðaskipulag 
hófst. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


29 Landvernd Stjórn Landverndar er ósammála mati Fiskeldis Austfjarða um að Umhverfismatsferlið og umsókn um leyfi vegna eldis á 10.000 
nýtt skipulag haf- og strandsvæða verði starfsemi laxeldis í firðinum | tonnum í Seyðisfirði byrjaði árið 2016 og áður en lög nr. 88/2018 
algjörlega óviðkomandi og muni því engin áhrif hafa á starfsemi um haf- og strandsvæðaskipulag tóku gildi. Fiskeldi Austfjarða 
þeirra. Um slíkt er tæplega hægt að fullyrða nema því aðeins að hefur verið í samskiptum við verefnisstjóra haf- og 
fyrirtækið telji sig um alla framtíð geta farið sínu fram óháð strandsvæðaskipulags hjá Skipulagsstofnun auk þess sem 
mögulegum breytingum á skipulagi haf- og strandsvæða. Ut frá fyrirtækið hefur komið sjónarmiðum sínum og áætlunum á 
þessu sjónarhorni og viðhorfi fyrirtækisins til þeirrar metnaðarfullu | framfæri á öðrum vettvangi, í formi athugasemda í tengslum við 
vinnu sem nú er unnin við gerð haf- og strandsvæðaskipulags, má | auglýsingu skipulagslýsingar. Fiskeldi Austfjarða hefur verið virkt í 
skilja að fyrirtækið hafi takmarkaðan áhuga á samráði eða samtali samskiptum og vinnu sem tengjast fyrirhuguðu 
um framtíðarnýtingu fjarða. Vegna þessarar afstöðu fyrirtækisins er strandsvæðisskipulagi eins og kostur er. 
það mikið óráð að úthluta leyfum til fiskeldis í Seyðisfirði. Þessi Pyrite kia litar vas að Baul leyfi sett verd aad lókirmígetíhrút 
astada tiknar Ben pess ad pag telllað um fyrir starfseminni séu ekki varanleg eða óafturkræf þar sem slíkt 
yanoga Ee Su urhletun ag ie as ar er Í andstöðu við lög nr. 71/2008 um fiskeldi (rekstrarleyfi) og lög 
slaka ek fara MEGSEM fgildi eignarréttar, par semrpeir (ENBU nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Þar kemur skýrt 
re ra i panum sem MogUEBA BELUT fram að leyfi eru gefin út til ákveðins tíma, hægt er að endurnýja 

f þau að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Leyfisveitendur hafa líka 
heimild til að afturkalla þau ef rökstuddur grunnur er um brot. 
Fiskeldi Austfjarða hafnar dylgjum Landverndar. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

30 Landvernd Áætlað er að tillaga um haf- og strandsvæðaskipulag liggi fyrir 


næsta vor þ.e. 2021. Landvernd hvetur Skipulagsstofnun að beita 
sér fyrir því að koma í veg fyrir laxeldi sem bindur hendur málsaðila 
við gerð skipulagsins. Jafnframt, að ekki verði haldið áfram með 
fiskeldisáform í Seyðisfirði fyrr en skipulag haf - og strandsvæða 
verði lokið með fullri aðkomu samfélagsins. Þá fyrst mun koma í 
ljós hvort fiskeldi eigi heima í Seyðisfirði eða ekki. Landvernd lítur 
svo á að það sé ólýðræðisleg nálgun að festa fiskeldið í sessi á 
þessum tímapunkti, sérstaklega í ljósi þess að samfélagið á 
Seyðisfirði hefur mótmælt fiskeldi í firðinum harðlega með 


Krafa Landsverndar um að Skipulagsstofnun eigi að beita sér 
sértaklega gegn framkvæmdinni og tefja málið jaðrar við að verið 
sé að hvetja til lögbrots. Lögin eru skýr og ber Skipulagsstofnun að 
fara eftir þeim og getur stofnunin ekki tafið mál eða komið í veg 
fyrir þau. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


framlagningu sérstaks undirskriftalista. Tæplega 300 manns, um 
helming kosningabærra íbúa, hefur tekið undir þá kröfu. Verði 
gengið fram hjá vinnu við haf- og strandsvæðaskipulag með 
þessum hætti þá yrði vinna svæðisráðs um haf- og 
strandsvæðaskipulag gjaldfelld. Ef sniðganga á hina lýðræðislegu 
leið sem skipulag haf- og strandsvæða felur í sér með samtali og 
samráði við samfélagið og aðra hagsmunaaðila á svæðinu, er 
fiskeldisfyrirtækjum nú að mestu í erlendri eigu, gefin full heimild 
til að klára skipulagsgerð í Seyðisfirði áður en öðrum 
hagsmunaðilum verður hleypt að borðinu. Slík vinnubrögð gagnvart 
samfélaginu brjóta gegn grundvallarreglum og um jafnræði þegar 
kemur að jafn stórum málum og hér um ræðir og varðar okkar 
sameiginlegu auðlindir. 

Í... 

Undir jafn gríðarlega stórum áformum og hér um ræðir þurfa 
lögbær stjórnvöld að gera það upp við sig hvort hagsmunir og 
viðhorf heils samfélags skipti meira máli eða einkafyrirtæki sem 
hefur það einasta að markmiði að ávaxta eigið pund án þess að 
sýna viðkomandi samfélagi að það sé til staðar heildstæður 
ávinningur af þessum stóra gjörningi sem 10.000 tonna framleiðsla 
á laxeldi er á jafn viðkvæmu svæði. 

Landvernd telur að í ljósi þeirra fjölmörgu annmarka sem hér hefur 
verið lýst og eftir samtöl við fjölmarga einstaklinga, að heilladrýgst 
væri að leggja til hliðar þau áform um laxeldi sem lýst er í 
frummatsskýrslu. Landvernd hvetur því Skipulagstofnun að beita 
sér fyrir því að öll frekari áform um fiskeldi í Seyðisfirði verði lögð til 
hliðar vegna þeirra annmarka sem gefur á að líta í frummatsskýrslu 
og lýst er hér að ofan, og vegna þess að vinnu við haf- og 
strandskipulag hefur ekki verið lokið. 


31 


Náttúruverndarsamtök 
Austurlands (NAUST) 


Tillaga um haf-og strandsvæðaskipulag liggur fyrir á næsta ári þ.e. á 
vordögum2021. NAUST hvetur Skipulagsstofnun til að beina þeim 
áformum sem liggja fyrir í fiskeldi í Seyðisfirði inn í skipulag Haf og 
strandsvæða þar sem allir hagsmunaaðilar auk íbúa komi jafnt að 
borði er varðar allt skipulag í og við Seyðisfjörð. NAUST bendir að 
samfélagið á Seyðisfirði hefur nýverið mótmælt fiskeldi í firðinum 
harðlega með framlagningu sérstaks undirskriftalista þar sem 300 
íbúar rituðu nafn sitt. Sveitarfélagið Múlaþing hefur sömuleiðis gert 


Fiskeldi Austfjarða hefur verið í samskiptum við verefnisstjóra haf- 
og strandsvæðaskipulags hjá Skipulagsstofnun auk þess sem 
fyrirtækið hefur komið sjónarmiðum sínum og áætlunum á 
framfæri á öðrum vettvangi, í formi athugasemda í tengslum við 
auglýsingu skipulagslýsingar. Fiskeldi Austfjarða hefur verið virkt í 
samskiptum og vinnu sem tengjast fyrirhuguðu 
strandsvæðisskipulagi eins og kostur er. 


alvarlegar athugasemdir. Skipulag haf-og strandsvæða er eina 
raunhæfa leiðin og eina lýðræðislega leiðin í þessu mjög svo 
umdeilda máli til að ná mögulegri sátt. Viðhlítandi gögn og 
upplýsingar hér í frummatskýrslu eru ekki þess eðlis að vekja traust 
eða trúverðugleika á þau áform sem uppi eru. 


Umhverfismatsferlið og umsókn um leyfi vegna eldis á 10.000 
tonnum í Seyðisfirði byrjaði árið 2016 og áður en lög nr. 88/2018 
um haf- og strandsvæðaskipulag tóku gildi. Það er afstaða 
Fiskeldis Austfjarða að taka verður tillit til þeirra verkefna sem eru 
í gangi og hófust áður en vinna vid haf- og strandsvæðaskipulag 
hófst. 


Skipulagsstofnun hefur ekki lagaheimild til þess að beita sér 
sérstaklega fyrir því að áform um fiskeldi í Seyðisfirði falli inn í 
skipulag haf- og strandsvæða. Það frumkvæði verður að koma frá 
framkvæmdaraðila. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


32 


North Atlantic Salmon 
Fund (NASF) á Íslandi 


Í grein 2.5.2. kemur eftirfarandi fram: „Þann 12. júní 2018 
samþykkti Alþingi ný lög nr. 88/2018 um skipulag haf- og 
strandsvæða, en tilgangur laganna er að skapa ramma um 
strandsvæðaskipulag hér við land. Strandsvæðaskipulag er 
skipulagsáætlun fyrir tiltekið strandsvæði þar sem fram koma 
markmið og ákvarðanir um framtíðarnýtingu hvers svæðis og hvers 
konar framkvæmdir falla að nýtingu svæðisins. Fiskeldi í sjó mun 
falla undir þessi lög. 29 Taka skal fram að samkvæmt framkomnu 
nefndaráliti samgöngu- og umhverfisnefndar Alþingis frá 7. júní 
2018 þá mun frumvarpið ekki hafa afturvirk áhrif og munu þau ekki 
hafa áhrif á mál sem þegar eru í ferli hjá viðeigandi stofnunum. 
Þetta á t.d. við um mál sem eru í mati á umhverfisáhrifum og hvar 
samþykkt tillaga að matsáætlun liggur fyrir.30 Fyrirhugað 
sjókvíaeldi Fiskeldis Austfjarða í Seyðisfirði mun því ekki falla undir 
gildissviðið laganna skv. þessu.“ Eins og fram kom hér áður 
mótmælir meirihluti íbúa Seyðisfjarðar því að fá sjókvíaeldi á laxi í 
fjörðinn. Samt sem áður ætlar Fiskeldi Austfjarða hf að æða áfram 
á þeim forsendum að ný lög um skipulag haf- og strandsvæða eigi 
ekki við um þá. Ef að um mengandi og umdeildan iðnað er að ræða 
líkt og sjókvíaeldi, þá hlýtur náttúruvernd og vilji íbúa á svæðinu að 
hafa meira vægi en gróðaáform eins fyrirtækis. 


Umhverfismatsferlið og umsókn um leyfi vegna eldis á 10.000 
tonnum í Seyðisfirði byrjaði árið 2016 og áður en lög nr. 88/2018 
um haf- og strandsvæðaskipulag tóku gildi. Fiskeldi Austfjarða 
hefur verið í samskiptum við verkefnisstjóra haf- og 
strandsvæðaskipulags hjá Skipulagsstofnun auk þess sem 
fyrirtækið hefur komið sjónarmiðum sínum og áætlunum á 
framfæri á öðrum vettvangi, í formi athugasemda í tengslum við 
auglýsingu skipulagslýsingar. Fiskeldi Austfjarða hefur verið virkt í 
samskiptum og vinnu sem tengjast fyrirhuguðu 
strandsvæðisskipulagi eins og kostur er. 


Burðarþol hafsvæðis miðast við hámarks lífmassa í fiskeldi sem 
hægt er að hafa á tilteknu svæði án þess að það hafi óæskileg 
áhrif á lífríkið eða gæði vatnshlotsins þar sem eldið fer fram. Mat 
á burðarþoli Seyðisfjarðar verður reglulega endurskoðað með 
hliðsjón af niðurstöðum vöktunar Hafrannsóknastofnunar. Útgefin 
leyfi til fiskeldis mun taka mið af áætluðu burðarþoli Seyðisfjarðar 
hverju sinni. 

Tilgangur mats á umhverfiráhrifum er að meta hugsanleg áhrif 
framkvæmdar á umhverfið og síðan að koma fram með 
mótvægisaðgerðir, þurfi að koma til þeirra. Að mynda sér skoðun 
fyrirfram án vísindalegra gagna eins og NASF gerir og halda fram 
um mengandi iðnað sé að ræða gengur ekki upp. 


Ekki liggur fyrir hlutlæg könnun á afstöðu íbúa Seyðisfjarðar og 
þeir undirskriftalistar sem liggja fyrir eru ekki marktækir. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


33 North Atlantic salmon Einnig kemur eftirfarandi fram í grein 2.3.2. „Í aðalskipulagi Fiskeldi Austfjarða bendir á að ekki hafa komið upp þau 

Fund (NASF) á Íslandi Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-2030 er ekki fjallað um eða sett fram | jWsavandamal í eldi fyrirtækisins á Austfjörðum sem verið er að 
stefna um fiskeldi, en talað er um að skapa möguleika fyrir lýsa í athugasemd. Ýmsar ástæður eru fyrir því, s.s. lágt hitastig. 
fjölbreytt atvinnulíf og að slík starfsemi fari fram í sem bestri sátt Sjá einnig svar nr. 92 við athugasemd Gunnars Sveins 
við samfélag og umhverfi. Fyrirhuguð starfsemi í Seyðisfirði fellur | Rúnarssonar. 
EA e A E e T við Fiskeldi Austfjarða mun ekki nota skaðleg eiturefni ef svo vildi til 

: FA ; í ; TEE að lús næðist að magnast upp. Fiskeldi Austfjarða er með 
umhverfið og samfélagið“. Það er einungis fyrirtækið sjálft sem AGRO AG á núverandi eldi fyrirtækisins Samkyæmt 
heldur því fram að starfsemin sé umhverfisvæn. NASF er svo q ; FR y A ; f ; 
sannadeeaekk saninila nul Hvad bað vardar ba erekki hægtað vottunarstaðlinum er óheimilt að nota eiturefni eða óæskileg lyf í 
: Idi kki heldur k í kvíanótum. Unnið verður að því að 
segja að sjókvíaeldi sé í neinu tilfelli umhverfisvæn starfsemi. Eins SAR ss i ; ! í S : a kee ee ie E aað puia 
; i rt int vottunin taki einnig til framleiðslu á laxi í Seyðisfirði. 
og kom fram hér fyrir ofan er sjókvíaeldi talin stærsta manngerða KR hee a ; Al i 
ógnin við villta laxastofna (Norska Vísindaráðið, 2019) og getur haft Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
mjög skaðleg áhrif á lífríki í fjörðum. Eftir því sem umfang matsskýrslu. 
sjókvíeldis verður meira þá eykst lúsavandamálið. Til að vinna gegn 
lúsunni eru notuð eiturefni sem streyma svo út í fjörðinn. Þar að 
auki hefur undirskriftasöfnun og afstaða íbúa sýnt fram á það að 
starfsemin er svo sannarlega ekki í sátt við samfélagið. 
34 | Samhljóða athugasemdd | Þá verður ekki hjá því komist, að benda á að samkvæmt 


114 einstaklinga 


yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. gilda ákvæði laga um skipulag 
haf- og strandsvæða nr. 88/2018 ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins. Virðist félagið telja að af því leiði að Seyðisfjarðarhöfn 
eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um áform félagsins að 
segja. Slík afstaða kemur á óvart í ljósi þess að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi fellur innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. 


Vísað er í svar nr. 28 vegna athugasemdar Guðlaugs Kristins 
Óttarssonar. 


35 Samhljóða athugasemd | Þá er rétt að lýsa áhyggjum af fyrirhuguðu sjókvíaeldi í ljósi Fiskeldi Austfjarða hefur lýst yfir að það sé ekki lengur á áætlun að 
114 einstaklinga siglingaleiða og Farice strengsins, en ljóst er að áform Fiskeldis nýta eldissvæðið við Háubakka. 
Er ihe ER A ae lll mað ek ieee rn Fjallað er um eldismannvirki m.t.t. FARICE sæstrengsins í kafla 5.1 
8 66) geja. og 5.3 í matsskýrslu. 
36 Sigurður Filippusson Í fyrsta lagi, er ég ekki sammála því að okkur Seyðfirðingum komi Réttindi landeigenda sjávarjarða innan netlaga og rekamarka eru 
ekkert við hvað er gert hér í firðinum. Netalög jarða ná 115 metra umdeild og hefur margt verið skrifað um þau. Umrædd 
frá stórstreymis fjöruborði. Rekamörk eru sirka 600 metra frá landi | framkvæmd er utan netlaga og ekki verður talið að hún hafi áhrif 
samkvæmt gömlum lögum sem enn eru i gildi. á reka, hvernig svo sem réttindum yfir honum er háttað. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 
37 Svandís Egilsdóttir Að lokum geri ég athugasemd við að ekki sé beðið eftir skipulagi 


haf- og strandsvæða, og að fyrirtækið eigi ekki í betra samstarfi við 
nærsamfélagið á Seyðisfirði. Við fyrstu rafrænu kynningu á 
frumskýrslunni í nóvember 2020 kemur í ljós að 300 heimamenn 
eru mótfallnir fiskeldi í firðinum skv. undirskrifalista. Ástæða er til 
að taka mark á og hlusta á þau mótmæli þar sem að skýrt kom fram 
að fólk sem skrifaði undir er alfarið mótfallið allri hugmyndinni um 
fiskeldi í firðinum. Slíkt samstarf og sátt við nærumhverfið er 
augljóslega vilji löggjafans skv. nefndaráliti atvinnuveganefndar 
alþingis. 


Með breytingum á lögum um fiskeldi sem tóku gildi árið 2019 
ákveður Hafrannsóknastofnun eldissvæði í sjó á grundvelli 
burðarþols og með hliðsjón af bestu hagrænni nýtingu. Stofnunin 
mun skilgreina eldissvæði í Seyðisfirði og um þau verður fjallað í 
strandsvæðisskipulagi, sem svæðisráð um gerð 
strandsvæðisskipulags fyrir Austfirði vinnur nú að. Í svæðisráðinu 
eiga sæti m.a. fulltrúar sveitarfélaga á Austurlandi. Því getur 
sveitarfélagið Múlaþing haft sitt að segja um áform Fiskeldis 
Austfjarða. Í strandsvæðisskipulagi er mótuð stefna og ákvæði um 
ráðstöfun þess svæðis sem skipulagið nær til, þar með eldissvæði. 
Samráð við almenning er stór þáttur í skipulagsferlinu. 


Í athugasemd Fiskeldis Austfjarða við lýsingu fyrir gerð 
strandsvæðisskipulags á Austfjörðum er lögð áhersla á að 
upplýsingar um mál sem eru í formlegu ferli við mat á 
umhverfisáhrifum hjá Skipulagsstofnun séu nýttar við gerð 
strandsvæðisskipulagsins. 

Í svari svæðisráðs segir að horft verði til þeirra mála sem eru í ferli 
á Skipulagsstofnun á grundvelli bráðabirgðaákvæðis II í lögum um 
fiskeldi og einnig verði fylgst með málum sem eru í vinnslu vegna 
breytinga á leyfum. 

Samráð hefur verið haft við heimamenn, framkvæmdin kynnt 
lögum samkvæmt og afstaða Múlaþings liggur fyrir. Um 
títtnefndan undirskriftarlista verður það eitt sagt að hann er ekki 
hlutlægt unnin og framkvæmdin hefur tekið breytingum frá því að 


hann var gerður til að koma til móts við áhyggjur manna af 
eldissvæði við Hábakka. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


38 Svandís Egilsdóttir Eins og einnig má lesa í fundargerðum Seyðisfjarðarkaupstaðar Í hafnarreglugerð nr. 275/2006 fyrir Seyðisfjarðarhöfn kemur skýrt 
hafa í ferlinu komið fram efasemdaraddir í sveitastjórn vegna fram að hafnarsvæðið skiptist í innra svæði og ytra svæði. Innra 
þessara aforma í leyfis- og viðræðuferlinu, til að mynda með svæðið miðast við línu sem dreginn er á milli Grjótagarða að 
hliðsjón af helgunarsvæði hafnarinnar á Seyðisfirði. Spyrja má sunnan og Grýtár að norðan. Ytri mörk hafnarinnar eru við línu 
hvort að ekki sé rétt að fyrri helgunarréttur hafnarinnar sé í gildi sem dregin er á milli Sléttanes og Skálanes yst í firðinum. 
þegar að umsóknin um leyfi til fiskeldis byggir á eldri umsókn og Skipulagsvald sveitarfélaga nær til hafnarmannvirkja á 
eldri tímaramma. Þarf ekki að vera samhengi þarna? - eða getur hafnarsvæði en ekki verður talið að eldisbúnaður falli undir 
fiskeldisfyrirtækið lagt inn umsókn og byggt sína umsókn á eldri skilgreiningu laga á hafnarmannvirkjum enda þau tæmandi talin í 
lagaramma en miðað við að helgunarsvæði lúti nýrri reglum? lögum. 

Mikilvægt er að skýra hafnarlög með hliðsjón af 12. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010, en þar segir að skipulagsskylda 
sveitarfélaga nær til lands og hafs innan marka sveitarfélaga, sem 
miðast við netlög. Öll eldissvæði verða fyrir utan þessi mörk. 
Vegna þess er ekki hægt að tala um sérstakan helgunarrétt hafna 
þótt að allur fjörðurinn sé skilgreindur sem hafnarsvæði og hefur 
það frekar að gera með siglingaleiðir og vita. Auk þess verður að 
benda á að hvorki sveitarfélagið og hafnarstjórn eru 
leyfisveitendur samkvæmt núverandi regluverki. 

Að lokum er bent á að Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá því að 
nota eldissvæðið við Háubakka. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

39 Undirskriftalisti 308 2) að fyrirtækið túlki óskýra hafnarlöggjöfina þannig að 


einstaklinga 


höfnin/bæjaryfirvöld fyrir hönd íbúa hafi ekkert skipulagsvald í 
eigin firði árið 2021. 


Samkvæmt 12. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 nær 
skipulagsskylda sveitarfélags til lands og hafs innan marka 
sveitarfélaga. Mörk sveitarfélags til hafs miðast við netlög, eða 
115 m frá landi miðað við stórstraumsfjöru. Undir þetta fellur 
einnig skipulag hafnarsvæðis skv. 5. gr. hafnalaga nr. 61/2003, en 
þess ber og að geta að þá tekur hugtakið höfn skv. hafnarlögum 
og það sem henni tilheyrir ekki til eldisbúnaðar. Í því ákvæði er 


tæmandi talið það sem fellur undir hugtakið höfn, en ákvæðið er 

íþyngjandi og skal skýrast þröngri lögskýringu. 

Skipulag í sjálfum firðinum fellur undir lög nr. 88/2018 um haf- og 
strandsvæðaskipulag. Þar fer svæðisráð, sem fulltrúi sveitarfélaga 
á svæðinu á sæti í, með skipulagsvaldið en ekki sveitarfélagið. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


40 Ungir umhverfissinnar | Við hvetjum Fiskeldi Austfjarða eindregið til þess að halda ekki Skýrt kemur fram í nefndaráliti umhverfis- og samangöngunefndar 

lengra með áform sín um fiskeldi í Seyðisfirði fyrr en vinnu við Alþingir, sem fylgir frumvarpi til laga um haf- og 

skipulag haf- og strandsvæða skv. lögum nr. 88/2018 hefur verið strandsvæðaskipulags, að lögin hafi ekki afturvirk áhrif á mál sem 

lokið, þrátt fyrir að þau telji sig ekki vera bundin af lögunum. þá voru í ferli. Um slík mál fer samkvæmt gildandi lögum. Þetta á 

Markmið laganna er m.a. að tryggja samráð við sveitarfélög, við um mat á umhverfisáhrifum vegna 10.000 eldis á laxi 

almenning og aðra hagsmunaaðila við skipulagsgerð, en mikilvægt | seyðisfirði. Ferlið hófst 2016, áður en lög nr. 88/2018 um haf- og 

er að svo stórt verkefni sé unnið í góðu samráði við heimafólk. Slíkt strandsvæðaskipulag tóku gildi. Tryggt er í 4. gr. a. í lögum nr. 

samráð er enn mikilvægara í ljósi þess hve stór hluti Seyðfirðinga 71/2008 um fiskeldi að skipting eldissvæða verður auglýst að 

hefur skrifað undir lista sem mótmælir áformunum félagsins. tillögu Hafrannsóknastofnunar þegar þar að kemur. Þá er hægt að 
senda inn athugasemdir. Áformum um framkvæmd verður ekki 
frestað þar sem öll skilyrði laga hafa verið uppfyllt. Fiskeldi 
Austfjarða hefur fylgst með og tekið þátt í mótun 
strandsvæðaskipulags fyrir Austfirði með því að senda inn 
athugasemdir þegar það hefur verið auglýst. 
Í svæðisráði vegna strandsvæðisskipulags eiga sæti m.a. fulltrúar 
sveitarfélaga á Austurlandi. Því getur sveitarfélagið Múlaþing haft 
sitt að segja um áform Fiskeldis Austfjarða. Í 
strandsvæðisskipulagi er mótuð stefna og ákvæði um ráðstöfun 
þess svæðis sem skipulagið nær til, þar með eldissvæði. Samráð 
við almenning er stór þáttur í skipulagsferlinu. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 

41 Vigfús Orrason Yfirlýsingum Fiskeldis Austfjarða hf. að ákvæði laga um skipulag 


haf- og strandsvæða nr. 88/2018 gildi ekki um fyrirhuguð áform 
félagsins er mótmælt harðlega. Virðist félagið telja að 
Seyðisfjarðarhöfn eða sveitarfélagið Múlaþing hafi ekkert um 
áform félagsins að segja þrátt fyrir að allt hið fyrirhugaða 
sjókvíaeldi falli innan ytri marka Seyðisfjarðarhafnar. Hafnarsvæðið 


Samkvæmt 12. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 nær 
skipulagsskylda sveitarfélags til alls lands og hafs innan marka 
sveitarfélags. Mörk sveitarfélags til hafs miðast við netlög, eða 
115 m frá landi miðað við stórstraumsfjöru. Þar af leiðandi nær 
skipulagsvald sveitarfélagins ekki yfir allan fjörðinn. 


lýtur skipulagsvaldi sveitarfélagsins en er ekki í einskis manns landi 
þar sem stjórnleysi ríkir eins og ráða má af ályktunum í 
frummatsskýrslu. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


42 


Skálanesbjarg ehf og 
Skálanessetur ehf 


Sláandi er hvað höfundar sækja í að meta vafaatriði mögulegu eldi í 
hag og önnur vafaatriði viðkomandi í óhag. Er það rétt skilið hjá 
mér að skýrslan um mat á umhverfisáhrifum var skrifað af þeim 
sjálfum eða er ég að lesa ranga skýrslu? Það eru ýmsar fullyrðingar 
í skýrslunni, t.d. um áhrif á lífríki og þá sérstaklega hafsbotn sem er 
ekki samræmi við það karpað er um opinberlega af málsmetandi 
aðilum og við vitum að eftirlit með laxeldi hér á landi hefur sætt 
mikilli gagnrýni. Oedlilegt er ad skýrsluaðilar og leyfisumsaekjendur 
telji sína umsókn standa utan laga, nr. 88/2018 um skipulag haf- og 
strandsvæða með vísun í að hafa sótt um fyrir margt löngu síðan en 
ekkert unnið í að kára sína umsókn fyrr en þeim hentaði. 


Í samræmi við 9. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum 
er það skylda framkvæmdaraðila eða aðila á hans vegum að vinna 
frummatsskýrslu. 


Fiskeldi Austfjarða hafnar því að ýmsar fullyrðingar í skýrslunni, 
eins og haldið er fram, um lífríkið séu ekki réttar. Viðamiklar 
rannsóknir hafa verið unnar á ýmsum þáttum t.d. rannsóknir á 
botndýrum. Það er vel þekkt að batamerki komi fram nokkrum 
mánuðum eftir að fóðrun lýkur en það er undir 
umhverfisaðstæðum komið hve hratt botndýralíf þróast í 
sambærilega samfélagsgerð og var áður en eldi hófst. 


Almennt sýna niðurstöður vöktunar á eldissvæðum í fjörðum 

landsins að fiskeldi í sjókvíum hefur áhrif á lífríki botns á afmörkuðu 

svæði og um 100 m frá eldiskvíum gætir áhrifa lítið eða ekki. 

Niðurstöður umfangsmikillar rannsóknar sem gerð var í Berufirði, 

sýnir að: 

e — Magn lífræns kolefnis er mest næst kvíum og að sama skapi 
eykst fjöldi tegunda botndýra þegar fjær dregur kvíum. 


e Virkni sets — mæld surefnisupptaka sets — er hæst næst kvíum 
og í straumstefnu frá kvíum. 


e Nálægt kvíum er burstaormurinn Capitella capitata 
(visitegund um mengun) algengasta tegund dýra á botni. 


e Lífrænt efni sem botndýr éta nálægt eldiskvíum kemur frá 
eldinu. Fjær eldiskvíum er uppruni lífræns efnis mest af öðrum 
uppruna. Pvi fellur stærsti hluti lífræns efnis frá fiskeldinu til 
botns undir og í næsta nágrenni eldiskvia. 


Hverjir þessir málsmetandi menn eru er erfitt að fullyrða um, en 


rannsóknir og reynsla Fiskeldis Austfjarða sýna að lífríki botndýra 
nær sér tiltölulega fljótt á þeim svæðum þar sem eldi er stundað. 


Umhverfismatsferlið og umsókn um leyfi vegna eldis á 10.000 
tonnum í Seyðisfirði byrjaði árið 2016 og áður en lög nr. 88/2018 
um haf- og strandsvæðaskipulag tóku gildi. Fiskeldi Austfjarða 
hefur verið í samskiptum við verkefnisstjóra haf- og 
strandsvæðaskipulags hjá Skipulagsstofnun auk þess sem 
fyrirtækið hefur komið sjónarmiðum sínum og áætlunum á 
framfæri á öðrum vettvangi, í formi athugasemda í tengslum við 
auglýsingu skipulagslýsingar. Fiskeldi Austfjarða hefur verið virkt í 
samskiptum og vinnu sem tengjast fyrirhuguðu 
strandsvæðisskipulagi eins og kostur er. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Kafli (355 Efnisatriði: | Náttúruvá 
Númer HR si 
Si Aðili Athugasemd Viðbrögð 
43 Gunnar Gunnarsson Á Seyðisfirði hafa í gegnum tíðina fallið töluvert af bæði aurskriðum 


og snjóflóðum. Þessi ofanflóð eru ekki einskorðuð við bæjarstæðið 
þó áhrifa þeirra gæti mest á því svæði heldur er töluvert um 
snjóflóð og aurskriður utar í firðinum. Gott er að glöggva sig á því 
hvar snjóflóð hafa fallið í ofanflóðakortasjá Veðurstofunnar og þar 
sést meðal annars að töluvert af snjóflóðum hafa fallið rétt innan 
við Sörlastaðavíkina2. Flóð sem falla alla leið út í sjó mynda 
flóðbylgju fer sú flóðbylgja í allar áttir út frá snjóflóðinu og meðal 
annars myndi snjóflóð á þessu svæði mynda flóðbylgju sem bærist 
yfir að eldissvæðinu í Sörlastaðavík. Og eins og reynslan frá því nú 
skömmu fyrir jól þá er ekki hægt að slá því föstu að aurskriður falli 
mest í bröttum lækjafarvegum. Ef skoðaðar eru myndir af 
Strandatindi þá má sjá að á svipuðum slóðum eru aurskriður alls 
ekki óalgengar og eru gamlar skriður á þessu svæði m.a. nýttar sem 
malarnámur. 

Ofan við Selstaðavíkina er þekkt að snjóflóð hafi fallið. Ekki er þekkt 
að snjóflóð í Selstaðavíkinni hafi náð út í sjó en eins og reynslan af 
aurskriðunum ætti að hafa kennt okkur þá má segja að „það sem 
hefur aldrei gerst getur alltaf gerst aftur“. Þegar bornar eru saman 
myndir úr ofanflóðakortasjá Veðurstofunnar og yfirlitsmynd yfir 


Umfjöllun um náttúruvá í kafla 3.4.4 hefur verið uppfærð í 
matsskýrslu. Þar er lagt mat á ofanflóðahættu fyrir 
eldismannvirki. 


fyrirhuguð eldissvæði Fiskeldis Austfjarða í Seyðisfirði ma sjá 
hversu nálæg svæðin eru við þekkt snjóflóðasvæði 


44 


Landvernd 


Lagnaðarís, marglytta og þörungar eru að sama skapi áhættuþættir 
sem gera hefði þurft sérstaka áhættugreiningu á. Sama gildir um 
hættu á því að selir og önnur stór sjávarrándýr gati kvíar. Þá þarf 
einnig að gera sértæka áhættugreiningu vegna ofanflóða bæði er 
varðar snjó- og aurskriður sem fallið geta í sjó fram á viðkomandi 
svæðum með ófyrirséðum afleiðingum fyrir opið sjókvíaeldi. Má í 
þessu sambandi minna á nýafstaðnar náttúruhamfarir í Seyðisfirði 
vegna aurflóða, en á síðustu árum hefur vegna mikilla 
veðrabreytinga stóraukist hætta á skriðuföllum sem geta valdið 
miklu tjóni, bæði skriðan sjálf og eins vegna sjávarbylgju sem 
myndast og getur gengið þvert yfir fjörðinn á hvorn veginn sem er. 
Gera verður því sérstaka kröfu á úttekt og áhættumati að þessu 
leyti 


Umfjöllun um náttúruvá í kafla 3.4.4 hefur verið uppfærð í 
matsskýrslu. Þar er lagt mat á ofanflóðahættu fyrir 
eldismannvirki. 


45 


Landvernd 


Það mat skýrsluhöfunda að hætta á ofanflóðum í Seyðisfirði sé lítil 
eða engin. Það dæmir sig auðvitað sjálft í ljósi stórfelldra 
aurskriðufalla sem fallið hafa nú í desember 2020. Þá eru uppi 
viðvarandi snjóflóðahætta beggja vegna fjarðar og í ljósi þess hve 
fjalllendi er bratt beggja vegna niður að þessum þrönga firði sem 
Seyðisfjörður er má sæta furðu að flóðahætta sé ekki vigtuð inn í 
skýrsluna sem einn af stórum áhættuþáttum. Vitað er að skriðuföll 
fram í sjó geta valdið gríðarmiklum flóðbylgjum þvert yfir fjörðinn. 
Flóðbylgjur geta orðið svo stórar að opnar sjókvíar gætu undir 
engum kringumstæðum staðist þá áraun. Ekki virðast 
skýrsluhöfundar hafa reynt að leita í gögn veðurstofunnar um 
fyrirliggjandi náttúruvá. Þessi gögn á vafalaust eftir að uppfæra 
með það fyrir augum að hættustig vegna ofanflóða verði hækkað 
og hættusvæði stækkuð nú í kjölfar nýlegra náttúruhamfara í 
firðinum. 


Umfjöllun um náttúruvá í kafla 3.4.4 hefur verið uppfærð í 
matsskýrslu. Þar er lagt mat á ofanflóðahættu fyrir 
eldismannvirki. 


46 


Natturuverndarsamt6k 
Austurlands (NAUST) 


Ástæða er til að vekja athygli á öðrum áhættuþáttum sem varða 
áformaða starfsemi sem ekki er gerð viðunandi grein fyrir má þar 
nefna marglyttu, lagnaðarís og þörunga. Þá er ærinn ástæða að 
meta nánar hættu vegna ofanflóða er varðar hvorutveggja snjó- og 
aurskriður sem fallið geta í sjó fram áviðkomandi svæðum með 
ófyrirséðum afleiðingum fyrir opið sjókvíaeldi.Nýlegar 
náttúruhamfarir í Seyðisfirði vegna gríðarlegra aurflóða hafa vakið 
upp stórar og áleitnar spurningar um vaxandi áhættuþætti er 
varðar skriðuföll við Seyðisfjörð. Í ljósi þess hve fjalllendi er bratt við 
Seyðisfjörð og í ljósi nýafstaðinna atburða hlýtur því að verða að 
gera þá sjálfsögðu kröfu að ofanflóð verði metin sérstaklega við 
fjörðinn með tilliti til hvers skyns starfsemi sem kann að vera í 
skipulagskortunum og að áhættumat verði unnið í kjölfarið. 


Umfjöllun um náttúruvá í kafla 3.4.4 hefur verið uppfærð í 
matsskýrslu. Þar er lagt mat á ofanflóðahættu fyrir 
eldismannvirki. 


47 


Olafur Hr. Sigurdsson 


[Vitnað er í samantekt þar sem segir: Ekki er talið að hafís eda 
lagnaðarís muni hafa bein eða neikvæð áhrif á fiskeldi í Seyðisfirði. | 
Þetta hljómar sérkennilega þegar skoðuð er hafíssaga Íslands en 
þar eru hafísár á Seyðisfirði samkvæmt upplýsingum Veðurstofu 
níu á síðustu öld þar af sex á síðari hluta hennar 1965-1968, 1979 
og 1982? Frá 1878- 1895 eru hafísár eru sex. Á hafísárum hefur 
Seyðisfjörð fyllt af ís í tvo mánuði í hvert sinn oftast apríl og maí. 
Eitt ár sker sig úr en þá er ís sagður í firðinum frá apríl tilsept. Í 
viðbragðsáætlun sem er í viðauka er gert ráð fyrir viðbrögðum ef 
hafísástand skapast og verður að segja eins og er að varnir eins og 
bátar, skip eða vírstrengir hljómi vægast sagt bjartsýnislegt og 
öllum sem upplifað hafa þessa, tíma væntanlega ljóst að slíkar 
varnir mega sín lítils þegar „Landsins forni fjandi“ er annars vegar. 
Að mínu mati þarf að endurskoða viðbragðsáætlun í samræmi við 
það sem raunverulega gæti gerst. Það eykur líka á trúverðugleika 
verkefnisins. Hins vegar er aðdragandi svona atburða langur og 
nægur tími til að hreinsa fisk úr kvíum og fjarlægja þær. 


Hafís fyrir utan ströndum Austfjarða er ekki algengur, en það geta 
komið ár þar sem mikið er af honum. Viðbragðáætlanir Fiskeldis 
Austfjarða eru uppfærðar reglulega miðað við aðstæður og 
þekkingu hverju sinni. Mikilvægast er að fylgjast með hvort þær 
aðstæður komi upp að hætta geti skapast af hafís fyrir eldið og 
grípa til aðgerða í samræmi við aðstæður hverju sinni. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


48 


Ólafur Hr. Sigurðsson 


Hér er vægast sagt farið frjálslega með staðreyndir. Þekkt 
aurskriðusvæði er fjölmörg í Seyðisfirði og bæði í Sörlastaðavík og 
Selstaðavík hafa fallið stórar aurskriður. Snjóflóðasaga 
Seyðisfjarðar er löng og velþekkt. Mannskæðasta snjóflóð á 
Íslandi féll þar 1885. Stór snjóflóð hafa fallið víða í firðinum og má 
geta þess að við Selstaði féll stórt snjóflóða 1994. Björguðust 


Hafís fyrir utan ströndum Austfjarða er ekki algengur, en það geta 
komið ár þar sem mikið er af honum. Viðbragðáætlanir Fiskeldis 
Austfjarða eru uppfærðar reglulega miðað við aðstæður og 
þekkingu hverju sinni. Mikilvægast er að fylgjast með hvort þær 
aðstæður komi upp að hætta geti skapast af hafís fyrir eldið og 
grípa til aðgerða í samræmi við aðstæður hverju sinni. 


tveir drengir naumlega úr flóðinu en það féll í sjó fram í 
Selstaðavíkinni. Ekki er auðvelt að gera sér grein fyrir hvort svona 
viðburðir hafi áhrif á eldissvæðum en nánast á hverju ári falla 
aurskriður og snjóflóð í Seyðisfirði. Gera þarf ráð fyrir snjóflóð sem 
falla í sjó fram geti myndað talsvert stóra flóðbylgju enda nýleg 
dæmi um slíkt frá síðasta vetri á Vestfjörðum. Á hverju ári litast 
fjörðurinn móbrúnn af aurframburði sérstaklega á svæðinu í 
Sörlastaðavík en skammt þar innar á ströndinni er mesta 
aurskriðusvæði fjarðarins. Áður hafa komið fram athugasemdir við 
hættu af hafís. Rétt er að geta þess að sú hætta er mest á 
Austurlandi norðan Gerpis. 


Umfjöllun um náttúruvá í kafla 3.4.4 hefur verið uppfærð í 
matsskýrslu. Þar er lagt mat á ofanflóðahættu fyrir 
eldismannvirki. 


49 


Pétur Kristjánsson 


Mannskæðasta snjóflóð Íslandssögunnar féll á Seyðisfirði 18. 
febrúar 1885. Flóðið kom úr Bjólfinum og varð 24 manns að bana. 
Stórt snjóflóð féll úr Bjólfinum á Seyðisfirði og nánast gjöreyddi 
síldaverksmiðju 19 mars 1995 svo ekki sé nú minnst á 
hörmungarnar sem dundu yfir byggðina þegar stærsta aurskriða í 
byggð á Íslandi féll úr Botnunum sunnan fjarðar og olli gífurlegri 
eyðileggingu 18 desember sl. Sjálfur man ég eftir að hlaupið hafi úr 
Hábökkum í sjó fram þó ég muni ekki akkúrat árið. 


Ekki er um efnislega athugasemd að ræða. 


Umfjöllun um náttúruvá í kafla 3.4.4 hefur verið uppfærð í 
matsskýrslu. Þar er lagt mat á ofanflóðahættu fyrir 
eldismannvirki. 


50 


Ungir umhverfissinnar 


Ekki eru gerð nein skil í skýrslunni um áhrif olíumengunar á fiskeldi 
og teljum við því ábótavant, en vitað er að mikið magn af olíu lekur 
reglulega úr flaki El Grillo sem liggur á botni Seyðisfjarðar. Eins 
teljum við að taka þurfi frekari umhverfisþætti til greina eins og 
aurflóð, snjóflóð og oliumengun og þá sérstaklegra í ljósi nýliðinna 
aurflóða í Seyðisfirði. Eins teljum við að skoða þurfi áhættuna af 
mengun í kjölfar óveðra, í ljósi þess að fóðurprammi sökk í 
Reyðarfirði í slíku og því má færa rök fyrir því að af þeim stafi 
mengunarhætta. 


Í prammanum sem sökk í Reyðarfirði var olíu að finna en hún lak 
ekki út. Þess vegna er ekki hægt að halda fram að mengunarhætta 
hafi skapast. Fiskeldi Austfjarða tekur ekki undir kröfu að fjalla 
þurfi um mengunarhættu vegna fóðrapramma. Taka má fram að 
ný gerð á fóðurprömmum er væntanleg í Berufjörð og 
Fáskrúðsfjörð og má búast við að slíkir prammar verði notaðir í 
Seyðisfirði. Þetta er tengiltvinnprammi sem eru rafknúnir 
fóðurprammar, en ganga eingöngu fyrir jarðefnaeldsneyti um 
fjórar klukkustundir á sólarhring. Með þessu verður minni olía 
geymd um borð en á fóðurprömmum sem nú eru notaðir. 


Óvissa er um flakið af El Grillo vegna þess að ekki er vitað hversu 
mikið magn af olíu leynist þar. Það er á forræði yfirvalda að reyna 
að koma í veg fyrir olíuleka en ekki Fiskeldis Austfjarða. 
Staðsetning við Háubakka hefur verið felld niður og staðsetning 
næst El Grillo verður því í Sörlastaðavík, sem liggur fjarri flakinu. 


Umfjöllun um náttúruvá í kafla 3.4.4 hefur verið uppfærð í 
matsskýrslu. Þar er lagt mat á ofanflóðahættu fyrir 


eldismannvirki. 
Kafli | 3.10 Efnisatriði: | Stefna stjórnvalda, eldisbúnaður, fóður 
Númer Fi 
eee Aðili Athugasemd Viðbrögð 
51 Friðbjörn E. Umbj. okkar gerir sérstaka athugasemd við þá nálgun FA að líta beinlínis Skýrt kemur fram í auglýsingu 460/2004 um að eldi laxfiska 
Garðarsson f.h. Eyjólfs | svo á að heimilt sé að stunda laxeldið sem um ræðir í Seyðisfirði með vísan | af eldisstofni er óheimilt á svæðum sem talinn eru upp. 
Þórs Kristjánssonar og | til auglýsingar nr. 460/2004, sbr. bls. 26 í frummatsskýrslu. Hið rétta er að Nálgun Fiskeldis Austfjarða á að líta svo á að fiskeldi sé 
Gíslínu Hrefnu það eina sem auglýsingin kveður á um er að það sé ekki beinlínis bannað. heimil þarf ekki að koma á óvart. Hins vegar er tekið skýrt 
Magnúsdóttur fram í kafla 3.10.3 í fummatsskýrslu að tilkynna þarf 
framkvæmd til Skipulagsstofnunar og framkvæmda sé háð 
leyfum frá Matvælastofnun og Umhverfisstofnun í 
samræmi við lög nr. 71/2008 um fiskeldi. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
52 Friðbjörn E. Af gögnum sem FA hefur lagt fram í frummatsskýrslu er ljóst, að flestar Skv. 1. gr. laga um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum 


Garðarsson f.h. Eyjólfs 
Þórs Kristjánssonar og 
Gíslínu Hrefnu 
Magnúsdóttur 


þeirra 24 eldiskvía sem um ræðir eru, skv. kortum sem FA leggur fram, 
staðsettar mjög nærri landi og raunar innan netlaga að hluta eða jafnvel 
öllu leyti, sjá t.d. bls.5 og 34 í frummatsskýrslu. Varðandi þetta er þó lögð 
áhersla á að í frummatsskýrslu virðist þess á engan hátt getið hvaða kort er 
stuðst við varðandi afmörkun netlaga sem tilgreind eru ásamt fleiri 
upplýsingum. Almennt eru kortagrunnar miðaðir við hæstu sjávarstöðu, en 
ekki stórstraumsfjörumál og er því ástæða til að gjalda sérstakan varhug við 
framsetningunni í frummatsskýrslunni. Þá er augljóst að á framlögðum 
kortum er ekki tekið tillit til hólma eða skerja sem á stórstraumsfjörumáli 
eru, en netlög telja í allar áttir frá ystu mörkum þeirra. Framsetning 
frummatsskýrslu hvað þetta varðar er því röng í þeim skilningi að netlög ná 
miklu lengra í sjó fram en þar er sýnt. Af þessu leiðir að sjókvíarnar eru 
a.m.k. að verulegu leyti innan netlaga fyrir landareign umbj. okkar. 


hafsbotnsins, nr. 73/1990, merkir hugtakið netlög 
sjávarbotn 115 metra út frá stórstraumsfjöruborði 
landareignar. Það er því hið rétta viðmið og það sama og 
stórstraumsfjörumál, sbr. Malid.is: 
Stórstraumsfjörumál=Fjöruborð, fjörumál, miðað við það 
þegar stórstreymt er, þ.e. þegar hæst er sjávarflóð og 
lægst er fjara í mánuði hverjum. 


Fullyrðing um að framsetning korta sé röng er algerlega 
óásættanleg. Skilgreining á staðsetningu eldissvæða í 
frummatsskýrslu er unnin út frá bestu fáanlegu 
landupplysingum um strandlínu Íslands (IS50 v grunnur 
Landmælinga Íslands). Skilgreind var önnur lína 115 m frá 
strandlínunni, sem samsvarar markalínu netlaga, og þar til 
viðbótar önnur lína 20 m utar. Með þessari aðferð var búið 
til belti samsíða ströndinni, sem ígildi netlaga. Afmörkun 
eldissvæða í frummatsskýrslu miðaðast við þetta belti. 


Við vinnslu umsóknar um leyfi til framkveemdarinnar verða 
mörk eldissvæða með tilliti til netlaga líka skilgreind. Því 
ætti að vera tryggt að öll eldismannvirki verði innan 
strandsvæðis Seyðisfjarðar, sem markast af línu netlaga og 
grunnlínu landhelginnar. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


53 Friðbjörn E. [Í bréfinu er rakið hvernig eldismannvirki verða fest við botn og miðað við | vísað er í svar nr. 52 við athugasemd sama aðila, þar sem 
Garðarsson f.h. Eyjólfs | dyptartélur] er þó ljóst að akkeri og útfarar þurfi að vera í a.m.k. allt að 240 | fram kemur að mörk netlaga, miðað við strandlínu, verða 
Þórs Kristjánssonar og | metra fjarlægð, sbr. viðmið þrefalda dýpt (3 x 80 m). Af þessu leiðir að skilgreind nánar þegar umsókn um leyfi verður unnin. Í 
Gíslínu Hrefnu útfarar og akkeri verða í öllu falli langt innan netlaga, hvernig svo sem á væntanlegum leyfum verða mörk eldissvæða því utan 
Magnúsdóttur málið er litið, enda rammarnir staðsettir nánast upp við netlög eins og FA | netjaga. 
skilgreinir þau (í raun réttri langt fyrir innan þau) og öll sú vegalengd sem inane sisese min mera ens Kanea sE 
um ræðir frá römmum og í átt ad landi, verður innan netlaga. FA hefur ekki í sab F 
aflað neinna heimilda til að nýta land umbj. okkar í þessu skyni, en í krafti verður fyrir Konig ae posa: ia verour nepta Komi 
einkaeignarréttar er honum heimilt að meina FA afnotin, sbr. fyrri pem þannig fyrir Maan eldissverols ap para as AE ; 
umfjöllun. Bent er á að FA getur ekki heldur aflað heimildar með HR A a AA a n aa 
eignarnámi, enda fer því fjarri að almenningsþörf krefji að félagið fái raskað UEO naa: anyir mamkæmainn, hanpa por 
lífríki Seyðisfjarðar og eignarréttindum umbj. okkar, sbr. skilyrði 1. mgr. 72 : 
gr. stjórnarskrárinnar. Enn fremur liggja engin lagafyrirmæli slíku til Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
stuðnings. Forsendur frummatsskýrslu standast því ekki. umfjöllun í matsskýrslu. 
54 Friðbjörn E. Hvað varðar utfara og akkeri frá römmum í átt frá landi þá má ætla að dýpi | Eldissvæði er staðsett fyrir utan netlög og sjókvíar munu 


Garðarsson f.h. Eyjólfs 
Þórs Kristjánssonar og 
Gíslínu Hrefnu 
Magnúsdóttur 


sé enn meira þar og fjarlægðin verði því ekki minni en að framan greinir. 
Hins vegar er afar lítið svigrúm til þess að fara með akkeri og útfara langt 
frá sjókvíunum, að ekki sé minnst á ef sjókvíarnar færast fjær landi, eins og 
nauðsynlegt yrði skv. framangreindu. Ástæðan er ekki síst sú að 
helgunarsvæði Farice fjarskiptastrengsins er 463 metrar í hvora átt, sbr. 5. 
mgr. 71. gr. laga nr. 81/2003. Með vísan til þessa verður að teljast afar 
langsótt, ef ekki ómögulegt, að ganga frá festingum þannig að hvorki verði 
gengið á eignarréttindi umbj. okkar með ólögmætum hætti, né brotið í 
bága við reglur um helgunarsvæði strengsins. 


aðeins ná til hluta svæðis. Stærð eldissvæða tryggir að 
akkeri og aðra festingar liggi innan svæðisins. Þar af 
leiðandi munu þær ekki koma inn fyrir netlög. Netlög eru 
skilgreind sem 115 metrar miðað við stórstraumsfjöru og 
ná eignarréttindi landeigenda til þess svæðis og ekki 
lengra. Allt tal um að akkeri og aðrar festingar ógni 
eignaréttindum eiga ekki við rök að styðjast. Hvað varðar 
helgunarsvæði Farice-strengsins þá er vísað til svars nr. 61 
við athugasemd Farice um strenginn. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu 


55 


Olafur Hr. Sigurdsson 


Hvort eru [eldiskviar] byggðar til að þola 5m eda 9m öldu? A þessu er jú 
verulegur munur, en væntanlega duga báðar stærðir til að þola 50 ára 
ölduna sem er sögð á ystu kvíasvæðum 4 metrar. 


Áður en starfsemi hefst á viðkomandi eldissvæði fer fram 
stöðvarúttekt og matsgreining. Í þessari vinnu er horft til 
strauma og öldufars. Niðurstaða þessarar vinnu ræður því 
síðan hvernig búnaður er valinn m.a. með tilliti til 
ölduhæðar. 


Kafli 5.3 í matsskýrslu hefur verið uppfærður með hliðsjón 
af framansögðu. 


56 


Friðbjörn E. 
Garðarsson f.h. Eyjólfs 
Þórs Kristjánssonar og 

Gíslínu Hrefnu 
Magnúsdóttur 


ÍMliðað við gefnar forsendur, að 95% úrgangs falli til botns innan við 25 
metra frá sjókvíunum |...) er væntanlega búist við því að um 175 tonn falli 
fjær kvíunum. Í frummatsskýrslu er því lýst að úrgangur falli að mestu leyti 
innan við 50 metra frá sjókvíunum í föstu formi. Þar er og hnykkt er á því að 
allar kannanir og rannsóknir um áhrif fastra efna séu samhljóma og á þá 
leið að lítilla áhrifa gæti í 100 metra fjarlægð og alls engra í 350 metra 
fjarlægð. Af þessu leiðir að öruggt er að áhrifa mun gæta innan netlaga 
umbj. okkar sem eru vel innan 100 metra fjarlægðar frá kvíunum, hvernig 
svo sem á staðsetningu netlaga er litið. Hvernig svo sem á málið er litið 
mun því áhrifa gæta innan alls þess svæðis sem fellur innan netlaga umbj. 
okkar. 

Úrgangur frá kvíaeldinu er skv. þessu í andstöðu við eignarréttindi umbj. 
Okkar, enda öðrum en eigendum óheimilt að hlutast sérstaklega til um að 
Úrgangi sé dreift yfir land viðkomandi. Á það sérstaklega við þegar svo 
rammt kveður að dýralíf á því svæði sem um ræðir býður mikinn skaða af 
eða víkur hreinlega alveg. Með vísan til þessa er enn augljósara að áform FA 
í Seyðisfirði eru með öllu ósamþýðanleg stjórnarskrárvörðum 
eignarréttindum umbj. okkar. 


Varðandi staðbundin áhrif framkvæmdarinnar á hafsbotn 
er vísað í svar nr. 74 við athugasemd Friðbjörns E. 
Garðarssonar f.h. Eyjólfs Þórs Kristjánssonar og Gíslínu 
Hrefnu Magnúsdóttur. 


Réttur eigenda að sjávarjörðum í netlögum er mjög 
takmarkaður og eru honum settar skorður víða í lögum. 
Varðandi þau eignaréttindi sem hér myndi mögulega reyna 
á þá ná réttindi landeigenda ekki til réttinda sem tengjast 
dýralífi innan netlaga. Þannig á landeigandi ekki veiðirétt 
og á það bæði við um fiskveiðar og nytjar á skelfiski. Þannig 
má líta svo á að réttindi landeigenda séu ekki önnur og 
meiri en almennings er kemur að þessum þáttum, svo 
takmörkuð eru þau skv. lögum. 


Við mat á dreifingu úrgangsefna sem til fellur í eldi verður 
að líta til fleiri þátta en bara fjarlægðar, atriði eins strauma, 
dýpi og efnasamsetningu sjávar skipta líka máli. Reynslan 
sýnir að mest af þessum úrgangsefnum fellur til botns við 
kvíar og innan viðkomandi eldisvæðis. Þar af leiðandi er 
ekki hægt að segja að þetta skerði eignaréttindi eins og 
haldið er fram. Þó hluti úrgangsásefna dreifist yfir stærra 
svæði er það magn hins vegar svo hverfandi að lífríki stafar 
ekki hætta af því, en jafnframt má ætla að þau þau berist 
undan straumi og því ekki inn að netlögum. Þess vegna er 
ekki hægt að halda því fram að verið sé að hlutast 
sérstaklega til við að dreifa úrgangi yfir einkaland. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu 


57 


Skálanesbjarg ehf og 
Skálanessetur ehf 


Gerð er athugasemd við uppsetningu kvía í Skálanesbót með 
hliðsjón af sjólagi á svæðinu. Margfalt álag verður á kvíar á þessu 
svæði en þeim sem innar eru og er gerð athugasemd við þessa 
staðsetningu með það til hliðsjónar að þær geta slitnað upp og lent 
upp í fjöru/kletta í verstu vetrarveðrum með tilheyrandi mengun 
og “sleppingum” eldislax. Aðstæður sem vitnað er í þessu 
samhengi sjást ekki í stuttum meðaltalsmælingum þar sem um er 
að ræða atburði “events” sem koma fyrir á nokkurra ára fresti. 


Fiskeldi Austfjarða lét gera öldufarsmódel fyrir Seyðisfjörð og þar 
kemur skýrt fram að yst í Seyðisfirði er 50 ára aldan um 4,0 
metrar og innst í Skálanesbótinni er hún minni en 1,6 m (mynd 18 
í matsskýrslu). Eldiskvíar sem notaðar verða eru hannaðar til að 
þola allt að níu metra ölduhæð. Áður en starfsemi hefst á 
viðkomandi eldissvæði fer fram stöðvarúttekt og matsgreining. Í 
þessari vinnu er horft til strauma og öldufars. Niðurstaða þessarar 
vinnu ræður því síðan hvernig búnaður er valinn m.a. með tilliti til 


ölduhæðar. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á umfjöllun í 
matsskýrslu. 


Kafli 


Efnisatriði: 


Valkostir 


Númer 
svars 


Aðili 


Athugasemd 


Viðbrögð 


58 


Ólafur Hr. Sigurðsson 


Hér mætti leggja aðeins meiri vinnu í að skoða núllkost. Sérkennileg 
fullyrðing um jákvæð áhrif á ferðamennsku í Seyðisfirði sem hefur enga 
marktæka rannsókn að baki, sérstaklega ekki með tilliti til sérstöðu 
Seyðisfjarðarhafnar sem ferju- og skemmtiferðaskipa hafnar. Ferjusiglingar 
með fólk er eina núverandi tenging Íslands og Evrópu og Seyðisfjörður því 
fyrsta og síðasta upplifun ferðamanna sem koma þessa leið til landsins. Í 
núllkosti mætti benda á viðkvæma stöðu sjávarútvegs á Seyðisfirði þar sem 
togaraútgerð og vinnsla bæði í frystihúsi og bræðslu er ekki lengur á forræði 
Seyðisfirðinga. Hvort það er kostur eða galli skal ósagt látið enda hvort 
tveggja tvíbent eins og dæmin sanna. Atvinnulíf á Seyðisfirði í núllkosti 
stendur höllum fæti og eðlilegt að það komi fram. Vaxtarbroddurin er í 
ferðaþjónustu og því skiptir máli hvaða áhrif fyrirhugað fiskeldi hefur á 
ferðaþjónustu og reyndar líka á menningarlíf sem er í miklum blóma á 
Seyðisfirði. 


Núllkostur felur í sér að ekki verði framkvæmt og því mun 
grunnástand umhverfisþátta sem fjallað er um í 
frummatsskýrslu þróast án áhrifa framkvæmdarinnar, svo 
sem ferðaþjónusta og samfélag (sjávarútvegur og vinnsla) 
sem hér er minnst á. Þar með er ljóst að í þeim tilvikum 
þar sem umhverfisáhrif framkvæmdarinnar eru metin 
neikvæð eða jákvæð mun núllkostur leiða til þess að þau 
áhrif komi ekki fram. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


59 


North Atlantic Salmon 
Fund (NASF) á Íslandi 


Í grein 4.4. er fjallað um það sem Fiskeldi Austfjarða hf kallar óraunhæfa 
kosti. Þar er átt við lokaðar kvíar og landeldi. Fyrirtækið gerir lítið úr lokuðum 
kvíum og segir að þar sé langt í land og að tæknin sé svo ófullkomin. Í ljósi 
þess er gott að nefna fyrirtækið Akvafuture, norskt laxeldisfyrirtæki sem 
reyndi að fá leyfi hér við land. Það skal tekið fram að NASF er ekki talsmaður 
neins eldisfyrirtækis en þó ber að nefna þetta hér svo að ekki sé um 
innantóma fullyrðingu að ræða. Akvafuture hefur alið lax í lokuðum sjókvíum 


Samkvæmt leiðbeiningariti ESB eru raunheefir valkostir 
m.a. þeir sem eru til þess fallnir að geta náð markmiðum 
framkvæmdarinnar á fullnægjandi hátt. Viðskiptalegar 
forsendur liggja til grundvallar þeirri áætlun að stunda 
eldi á frjóum laxi í Seyðisfirði, en aðrar eldisaðferðir eru 
ekki líklegar til að ná viðskiptalegum markmiðum Fiskeldis 
Austfjarða, enn sem komið er. 


í um 6 ár. Á þeim tíma hefur aldrei sloppið hjá þeim fiskur og ekki komið upp 
lúsafár. 70% af úrgangnum þar er svo nýttur til að búa til bio-diesel og 
strætisvagnar á svæðinu ganga fyrir því. Tæknin er svo sannarlega komin, 
það eru einungis gróðasjónarmið sem valda því að nánast allur lax er enn 
alinn í opnum sjókvíum. 

Fiskeldi Austfjarða fjallar einnig um landeldi og nefnir þar að erfitt væri að 
koma upp slíkri stöð á Seyðisfirði. Fyrst að landeldi og lokaðar kvíar eru ekki 
talinn raunhæfur valkostur, þá telur NASF það bestu lausnina að sleppa því 
að ala lax í Seyðisfirði. 


Lokaðar kvíar eru áhugaverður valkostur, en þær eru enn 
á rannsókna- og þróunarstigi. Það á m.a. við um útfærslu 
Akvafuture á lokuðum kvíum, því eftir því sem best er 
vitað er ekkert eldi í fullri framleiðslu með slíkt kerfi 
(https://www.akvafuture.com/). Aðferðin er ennþá á 
þróunarstigi og getur því ekki talist raunhæfur valkostur á 
sama hátt og kviaeldi. Þau kerfi sem eru á tilraunastigi 
þola illa öldu og byggja á dælingu á hlýjum djúpsjó sem 
fyrirfinnst ekki við Ísland. 

Í landeldi þyrfti að hita sjó til að ná kjöraðstæðum til 
vaxtar laxins. Til þess þarf umtalsverða orku. Landeldi er 
fýsilegt á svæðum þar sem aðgengi er að jarðhita en þau 
skilyrði eru ekki fyrir hendi á Austfjörðum. 


Með hliðsjón af banni við sjókvíaeldi á hafsvæðum við 
landið, rekjanleika erfðaefnis eldislax og reglulegri 
endurskoðun áhættumats erfðablöndunar, sem m.a. 
byggir á vöktun, telur Fiskeldi Austfjarða að dregið sé 
verulega úr hættu á neikvæðum afleiðingum laxeldis í sjó 
á villta laxastofna. Fiskeldi Austfjarðar telur mikilvægt að 
ófrjór lax verði notaður í sjókvíaeldi eins fljótt og það 
þykir raunhæft. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


60 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Björns Roth og 
Gíslínu Hrefnu 
Magnúsdóttur 


Í frummatsskýrslu er gengið svo langt að draga upp þá mynd að eldi í 
lokuðum kerfum í landi eða í sjó séu ekki góðir kostir. Umbj. okkar frábiður 
sér slíkar skýringar sem miða að því einu að slá ryki í augu stjórnvalda svo FA 
eigi von um að fá ekki aðeins að stunda fiskeldi í Seyðisfirði, í andstöðu við 
hagsmuni nær allra annarra, heldur einnig að komast í aðstöðu til að gera 
það með ódýrum hætti til að hámarka arðsemi á kostnað villtra stofna og 
réttinda annarra. Augljóst mál er að hætta á stroki er allt önnur og minni ef 
eldi en í landi og sömuleiðis ef um lokaðar kvíar er að ræða. Umbj. okkar 
bendir á að slíkt væri enn fremur líklegra til þess að eyða þeirri óvissu sem 
tilgreint er í frummatsskýrslu að leiðir af áhrifum fiskeldisins á lífríkið, sbr. 
bls. 66 í skýrslunni. 


Vísað er í svar nr. 59 við athugasemd North Atlantic 
Salmon Fund (NASF) á Íslandi vegna umfjöllunar um 
lokaðar kvíar. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


Kafli 


4.3.4 Efnisatriði: | Sæstrengur 
Mor Aðili Athugasemd Viðbrögð 
61 Farice Helgunarsvæði [fjarskiptastrengja sem liggja í sjó] er mílufjórðungsbelti Breyting hefur orðið á framkvæmdinni í matsferlinu, sjá 
hvorum megin við fjarskiptastrenginn, sem jafngildir 463 metrum, sbr. 5. kafla 2.4 í matsskýrslu. Fiskeldi Austfjarða hefur lýst yfir 
mgr. 71. gr. laga nr 81/2003 um fjarskipti. Innan þessa svæðis er bannað að | að það sé ekki lengur á áætlun að nýta eldissvæðið við 
veiða með veiðarfærum, sem fest eru í botni eda eru dregin eftir honum, svo | Háubakka. Önnur eldissvæði sem kynnt voru í 
sem netum, botnvörpum og þess háttar. Þá er skipum einnig bannað að frummatsskýrslu hafa einnig tekið breytingum. Nýtt 
leggjast við akkeri innan sömu fjarlægða frá fjarskiptastrengjum. Ekkert er skipulag eldissvæða má sjá á mynd 7 í matsskýrslu. Á 
minnst á það hvort staðsetning eldissvæðisins á Háubökkum sé innan eða myndinni má sjá helgunarsvæði FARICE-1, en fyrirhuguð 
utan helgunarsvæðis FARICE-1 sæstrengsins. Ad öðru leyti en að framan eldissvæði verða vel utan við það svæði sem á að verja 
greinir er ekkert fjallað um áhrif staðsetningar sjókvíanna á FARICE-1 strenginn. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að 
sæstrenginn, sem sætir mikilli furðu þegar haft er í huga hversu mikilvægir staðsetningu ankeris er stýrt nákvæmlega þegar sjókvíum 
hagsmunir eru í húfi fyrir landið í heild sinni. er komið fyrir á sjávarbotni. 
Innst í firðinum við Háubakka má sjá hvar FARICE-1 sæstrengurinn kemurá | Fjallað er um eldismannvirki m.t.t. FARICE sæstrengsins í 
land í mikilli nálægð við fyrirhugaða sjókví. Af upplýsingum úr kafla 5.1 og 5.3 í matsskýrslu. 
frummatsskýrslunni verður ekki betur skilið en að hluti sjókvíarinnar muni 
liggja innan helgunarsvæðis sæstrengsins í andstöðu við ákvæði 5. mgr. 71. 
gr. laga nr 81/2003 um fjarskipti. 
Engar upplýsingar er að finna í frummatskýrslunni um hvernig festingar 
verða notaðar fyrir kvíarnar, sem verður að teljast verulega ámælisvert. Í öllu 
falli hlýtur að þurfa einhvers konar akkeri til þess að botnfesta kvíarnar. .... 
Festingar fyrir sjókvíar eru alveg jafn vel til þess fallnar að valda tjóni á 
sæstrengnum og þau veiðarfæri og akkeri skipa sem eru talin upp í 5. mgr. 
71. gr. laga um fjarskipti. Vegna þess hve innsta sjókvíin við Háubakka er 
nálægt sæstrengnum telur Farice yfirgnæfandi líkur á því að festingar 
sjókvíarinnar muni fyrr eða síðar valda tjóni á sæstrengnum í slæmu veðri 
með því að skera eða rífa í hann svo hann slitni. 
62 Guðlaugur Kristinn Ennfremur er stórskipahöfn og landamæri í Seyðisfirði, með umferð 


Óttarsson 


stórskipa, sem mun alltaf skapa mengunarhættu fyrir hverskonar fiskeldi í 
þröngum firðinum. Það er því raunveruleg hætta á því, að skipafélögin leiti 
að öðrum stað til að fá þjónustu, ef laxeldi í sjókvíum verður leyft, enda vilja 
skipafélög spara sér það að vera í endalausum dómsmálum vegna 
mögulegrar mengunar vegna skipaferða ef eldið lendir í einhverskonar 
áföllum. Yrði það mikill skaði fyrir Seyðisfjörð og ferðamannaiðnaðinn hér ef 
skip hætta að koma inn fjörðinn. 


Umferð skipa um firði sem eru í byggð er eðlileg og eldi í 
öðrum fjörðum á Austfjörðum hefur ekki minnkað 
skipaumferð eða leitt til að skip leiti annað. Fiskeldi 
Austfjarða hefur ekki uppi neinar áætlanir um að vera að 
standa í málaferlum við skipafélög þar sem ekki er ljóst 
hverjar forsendur slíks væru. Eldið sem slíkt mun ekki 
leiða til þess að skip með ferðamenn eða Norræna hætti 
að sigla inn fjörðinn. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


Kafli 


6.1 Efnisatriði: | Eðlisþættir sjávar, burðarþol 
Númer Br 
eae Aðili Athugasemd Viðbrögð 
63 Gunnar Gunnarsson Gera má því ráð fyrir því að fjörðurinn eigi mun erfiðara með að hreinsa sig 


af úrgangi sem fellur til við fiskeldið. Það mun því sitja lengur á botninum 
með tilheyrandi raski fyrir botnlífið sem mun verða mun lengur að jafna sig 
fyrir vikið. Samkvæmt ráðamönnum Fiskeldi Austfjarða sækja hvítfiskur og 
fleiri lífverur að kvíunum í leit að æti. Það að vissar tegundir fái forskot á 
aðrar getur sett jafnvægi lífríkisins úr skorðum og gert það að verkum að 
tegundir sem verða undir í þeirri baráttu hverfi úr lífríkinu eða hljóti mikinn 
skaða og verði lengi að jafna sig. Tegundafjölbreytni getur af þessum sökum 
minnkað töluvert. Töluvert af kolefni, nitri og fosfór fellur til á þessum 
svæðum sem getur ýtt undir þörungablóma þegar svona mikið af 
næringarefnum safnast á sama svæði. Þekkt er að laxeldi sem var innar í 
firðinum fyrir um 20 árum eða svo var í vandræðum með þörungablóma. 


Fiskeldi í sjó leiðir til aukins framboðs næringarefna sem 
svifporungar nýta til vaxtar. Ef ekki er að gætt er hætta á 
að eldi ýti undir óhóflegan þörungablóma og mikið magn 
þörunga falli til botns og rotnar þar. Afleiðing þess er að 
súrefnisinnihald í neðstu lögum sjávar fellur, sem leiðir til 
þess að lífsskilyrði lífvera versna. 


Mat á burðarþoli Seyðisfjarðar miðast við hámarks 
lífmassa í fiskeldi sem hægt er að hafa í firðinum án þess 
að það hafi óæskileg áhrif á lífríki. Mat á burðarþoli 
Seyðisfjarðar tekur tillit til stærðar fjarðarins, dýpis og 
varúðarnálgunar varðandi áhrif eldisins m.a. á uppsöfnun 
næringarefna. Samkvæmt lögum um fiskeldi ber 
Hafrannsóknastofnun að vakta lífrænt álag þeirra svæða 
sem metin hafa verið til burðarþols og endurskoða matið 
svo oft sem þurfa þykir að mati stofnunarinnar. 


Vegna óhagstæðra skilyrða innst í Seyðisfirði telur 
Hafrannsóknastofnun æskilegra að eldismassi sé frekar 
utar í firðinum en innar. Fyrir liggur að Fiskeldi Austfjarða 
hefur hætt við áformað eldi við Háubakka í botni 
Seyðisfjarðar. Öll starfsemi Fiskeldis Austfjarða verður því 
utarlega í Seyðisfirði. Með hliðsjón af því og að lífmassi í 
eldinu verður innan marka núgildandi burðarþols og að 
burðarþolið verður endurskoðað reglulega, byggt á 
niðurstöðum vöktunar á eðlisþáttum sjávar, er ólíklegt að 
eldið leiði til þess að þörungablómi verði vandamál í 
firðinum. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


64 Íslenski Samkvæmt tölum frá Umhverfisstofnun Noregs má gera ráð fyrir að Auk lífrænna efna inniheldur óhreinsað skólp frá 
náttúruverndarsjóðurinn | frárennsli (utslipp) frá hverju tonni af eldislaxi í sjókvíum sé á vid skólp heimilum og fyrirtækjum mikið magn örvera og sýkla sem 
(IWF) (avlöpsutslipp) frá 16 manns. Þetta þýðir að mengunin sem streymir út um stefnt geta heilsu manna í hættu. Einnig olíur, sápur, 
möskva 10.000 tonna sjókvíaeldis er á við 160.000 manna íbúabyggð. Í þessu | málmar og hættuleg efni s.s. úr hreinsiefnum. 
ljósi óskaði IWF í fyrra (2019) eftir leiðsögn frá Umhverfisráðuneytinu um Framangreint á ekki við um fiskeldi í sjó, þar sem álag á 
hvar hægt væri að sjá forsendur þess að reglugerð um fráveitur og skolp nr. | viðtakann er vegna lífræns efnis (fóðurleifar og úrgangur 
798/1999 og lög um varnir gegn mengun hafs og stranda 33/2004 gilda ekki | frá fiskinum). Eins og fram kemur í tilvitnaðri umsögn 
um eldi í sjókvíum. [i lok svars umhverfisráðuneytisins við erindi IWFsegir:| | umhverfisráðuneytisins er tekið á mengunarvörnum 
"Reglugerð um fráveitur og skólp, nr. 798/1999 gildir um söfnun, eldisins með burðarþolsmati. Burðarþol hafsvæðis miðast 
meðhöndlun og hreinsun skólps frá íbúabyggð og tiltekinni atvinnustarfsemi. | við hámarks lífmassa í fiskeldi sem hægt er að hafa á 
Reglugerðin gildir enn fremur um atvinnurekstur hér á landi og í tilteknu svæði án þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríkið 
mengunarlögsögunni. Skólp er skilgreint sem húsaskólp og iðnaðarskólp eða | eða gæði vatnshlotsins þar sem eldið fer fram. 
blanda húsaskólps eða iðnaðarskólps og/eða ofanvatns. Húsaskólp er skólp | Mat á burðarþoli Seyðisfjarðar verður reglulega 
frá íbúðarhúsnæði og þjónustustarfsemi sem einkum á rætur að rekja til endurskoðað með hliðsjón af niðurstöðum vöktunar 
efnaskipta mannslíkamans og heimilisstarfa, en iðnaðarskólp er annað en Hafrannsóknastofnunar. Umhverfissjóður sjókvíaeldis 
húsaskólp og ofanvatn sem losað er frá húsnæði eða annarri aðstöðu sem starfar samkvæmt lögum nr. 71/2008 um fiskeldi og 
notuð er til atvinnurekstrar. samkvæmt reglugerð nr. 874/2019. Meginmarkmið 
Fráveitur eru nýttar til flutnings og hreinsunar á skólpi áður en því er veitt út | sjóðsins er að lágmarka umhverfisáhrif af völdum 
í viðtaka. Í sjókvíum lifir fiskurinn í viðtakanum (sjónum); þar er fiskurinn sjókvíaeldis og með sjóðnum skal greiða kostnað við 
fóðraður og fóðurleifar og úrgangur frá fiskinum fer beint út í viðtakann. Ekki | rannsóknir vegna burðarþolsmats, vöktunar og annarra 
myndast því skólp sem hægt er að safna og meðhöndla. Á mengunarvörnum | Verkefna, eftir aðstæðum. Rekstrarleyfishafi sem elur lax í 
vegna fiskeldis í sjókvíum er því að tekið á annan hátt, samanber ofangreind | kvíum í sjó greiðir árlegt gjald til sjóðsins í hlutfalli við 
ákvæði um burðarþolsmat, mat á umhverfisáhrifum og rekstrar- og umfang framleiðsluheimildar. 
starfsleyfi." Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
Viljum við færa þetta svar hér til bókar í ljósi þess að engin starfsemi á landi | umfjöllun í matsskýrslu. 
kemst upp með að senda óhreinsað skólp frá sér beint út í umhverfið og 
sveitarfélög um allt land innheimta há gjöld af íbúum sínum til að standa 
straum af margra milljarða kostnaði við að bæta frárennslismál frá byggð. Á 
sama tíma fá sjókvíaeldisfyrirtæki að menga firði landsins vegna þess að 
starfsemin fer fram „í viðtakanum“. 
65 Landssamband Á [...] burdarpolsmati Hafrannsóknastofnunar hefur ekki verið framkvæmt | Burðarþol er ekki skipulagsáætlun heldur vísindalegt mat 
veiðifélaga umhverfismat, sbr. lög um umhverfismat áætlana, nr. 105/2006. á hámarks lífmassa í eldi sem hafsvæði getur borið án 


Umhverfismat áætlana skal gert vegna þeirra skipulags- og 
framkvæmdaáætlana og breytinga á þeim sem marka stefnu er varðar 
leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á 
umhverfisáhrifum, nr. 106/2000. Þar með talið eru rekstrarleyfi vegna 


þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríkið. Er um að ræða 
mat á hámarki lífmassa en Matvælastofnun ákveður 
sjálfstætt hver lífmassi skuli vera í rekstrarleyfum. 


fiskeldis. Ljóst er að burðarþolsmat Hafrannsóknarstofnunar er áætlun í 
þessum skilningi því það markar stefnu um leyfisveitingar, þ.e.a.s. veitingu 
rekstrarleyfa til fiskeldis. Það er hlutverk Skipulagsstofnunar að veita og gefa 
út leiðbeiningar um umhverfismat áætlana. Þá er það hlutverk 
Skipulagsstofnunar að taka ákvörðun um hvort áætlun skuli háð ákvæðum 
laga um umhverfismat áætlana þegar vafi leikur á því. Skipulagsstofnun 
hefur staðfest við undirritaðan að burðarþolsmöt Hafrannsóknastofnunar 
hafa ekki verið umhverfismetin á grundvelli laga nr. 105/2006. 

Mat á áhrifum áætlunarinnar, í þessu tilviki burðarþolsmats 
Hafrannsóknastofnunar, skal vinna samhliða áætlanagerðinni og liggja fyrir 
áður en áætlunin er samþykkt af viðkomandi stjórnvaldi, sbr. 2. mgr. 5. gr. 
laga nr. 105/2006. Þessu hefur ekki verið sinnt. Umhverfismat á 
burðarþolsmati Hafrannsóknastofnunar fyrir Seyðisfjörð hefur ekki farið 
fram en samkvæmt framangreindu er ljóst að það er forsenda þess að hægt 
sé að byggja útgáfu rekstrarleyfis á burðarþolsmati. Málsmeðferðin fer í 
bága við gildandi lög. Umhverfismat á burðarþoli Seyðisfjarðar verður að fara 
fram áður en frekari ákvarðanir um fyrirhugaðar framkvæmdir Fiskeldis 
Austfjarða hf. verða teknar og raunar allar framkvæmdir aðrar sem byggja á 
burðarþolsmötum Hafrannsóknastofnunar. 


Með breytingum á lögum um fiskeldi sem tóku gildi árið 
2019 ákveður Hafrannsóknastofnun eldissvæði í sjó á 
grundvelli burðarþols og með hliðsjón af bestu hagrænni 
nýtingu. 

Umhverfismat skipulagsáætlunar er ætlað að leggja mat á 
áhrif þeirrar stefnu sem þar er sett fram. 
Hafrannsóknastofnun mun skilgreina eldissvæði í 
Seyðisfirði og um þau verður fjallað í 
strandsvæðisskipulagi fyrir Austfirði, sem nú er í vinnslu. Í 
strandsvæðisskipulagi er mótuð stefna og ákvæði um 
ráðstöfun þess svæðis sem skipulagið nær til, þar með 
eldissvæði. Umhverfisáhrif svæðisskipulagsáætlunarinnar 
verða metin samkvæmt lögum um umhverfismat 
áætlana. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


66 


Landvernd 


Höfundar frummatsskýrslunnar virðast ganga út frá því að öll starfsemi 
miðist við hámarks burðarþol fjarðarins. Það er varhugavert, ekki síst í ljósi 
þess að fjörðurinn er þröngur og djúpur. Auk þess er hitastig sjávar í 
Seyðisfirði mjög lágt mestan hluta ársins. Hitastigið hefur veruleg áhrif á 
niðurbrot úrgangs frá eldinu og eykur hættu á vetrarsárum og laxadauða. 


Gerð er athugasemd við að starfsemi miðist við hámarks 
burðarþol fjarðarins. Til grundvallar mati á burðarþoli 
Seyðisfjarðar notar Hafrannsóknastofnun m.a. 
niðurstöður athugana á straumum, hita, seltu, súrefni og 
næringarefnum, sem gerðar voru víða í firðinum. Mat á 
burðarþoli Seyðisfjarðar tekur því tillit til stærðar 
fjarðarins og dýpis, en einnig varúðarnálgunar varðandi 
áhrif eldisins á eðlisþætti sjávar. 

Nokkurn tíma mun taka að ná fullri framleiðslu þannig að 
hámarks burðarþol fjarðarins verði nýtt. 
Hafrannsóknastofnun ber að vakta lífrænt álag í firðinum 
og endurskoða matið svo oft sem þurfa þykir að mati 
stofnunarinnar. Útgefin leyfi til fiskeldis mun taka mið af 
áætluðu burðarþoli Seyðisfjarðar hverju sinni. Þannig 
hefur verið tekið tillit til alls þess sem greint er í 
athugasemdinni. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


67 Náttúruverndarsamtök | Höfundar frummatsskýrslunnar ganga út frá því að starfsemi miðist við Varðandi athugasemd við að starfsemi miðist við hámarks 
Austurlands (NAUST) | hámarksburðarþol fjarðarins. Þá ber að hafa í huga að fjörðurinn er burðarþol fjarðarins er vísað í svar nr. 66 við athugasemd 
hvorutveggja þröngur og djúpur.Hitastig sjávar í Seyðisfirði er lágt hluta úr Landverndar. 
ári. Hitastig hefur áhrif á niðurbrot Úrgangs frá eldinu og eykur hættu á il grutidvallar mata burdarhollseyeistiarbarnotar 
laxadauda ef hitastig fer undir ákveðin mörk. : á Á á 
Hafrannsóknastofnun m.a. niðurstöður athugana á 
straumum, hita, seltu og súrefni á mismunandi tíma 
ársins. Mat á burðarþoli Seyðisfjarðar tekur því tillit til 
staðhátta, svo sem sjávarhita, sem áhrif hafa á niðurbrot 
úrgangs frá eldi. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
68 Olafur Hr. Sigurðsson | Mæli eindregið með því að þessi texti að [mynd 13] sé endurskoðaður. 


Miðað við upplýsingar sem koma síðar í þessum kafla er texti ekki að gefa 
rétta mynd af straumhraða og mikilvægar upplýsingar sem koma fram á bls. 
18 í Burðarþolsviðauka sýna að straumhraði við botn er ágætur (tölur frá 
2002) Straumhraði er góður ef tölur í heild eru skoðaðar bæði á kvíasvæðum 
og í heild í firðinum. Óþarfi að mála þetta svartara en efni standa til. Athygli 
vekur að mælingar fóru fram að sumri og hausti en það er sá tími sem veður 
eru almennt best á Seyðisfirði en það kemur fram í Burðarþolsskýrslu að 
vindar hafa mikil áhrif á straum og geta vindatímabil því flýtt hreinsun 
fjarðarins sem tekur 10-12 sólarhringa sé miðað við straummælingar á 
þessum tíma árs. 


Mynd 13 sýnir meðalstraum á 15 og 35 m dýpi, 
samkvæmt mælingum teknum á mismunandi tímum árs á 
tímabilinu ágúst 2016 til febrúar 2018. Stefna straumsins 
á hverju dýpi og staðsetningu er gefin til kynna með 
örvum af mismunandi lit og sýndur er kvarði fyrir 
straumhraða (lengd örvar sem samsvarar 2 cm/s). Á 
kortinu er sýnd stefna og straumhraði (lengd örvar) á 
viðkomandi stað og dýpi. Sem dæmi sýnir myndin að 
meðalstraumur á 35 m dýpi var til vesturs, inn fjörðinn, 
að norðanverðu og hraði hans nálægt 4 cm/s (u.þ.b. 2x 
lengd kvardans). Tilhneiging er til innflæðis (sterkari 
straumur) dýpra norðanvert og útflæðis grynnra 
sunnanvert. Texti við mynd 13 hefur verið uppfærður í 
samræmi við þessa skýringu. 


Niðurstöður sem sýndar eru á mynd 13 eru að miklu leyti 
í samræmi við niðurstöður mælinga að sumar- og 
haustlagi árið 2002. Hraði straumsins er þó ekki jafn 
heldur rokkar t.d. botnstraumur í Seyðisfirði u.þ.b. frá 1 
cm/s til 20-30 cm/s. 


Kafli 8.1.1 í matsskýrslu hefur verið uppfærður med 
hliðsjón af framangreindu. 


69 Olafur Hr. Sigurdsson | (Kafli 6.1.3. "Þá er bent á ad æskilegra er að meiri eldismassi sé frekar utar í Óljóst er í hvaða tilgangi Hafrannsóknastofnun setur 
firðinum en innar. Þá telur Hafrannsóknastofnun að ástæða sé til að halda athugasemd um fjarlægðamörk, sem varða 
þau lágmarks fjarlægðarmörk milli eldissvæða sem reglugerð nr. 1170/2015 | sjúkdómavarnir, í umfjöllun sinni um þol Seyðisfjarðar til 
setur."| Hér mætti koma skýrar fram að þessi lágmarksmörk eru á milli að taka á móti auknu lífrænu álagi frá fiskeldi. 
óskyldra aðila en þannig er það í reglugerðinni eða er Hafró að meina Tilvísun í athugasemd stofnunarinnar um fjarlægðamörk 
eitthvað annað. Finnst þetta koma skýrt fram í Burðarþolsskýrslunni en hafur verið fjarlægð úr kafla 8.1.3 í matsskýrslu 
þetta þarf að vera skýrara í þessari grein. Þetta kemur reyndar aðeins skýrar J g g Aai 
fram í 6.3.3. en í ljósi þeirra upplýsinga mætti þessi kafli vera skýrari. 

70 Ottar Yngvarsson Umhverfismat áætlana felst í að meta áhrif framkvæmdaáætlana á 


umhverfið og nýta niðurstöður matsins til að draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum þeirra. Umhverfismat áætlana er hugsað sem undanfari 
mats á umhverfisáhrifum einstakra framkvæmda. Við mat á 
umhverfisáhrifum einstakra framkvæmda er síðan lagt ítarlegra mat á 
umhverfisáhrif viðkomandi framkvæmdar og nánari útfærslu hennar. 


Umhverfismat áætlana skal gert vegna þeirra skipulags- og 
framkvæmdaáætlana og breytinga á þeim, sem marka stefnu er varða 
leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2006. Þar með talið eru leyfi vegna fiskeldis. Er 
ljóst að hér fellur undir bæði burðarþolsmat og áhættumat 
Hafrannsóknastofnunar. 

Ekki hefur farið fram lögskylt umhverfismat áætlana hvað varðar 
burðarþolsmat Seyðisfjarðar til laxeldis með norskum eldislaxi í opnum 
sjókvíum. Né heldur hefur farið fram umhverfismat áætlana varðandi 
áhættumat Hafrannsóknastofnunar frá 11. maí 2020. Lögmætur undanfari 
og grundvöllur frummatsskýrslu er því ekki fyrir hendi. 


Útgefið burðarþol hafsvæðis og áhættumat 
erfðablöndunar er vísindalegt mat á áhættuþáttum vegna 
fiskeldis en er ekki skipulagsáætlun, sem fellur undir lög 
um umhverfismat áætlana. 


Verið er að vinna strandsvæðisskipulag fyrir Austfirði. Í 
strandsvæðisskipulagi er sett fram stefna um vernd 
viðkomandi svæðis og framtíðarnýtingu þess, m.a. fiskeldi 
og eldissvæði að tillögu Hafrannsóknastofnunar. Í 
skipulaginu er tekin afstaða til ólíkrar nýtingar og verndar 
og til þess hvernig ólík nýting spilar saman. Umhverfismat 
strandsvæðisskipulagsins er framkvæmt í samræmi við 
lög um umhverfismat áætlana. 


Í athugasemd Fiskeldis Austfjarða við lýsingu fyrir gerð 
strandsvæðisskipulags á Austfjörðum er lögð áhersla á að 
upplýsingar um mál sem eru í formlegu ferli við mat á 
umhverfisáhrifum hjá Skipulagsstofnun séu nýttar við 
gerð strandsvæðisskipulagsins. Í svari svæðisráðs, sem 
ber ábyrgð á gerð strandsvæðisskipulags, segir að horft 
verði til þeirra mála sem eru í ferli á Skipulagsstofnun á 
grundvelli bráðabirgðaákvæðis ll í lögum um fiskeldi. 
Samkvæmt þessu verður fyrirhugað eldi í Seyðisfirði hluti 
af strandsvæðisskipulagi Austfjarða. Umhverfisáhrif 
skipulagsstefnunnar verða metin. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


Damian Rafal- 
Luczak, Dušan Meréak, 
Jonatan Spejlborg 
Juelsbo, Julia Martin, 
Justyna Materna, Laura 
Tack, Linus Lohmann, 
Maria Pilecka, Martin 
Fabry 


The effects of open-sea pen salmon farms on the aquatic ecosystem are well 
proven to be negative, and in fact so negative that all aquatic life under the 
pens dies or gives way and will not recover unless this type of aquaculture is 
stopped or has been stopped for some time. Even then it is unclear how long 
it will take for the ecosystem to recover. It is also proven that salmon farms 
have a negative effect on wild salmon stocks and possibly herring stocks. 
Damage is then foreseeable due to the jellyfish clusters or algae that thrive 
around salmon farms. In any case, the extensive aquaculture will have a 
significant and adverse effects on the environment. 


Kafli | 6.2 Efnisatriði: | Botndýr og annað lífríki sjávar 
petit Aðili Athugasemd Viðbrögð 
71 Alda Sigmundsdóttir, | Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð | það er vel þekkt að batamerki komi fram nokkrum 
Arna Viktoría að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt | mánuðum eftir að fóðrun lýkur en það er undir 
Kristjánsdóttir, Ásta Júlía | nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er umhverfisaðstæðum komið hve hratt botndýralíf þróast í 
Theodórsdóttir, Disa | hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. sambærilega samfélagsgerð og var áður en eldi hófst. 22 
Anderiman, Ásdís . Tað : , 
Kalman, Hrafnhildur Reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi segir fyrir um ad hvila 
Hólmgeirsdóttir skal sjókvíaeldissvæði í a.m.k. 90 daga þegar eldi og 
slátrun hverrar kynslóðar lýkur. Þar sem aðstæður eru 
hagstæðar dugir sú hvíld til að botndýralíf nái góðu 
ástandi áður en ný eldislota hefst. Ef niðurstöður úr 
botnrannsóknum við eldissvæði FA leiða í ljós að ástand 
botns eda botndyralifs er ekki viðunandi verður brugðist 
við. Aðgerðir miða ýmist að því að lengja hvíldartíma, 
færa kvíastæði innan eldissvæðis, fækka útsettum seiðum 
á eldissvæðið og draga þannig úr lífmassa. Öll viðbrögð og 
aðgerðir eru gerðar í að höfðu samráði við 
Umhverfisstofnun. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
72 Celia Lobsang Harrison, 


The carrying capacity of a fjord system (burðarþol), 
provided by the Marine and Freshwater Research 
Institute, is an estimate of the maximum organic stress 
that a fjord can withstand without adversely affecting the 
ecosystem. Particular attention is paid to the stress on 
the benthic ecosystem and concentration of oxygen and 
nutrient in the water column. The advice from the Marine 
and Freshwater Research Institute is to limit maximum 
biomass of farmed fish in Seyðisfjörður to 10.000 tonnes. 


2 Böðvar Þórisson, Cristian Gallo, Eva Dögg Jóhannsdóttir og Þorleifur Eiríksson 2012. Athuganir 2010, 2011 og 2012, á áhrifum laxeldis í sjókvíum í Tálknafirði, á botndýralíf. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 6-12. 
3 Böðvar Þórisson, Cristian Gallo, Eva Dögg Jóhannsdóttir 2015. Vöktun á botndýralífi við fiskeldiskvíar í Fossfirði 2011 - 2014. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 2-15. 
4 Akvaplan-niva. 2018. B-undersgkelse pá oppdrettslokalitet Hringsdalur. Akvaplan-nivt170a AS Rapport: 60320.01. 


It is true that farming in sea pens does have negative 
impact on benthos. In fact the Initial Environmental 
Impact Report concludes that the farming in Seyðisfjörður 
will have considerable negative impact on benthos 
underneath the pens. The effect will be temporary and 
reversible. 


It is well documented that the area of effect on the sea 
floor is small. Environmental standards,for example, 
define the area of impact as a distance of 30 metres from 
cages (ISO 12878:2012, Aquaculture Stewardship 
Council). It is also well documented that signs of benthos 
recovery occur a few months after the end of feeding, but 
it depends on the environmental conditions at the site 
how fast benthic life develops to reach the initial 
comunity structure. Mitigation measures taken are aimed 
at extending the rest period, moving pens within the farm 
area or reducing next generation biomass. All responses 
and actions are carried out in collaboration with the 
Icelandic Environment Agency. 


In order to ensure the welfare and good growth of the 
salmon, it is essential to have a suitable water flow and 
good concentration of oxygen at the farm site. Failure to 
ensure such conditions will concern animal welfare and 
also reduce the profitability of the project. For that 
reason, and also considering the Seyðisfjörður carrying 
capacity, it is unlikely that the salmon farming will lead to 
a lack of oxygen in the fjord and thus affect herring, 
which may enter the fjord. Action must be taken if 
jellyfish appears in the fjord in large numbers which can 
become a problem if it blocks the nets of salmon pens. 


The comment does not lead to a substantive change in 
the EIA final report (matsskyrsla). 


73 


Elfa Hlín Sigrúnar 
Pétursdóttir, Hanna 
Christel Sigurkarlsdóttir, 
Sesselja Jónasardóttir, 
Sigurfinnur Mikaelsson, 
Þóra Bergný 
Guðmundsdóttir 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð 
að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt 
nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er 
hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun 
hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki 
liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. 
Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í 
kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Varðandi afturkræfi áhrifa á botndyralif er vísað í svar nr. 
74 við athugasemd Friðbjörns E. Garðarssonar f.h. Eyjólfs 
Þórs Kristjánssonar og Gíslínu Hrefnu Magnúsdóttur. 


Samkvæmt upplýsingum Fiskeldis Austfjarða sótti síld inn 
á firði á Austfjörðum í talsverðu magni á 9. áratug 20. 
aldar. Síðan þá hefur ekki orðið vart við hana í miklu 
magni. 

Til að tryggja velferð og góðan vöxt eldislax er 
nauðsynlegt að hæfilegur straumur og góður styrkur 
súrefnis sé á eldisstað. Sé ekki hægt að tryggja slíkar 
aðstæður varðar það dýravelferð og einnig verður 
arðsemi framkvæmdarinnar lakari. Burðarþol hafsvæðis 
með tilliti til fiskeldis miðast við að slík starfsemi hafi ekki 
óæskileg áhrif á lífríki svæðisins. Með hliðsjón af 
framansögðu er ólíklegt að eldið leiði til súrefnisþurrðar í 
firðinum og hafi þannig áhrif á síld, sem kann að ganga í 
fjörðinn. 

Mikið magn af marglyttum geta orðið að vandamáli 
varðandi net sjókvía. Því þarf að gera ráðstafanir ef slík 
skilyrði skapast, sem þó eru a.m.k. sjaldgæf. Sjá einnig 
svar nr. 84 við athugasemd Svandísar Egilsdóttur. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


74 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Eyjólfs Þórs 
Kristjánssonar og Gíslínu 
Hrefnu Magnúsdóttur 


Úrgangur sem fellur til við framleiðslu í sjókvíaeldunum sem um ræðir er 
talinn í þúsundum tonna. Áætlun í frummatsskýrslu, sem ástæða er til að 
gjalda varhug við, miðast við tæp 3.500 tonn á fimm ára tímabili. FA telur 
95% þessa úrgangs falla til botnsinnan við 25 metra frá sjókvíunum. Sú spá 
byggir að líkindum m.a. á straummælingum. Athygli vekur að byggt er á 
mælingum strauma á 5 og 15 metra dýpi. Hins vegar liggur fyrir að 
eldiskvíarnar eru 20 metra djúpar og því skiptir líklega mestu hvernig 
straumar eru á 25-60 metra dýpi. 


Burðarþol hafsvæðis miðast við hámarks lífmassa í fiskeldi 
sem hægt er að hafa á tilteknu svæði án þess að það hafi 
óæskileg áhrif á lífríkið eða gæði vatnshlotsins þar sem 
eldið fer fram. Matið byggir m.a. á straummælingum sem 
Hafrannsóknastofnun tók víða í Seyðisfirði og á 
mismunandi dýpi. Burðarþolið tekur tillit til stærðar 
fjarðarins, dýpis og varúðarnálgunar varðandi 
raunveruleg áhrif eldisins einkum á botndyralif og 
súrefnisstyrk. 

Almennt sýna niðurstöður vöktunar á eldissvæðum í 
fjörðum landsins að fiskeldi í sjókvíum hefur áhrif á lífríki 
botns á afmörkuðu svæði og um 100 m frá eldiskvíum 


gætir áhrifa lítið eda ekki. **7 Niðurstöður 

umfangsmikillar rannsóknar sem gerð var í Berufirði, 8 

sýnir að: 

- Magn lífræns kolefnis er mest næst kvíum og að 
sama skapi eykst fjöldi tegunda botndýra þegar fjær 
dregur kvíum. 


- Virkni sets— mæld súrefnisupptaka sets — er hæst 
næst kvíum og í straumstefnu frá kvíum. 


- - Nálægt kvíum er burstaormurinn Capitella capitata 
(visitegund um mengun) algengasta tegund dýra á 
botni. 


- - Lífrænt efni sem botndýr éta nálægt eldiskvium 
kemur frá eldinu. Fjær eldiskvíum er uppruni lífræns 
efnis mest af öðrum uppruna. Því fellur stærsti hluti 
lífræns efnis frá fiskeldinu til botns undir og í næsta 
nágrenni eldiskvía. 


Einnig má m.a. benda á að ASC umhverfisstaðallinn 
skilgreinir áhrifasvæði eldis 30 m frá eldisstað.? Einnig 
staðallinn ISO 12878:2012. 


Niðurstöður framangreindra rannsókna og viðmið 
umhverfisstaðalsins styðja niðurstöðu frummatsskýrslu. 
Gera má því ráð fyrir að stærð áhrifasvæðis við eldiskvíar 
sé nokkurn vegin óháð staðsetningu eldisins. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


5 Cristian Gallo og Margrét Thorseteinsson. 2017. Lokaskýrsla fyrir Haganes. Laxeldi í sjó 2014-2016. Náttúrustofa Vestfjarða. NV nr. 3-17. 

© Böðvar Þórisson, Cristian Gallo, Eva Dögg Jóhannsdóttir. 2015. Vöktun á botndýralífi við fiskeldiskvíar í Fossfirði 2011 - 2014. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 2-15. 

7 Allison, A. M. 2012. Organic accumulation under salmon aquaculture cages in Fossfjördur, Iceland. Háskólinn á Akureyri.MS ritgerð, 69 bls. Sótt þann 17.5.2021 á vef Skemmunnar: //hdl.handle.net/1946/12272. 
8 Eiríksson T, Moodley Leon, Helgason GV, Lilliendahl K, Halldórsson HP, Bamber S, et al. 2017. Estimate of organic load from aquaculture - a way to increased sustainability. Reykjavik; 2017. 
doi:10.13140/RG.2.2.14202.29123. 

S Aquaculture Stewardship Council. 2017. ASC Salmon Standard, v1.1 — apríl 2017. 


75 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Eyjólfs Þórs 
Kristjánssonar og Gíslínu 
Hrefnu Magnúsdóttur 


Ítrekað er að áhrif sjókvíaeldisins á lífríki eru neikvæð og raunar svo neikvæð 
að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt 
nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er 
hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Áhrif þessa mun að 
verulegu leyti gæta innan netlaga umbj. okkar og þarf ekki að efast um áhrif 
þess á nytjar. 


Varðandi afturkræfi áhrifa á botndyralif er vísað í svar 74 
við athugasemd Friðbjörns E. Garðarssonar f.h. Eyjólfs 
Þórs Kristjánssonar og Gíslínu Hrefnu Magnúsdóttur. 


Styrkur og stefna yfirbordsstraums (15 m dýpi) á 
eldissvæðum í Seyðisfirði er almennt með landi eða út á 
dýpið en ekki í átt að landi, sjá mynd 13 í matsskýrslu. 
Samkvæmt umhverfisstöðlum er áhrifasvæði sjókvía 
skilgreint 30 m frá kvíum, en innan þess fellur til botns 
langmesti hluti lífræns efnis frá eldinu. 


Mörk netlaga, miðað við strandlínu, verða skilgreind 
frekar þegar umsókn um leyfi verður unnin. Í 
væntanlegum leyfum verða mörk eldissvæða því utan 
netlaga. 


Umfang eldissvæðis er mun meira en sjókvíaþyrpingar, 
sem verður fyrir komið innan þess. Því verða sjókvíar í 
meiri fjarlægð frá mörkum netlaga en sem nemur 
áhrifasvæði sjókvía. Því eru ekki líkindi á að uppsöfnun 
lífræns efnis verði inna netlaga. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


76 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Eyjólfs Þórs 
Kristjánssonar og Gíslínu 
Hrefnu Magnúsdóttur 


Í frummatsskýrslu virðist það framangreind lífríki lítt eða ekkert hafa verið 
rannsökuð, en athygli vekur að botndýrarannsóknir hafa auk þess ekki náð til 
Skálanesbótar þótt fram komi í frummatsskýrslu að lífríki sé meira utar í 
firðinum en innar. Virðist raunar sem í frummatsskýrslu sé tekið til 
umfjöllunar það sem helst er til þess fallið að styrkja málstað FA. Aftur á móti 
er annað hvort ekki fjallað um eða afar lítið gert úr þeim atriðum sem við 
blasir að eru sem myllusteinn um háls framkvæmdaraðila vegna þess að 
ósamrýmanlegt er sjónarmiðum um vernd náttúru, lög að öðru leyti eða 
stjórnarskrárvarinna eignarrétt umbj. okkar. 


Hér virðist mikils misskilning gæta að hálfu þess sem ritar 
athugasemd. Botnsýni voru tekin og botndýralíf var 
rannsakað á fyrirhuguðu eldissvæði í Skálanesbót og um 
það er fjallað í kafla 6.2 og viðauka 21. Þar kom í ljós að 
tegundafjölbreytni botndýra minnkar eftir því sem utar 
dregur og einnig með auknu dýpi, en ekki öfugt eins og 
haldið er fram í athugasemd. Fiskeldi Austfjarða hafnar 
því að lítið sé gert úr atriðum sem varða sjónarmið um 
náttúruvernd. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


Ottarsson 


tiltölulega þröngur, er óhjákvæmilega lítil botnhreinsun. 


77 Guðlaugur Kristinn Áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð að hvers Það er vel þekkt að batamerki komi fram nokkrum 
Óttarsson kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt nema mánuðum eftir að fóðrun lýkur en það er undir 
þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er hversu umhverfisaðstæðum komið hve hratt botndýralíf þróast í 
langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. samskonar samfélagsgerð og var áður en eldi hófst. .*°** 
Þegar eldi og slátrun hverrar kynslóðar lýkur skal 
sjókvíaeldissvæði vera í hvílt í a.m.k. 90 daga.?? Þar sem 
aðstæður eru hagstæðar dugir sú hvíld til að botndyralif 
nái góðu ástandi áður en ný eldislota hefst.'? Ef 
niðurstöður úr botnrannsóknum við eldissvæði FA leiða í 
ljós að ástand botns eða botndýralífs er ekki nógu gott 
verður brugðist við. Aðgerðir miða ýmist að því að lengja 
hvíldartíma, færa kvíastæði innan eldissvæðis, fækka 
útsettum seiðum á eldissvæðið og draga þannig úr 
lífmassa. Öll viðbrögð og aðgerðir eru gerðar í samvinnu 
við Umhverfisstofnun. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
78 Guðlaugur Kristinn Í ljósi þess að það er lítill straumur í firðinum, sem og hann er langur og 


Burðarþol hafsvæðis miðast við hámarks lífmassa í fiskeldi 
sem hægt er að hafa á tilteknu svæði án þess að það hafi 
óæskileg áhrif á lífríkið eða gæði vatnshlotsins þar sem 
eldið fer fram. Matið byggir m.a. á straummælingum sem 
Hafrannsóknastofnun tók víða í Seyðisfirði og á ýmsum 
dýpum. Burðarþolið tekur tillit til stærðar fjarðarins, dýpis 
og varúðarnálgunar varðandi raunveruleg áhrif eldisins 
einkum á botndýralíf og súrefnisstyrk. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


10 Böðvar Þórisson, Cristian Gallo, Eva Dögg Jóhannsdóttir og Þorleifur Eiríksson 2012. Athuganir 2010, 2011 og 2012, á áhrifum laxeldis í sjókvíum í Tálknafirði, á botndýralíf. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 6-12. 
11 Böðvar Þórisson, Cristian Gallo, Eva Dögg Jóhannsdóttir 2015. Vöktun á botndýralífi við fiskeldiskvíar í Fossfirði 2011 - 2014. Náttúrustofa Vestfjarða, NV nr. 2-15. 

12 Reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi. 
13 Akvaplan-niva. 2018. B-undersgkelse pá oppdrettslokalitet Hringsdalur. Akvaplan-niv+l70a AS Rapport: 60320.01. 


79 


Gunnar Sveinn 


„Botninn undir fyrirhuguðum kvíaþyrpingum Fiskeldis Austfjarða er hallandi 


Mat á burðarþoli Seyðisfjarðar tekur mið af staðháttum í 


hjá þeim viðmiðunarþjóðum í fiskeldi sem Ísland ber sig gjarnan saman við. 
Má í því sambandi nefna að uppeldisstöðvar/hrygningarsvæði þorsks og 
ungviði annara botnsjávarfiskstofna eru þekkt innanfjarðar á Íslandi í mun 
meira mæli heldur en t.d. í Noregi. Um þessar staðreyndir getur 
Hafrannsóknarstofnun vitnað. Í ljósi þess hve sjóskipti eru hæg álítur 
Landvernd að umtalsverð og aukin hætta verði á uppsöfnun úrgangs frá 
sjókvíum í Seyðisfirði við svo umfangsmikið eldi. Seyðisfjörður er þröngur og 
djúpur og hitastig sjávar mjög lágt mestan part ársins og straumhraði fremur 
lítill. Allt þetta að samanlögðu mun hafa veruleg áhrif á niðurbrot úrgangs frá 
eldinu. 


Rúnarsson sem leiðir til þess að umhverfisálagið dreifist frekar. Lítilla áhrifa af firðinum, svo sem dýpi fjarðarins. 
uppsöfnun lífrænna efna gætir í 100 m fjarlægð frá kvíastæði og alls engra Niðurstaða frummatsskýrslu er að áhrif á botndýralíf 
áhrifa gætir þegar komið er í 350 m fjarlægð.“ verði talsvert neikvæð undir sjókvíum meðan þær eru í 
Í þröngum firði eins og Seyðisfirði eru 100 m í allar áttir umhverfis kvíarnar rekstri. Almennt er litið á það sem kost að lífrænt efni 
stórt svæði. Þegar tekið er tillit til þess að fjörðurinn er djúpur og dreifist yfir stærra svæði á sjávarbotni. Með því móti er 
grunnsævið því hlutfallslega lítið hlýtur það að teljast enn alvarlegra þar sem | ájag á hverja flatareiningu minna og umhverfisáhrifin 
grunnsævið er það svæði þar sem flestar lífverur dafna best. einnig. Ekkert bendir til þess að gunnsævi Seyðisfjarðar sé 
hlutfallslega minna en gengur og gerist í fjörðum á 
Austfjörðum. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
80 Landvernd Hafa skal í huga að lífríki sjávar í fjörðum á Íslandi er að jöfnu mun meira en 


Fullyrt er, án rökstuðnings, að sérstaða íslenskra fjarða 
felist í því að þar hrygni og alist upp botnfiskur í meira 
mæli en t.d. í norskum fjörðum. Meginhrygningarsvæði 
þorsks, sem dæmi, eru á opnum hafsvæðum við Ísland og 
Noreg. En líkt og við Ísland hrygnir þorskur einnig í 
fjörðum Noregs og elst þar upp á fyrsta æviskeiði 
fisksins.'*!S Sérstaða íslenskra fjarða er því ekki sú sem 
hér er haldið fram. 


Fullyrt er, án rökstuðnings, að lífríki í fjörðum Íslands sé 
jafnan meira en í öðrum löndum þar sem fiskeldi er 
stundað. Ekki er ljóst hvaða mælikvarði á hér við, en 
dregið er í efa að fullyrðingin standist. 


Fram kemur í athugasemd að óhagstæðar aðstæður í 
Seyðisfirði muni hafa veruleg áhrif á niðurbrot úrgangs frá 
eldinu. Mat á burðarþoli fjarðarins tekur mið af 
staðháttum í firðinum, svo sem dýpi fjarðarins og 
eðlisþáttum sjávar. Burðarþol hafsvæðis miðast við 
hámarks lífmassa í fiskeldi sem hægt er að hafa á tilteknu 


14 Dahle, G., Quintela, M., Johansen, T. et al. (2018). Analysis of coastal cod (Gadus morhua L.) sampled on spawning sites reveals a genetic gradient throughout Norway's coastline. BMC Genet 19, 42. 


https://doi.org/10.1186/s12863-018-0625-8. 


15 Erik Berg, Ole Thomas Albert. (2003). Cod in fjords and coastal waters of North Norway: distribution and variation in length and maturity at age, ICES Journal of Marine Science, Volume 60, Issue 4, bls. 787-797, 
https://doi.org/10.1016/51054-3139(03)00037-7. 


svæði án þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríkið eða 
gæði vatnshlotsins þar sem eldið fer fram. Umfang 
fyrirhugaðs eldis í Seyðisfirði verður innan marka 
burðaþolsins. 


Forsendur burðaþolsins verða endurskoðaðar reglulega á 
grundvelli niðurstöðu vöktunar. Reynist þörf á að breyta 
burðarþolinu mun Hafrannsóknastofnun gera það og leyfi 
til eldisins endurskoðuð ef þörf þykir. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


að verða gripið til ef upp koma sýkingar. Ekkert eldi er það öruggt að hægt sé 
að útiloka sýkingar og þá er fleira undir en laxalús. Ef hins vegar á að útiloka 
notkun lyfja eða eiturefna þótt upp komi sýkingar, þá þarf það að koma skýrt 
fram í skýrslunni. Ef slík efni yrðu notuð við eldið er nauðsynlegt að meta 
áhrif þeirra á umhverfið, einkum áhrif á botndyralif, fugla og lífríki almennt. 
Sömuleiðis þarf að meta áhrif kvíaútsetningar á hvali og seli sem eru tíðir 
gestir í firðinum og fleiri tegundir. Vert er í þessu skyni að minnast á hrun í 


81 Landvernd Ekki er gerð grein fyrir mögulegum áhrifum á skelfisk eda áhrif á búsvæði Ekki hefur verið gerð úttekt á útbreiðslu ígulkera í 
ígulkerja nærri áformaðri staðsetningu eldiskvía. Af gögnum að ráða er sú Seyðisfirði, en þekkt er að útbreiðsla keranna takmarkast 
spurning áleitin, að hve miklu marki rannsóknir hafa átt sér stað á við harðan botni.“ Hins vegar er leðjubotn í Seyðisfirði 
mögulegum uppeldis/hrygningarsvæðum botnfisks í firðinum og þá hvort þar sem sjókvíar verða, eins og fram kemur í 
einvörðungu um staðbundnar rannsóknir hafi verið að ræða sem nemur frummatsskýrslu. 
þeim kvíasvæðum sem mörkuð hafa verið í frummatsskýrslu. Áhrifasvæði sjókvía á sjávarbotni er 30 m út frá kví, 

samanber staðal ISO 12878:2012 og ASC. Pvi er líklegt að 
eldið muni hafa óveruleg áhrif á ígulker í Seyðisfirði. 

Eftir því sem best er vitað hefur ekki verið kannað hvort 
botnfiskar hrygni í Seyðisfirði eða hvaða fiskar alist par 
upp. Það bendir til þess að fjörðurinn sé ekki mikilvægur 
að þessu leyti. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 

82 Landvernd Hluti af áhættumati sem nánar þarf að gera grein fyrir er áhrif efna sem kann 


Matvælastofnun hefur sett fram það álit að reynslan hafi 
"sýnt að smit af völdum baktería eða veira hafi ekki 
skaðað eða ógnað villtum laxfiskastofum" og "að áhætta 
af dreifingu mögulegra sjúkdómsvalda (öðrum en laxalús) 
úr eldisfiski í villtan fisk er hverfandi lítil. Eðli málsins 
samkvæmt er það fyrst og fremst eldisfiskurinn sjálfur 
sem er í mestri hættu, ekki ólíkt og í öðrum hjarðbúskap 


16 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Guðrún G. Þórarinsdóttir og Jónas P. Jónasson (2020). Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Fáskrúðsfirði. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2020-26. 


stofni landsela við landið á síðustu árum en stofninn hefur dregist saman að 
2/3 á mjög skömmum tíma. 


þar sem mörgum einstaklingum er haldið á afmörkuðu 
svæði.“ 1? 


Með hliðsjón af framansögðu er ólíklegt að meðhöndla 
þurfi eldisfisk með lyfjum vegna sjúkdóma. Áhrif á lífrík 
sjávar af þeim orsökum ættu því að vera hverfandi. 
Erfitt er að ímynda sér hvaða ókunnir sjúkdómar ættu að 
geta komið upp í þessu sambandi og þaðan af síður 
hvernig ætti að bregðast við þeim. Hér þurfa menn að 
vinna í raunveruleikanum og fjalla um af ábyrgð. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


83 Náttúruverndarsamtök 
Austurlands (NAUST) 


Ekki er gerð grein fyrir áhrifum frá starfsemi er varðar loftslagsmál. Þá fellst 
töluverð alhæfing í því að telja fiskeldi sé að fullu afturkræf starfsemi, slíkt er 
vart hægt að meta nema á grunni langtíma reynslu og rannsókna. Lífríki í 
fjörðum á Íslandi er að jöfnu meira en gerist og gengur hjá 
viðmiðunarþjóðum sem stunda eldi. Hrygningarsvæði þorsks og ungviði 
annara botnsjávarfiskstofna eru þekkt innanfjarðar á Íslandi og mikilvægt að 
rannsaka þann batt mun betur. Áhrif á skelfisk, búsvæði ígulkerja virðast lítt 
eða ekkert rannsökuð. |...) Þá þarf rannsóknir á sela- og hvalastofnum og 
möguleg áhrif. Stofn landsela hefur meðal annars gefið mjög mikið eftir á 
síðust árum. 


Frummatsskýrsla er unnin á grundvelli tillögu að 
matsáætlun, sem Skipulagsstofnun féllst á með 
athugasemdum. Endanleg matsáætlun gerði ekki ráð fyrir 
að áhrif framkvæmdarinnar á losun 
gróðurhúsalofttegunda yrði þáttur í mati á 
umhverfisáhrifum. Umfjöllun í frummatsskýrslu er í 
samræmi við matsáætlun. 


Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. (Environice) hefur reiknað 
út kolefnisspor sjókvíaeldis á Íslandi. Meginniðurstaða 
verkefnisins var að heildarlosun gróðurhúsalofttegunda 
frá eldinu hafi verið um 31.000 tonn CO2- igilda árið 
2017, eða sem nemur 3,21 kg CO2-igilda á hvert kíló af 
tilbúinni afurð. Það sé svipað og við veiðar á villtum fiski 
og lægra en í flestri annarri framleiðslu á dýraafurðum til 
manneldis. Langstærsti hlutinn af kolefnisspori laxeldis á 
Íslandi, eða um 93 prósent, liggi í framleiðslu og 
flutningum á fóðri til eldisins.?® 


Eins og fram kemur í kafla 6.12 hefur ekki verið gerð 
kortlagning á nytjastofnun Seyðisfjarðar og erfitt að meta 
áhrif á einstaka tegundir. Erfitt er að alhæfa að einstök 
svæði innan fjarðar séu uppeldisstöðvar fyrir stakar 


17 Matvælastofnun (2020). Greinargerð. Útgáfa rekstrarleyfis FE-1152. Laxar eignarhaldsfélag ehf. 10.000 tonna laxeldi í Reyðarfirði. 
18 Stefán Gíslason og Birna Sigrún Hallsdóttir (2018). Kolefnisspor í slensks laxeldis og aðgerðir til að minnka það. Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. (Environice) 


tegundir, þar sem t.d. ýsa og grásleppa lifa allt í kringum 
landið. Umfjöllun í frummatsskýrslu byggist á að meta 
heildstætt umhverfisáhrif framkvæmdar á nytjastofna 
fiska og veiðar á þeim í firðinum. 


Þekkt er að útbreiðsla ígulkera takmarkast við harðan 
botni.'? Hins vegar er leðjubotn í Seyðisfirði þar sem 
sjókvíar verða, eins og fram kemur í frummatsskýrslu. 


Tvær tegundir sela eru við Íslandsstrendur árið um kring, 
landselur og útselur. Látur eru strandsvæði sem selir leita 
á til að kæpa, sinna uppeldi kópa, hafa feldskipti og 
hvílast. Landselur hefur látur á útnesjum Seyðisfjarðar og 
Loðmundarfjarðar, en enginn útselur er á svæðinu. 
Samkvæmt vefsjá Náttúrufræðistofnunar var mest um 
landsel árið 1985 á talningasvæðinu Loðmundarfjörður- 
Seyðisfjörður, 45 selir, en undanfarin ár einn selur eða 
enginn. Talningagögnin spanna tímabilið 1980 til 2018. 7° 


Samkvæmt reynslu Fiskeldis Austfjarða hefur orðið vart 
við hnúfubak, hrefnu og hnísu nálægt eldisstöðvum. 
Hvalir hafa sinnt nærri kvíum en ekki flækst í eldisbúnaði 
og því ekki skaðast eða drepist. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


84 


Svandís Egilsdóttir 


Lítið er gert úr áhrifum marglittu á laxeldið í firðinum í skýrslunni. Reynsla 
þeirra sem áður höfðu starfrækt fiskeldi í firðinum var að gríðarlegt magn 
marglittu skapaði mjög óhagstæð skilyrði fyrir laxeldi í firðinum. Marglitta og 
þörungablómi drápu laxinn í kvíunum sem voru áður, ítrekað. Marglitta og 
þörungablómi og hagstæð skilyrði fyrir þörungablóma eru enn til staðar í 
firðinum, ekkert er gert úr þessum þáttum í skýrslunni. Hér með er farið 
fram á að nánari rannsóknir á þessum þáttum fari fram með hliðsjón af 
fyrirhugaðri leyfisveitingu. 


Fiskeldi Austfjarða hafnar því að lítið sé gert úr áhrifum 
vegna marglyttu og þörunga. Fjallað er um marglyttu og 
hættuna sem af henni getur stafað í frummatsskýrslu. 
Aðstæður sem mynduðust árin 2000 og 2001 í Seyðisfirði 
eru ekki algengar. Þróun og hönnun sjóeldiskvía hefur 
tekið miklum breytingum frá síðustu aldamótum og hægt 
er að verjast marglyttum, komi þær aðstæður upp. 
Þörungablómi getur alltaf komið upp með tilheyrandi 
skaða fyrir eldisfiskinn og gripið verður til viðeigandi 
aðgerða samkvæmt viðbragðaáætlunum komi upp slíkar 
aðstæður. 


19 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Guðrún G. Þórarinsdóttir og Jónas P. Jónasson (2020). Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Fáskrúðsfirði. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2020-26. 
20 Kortasjá Náttúrufræðistofnunar Íslands um útbreiðslu selalátra við strendur Íslands. https://selalatur.ni.is/. 


Fiskeldi Austfjarða lítur svo á að ekki þurfi að gera 
rannsóknir á umræddum þáttum eins og krafist er, en 
leggja verður áherslu á samtímavöktun til að fylgjast með 
marglyttum eða þörungablóma svo hægt sé að grípa til 
viðeigandi mótvægisaðgerða. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


85 


Samhljóða athugasemd 
114 einstaklinga 


Bent er á að áhrif sjókvíaeldisins á lífríkið eru neikvæð og raunar svo neikvæð 
að hvers kyns líf undir kvíunum drepst eða víkur og verður ekki endurheimt 
nema þegar sjókvíaeldi er hætt eða stöðvað í einhvern tíma, en óljóst er 
hversu langan tíma tekur að endurheimta lífríkið. Þá er ljóst að eldið mun 
hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og hugsanlega leiða til þess að síld, sem 
þekkt er að gengið hefur inn í fjörðinn, getur átt örðugra um vik, en ekki 
liggur fyrir hvort súrefnisþurrð getur hlotist af hinu fyrirhugaða eldi. 
Fyrirsjáanlegt er síðan tjón vegna marglyttumergðar eða blóma sem þrífst í 
kringum jafn umfangsmikið eldi og fyrirhugað er. 


Reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi segir fyrir um að hvíla 
skal sjókvíaeldissvæði í a.m.k. 90 daga þegar eldi og 
slátrun hverrar kynslóðar lýkur. Þar sem aðstæður eru 
hagstæðar dugir sú hvíld til að botndýralíf nái góðu 
ástandi áður en ný eldislota hefst.(4) Ef niðurstöður úr 
botnrannsóknum við eldissvæði FA leiða í ljós að ástand 
botns eða botndýralífs er ekki viðunandi verður brugðist 
við. Aðgerðir miða ýmist að því að lengja hvíldartíma, 
færa kvíastæði innan eldissvæðis, fækka útsettum seiðum 
á eldissvæðið og draga þannig úr lífmassa. Öll viðbrögð og 
aðgerðir eru gerðar í samvinnu við Umhverfisstofnun. 


Til að tryggja velferð og góðan vöxt eldislax er 
nauðsynlegt að hæfilegur straumur og góður styrkur 
súrefnis sé á eldisstað. Sé ekki hægt að tryggja slíkar 
aðstæður varðar það dýravelferð og einnig verður 
arðsemi framkvæmdarinnar lakari. Burðarþol hafsvæðis 
með tilliti til fiskeldis miðast við að slík starfsemi hafi ekki 
óæskileg áhrif á lífríki svæðisins. Með hliðsjón af 
framansögðu er ólíklegt að eldið leiði til súrefnisþurrðar í 
firðinum og hafi þannig áhrif á síld, sem kann að ganga í 
fjörðinn. 

Mikið magn af marglyttum getur orðið að vandamáli 
varðandi net sjókvía. Því þarf að gera ráðstafanir ef slík 
skilyrði skapast, sem þó eru a.m.k. sjaldgæf. Sjá einnig 
svar nr. 84 við athugasemd Svandísar Egilsdóttur. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


86 Svandis Egilsdottir Ekki er gert ráð fyrir áhrifum þörungablóma á laxeldið í skýrslunni, en af Vegna óhagstæðra skilyrða innst í Seyðisfirði telur 
reynslu þeirra sem áður hafa starfrækt fiskeldi í firðinum var þörungablómi Hafrannsóknastofnun æskilegra að eldismassi sé frekar 
ein af meginástæðum óhagstæðra skilyrða fyrir laxeldi í firðinum. utar í firðinum en innar. Fyrir liggur að Fiskeldi Austfjarða 
Þörungablómi hefur góð skilyrði í firðinum m.a. vegna fiskimjölsverksmiðju | hefur hætt við áformað eldi vid Háubakka í botni 
sem starfrækt er í firðinum og náttúrulegra þátta, skv. fyrri rekstraraðilum. | Seyðisfjarðar. Öll starfsemi Fiskeldis Austfjarða verður því 

utarlega í Seyðisfirði. Með hliðsjón af því og að lífmassi í 
eldinu verður innan marka núgildandi burðarþols og að 
burðarþolið verður endurskoðað reglulega, byggt á 
niðurstöðum vöktunar á eðlisþáttum sjávar, er ólíklegt að 
eldið leiði til þess að þörungablómi verði vandamál í 
firðinum. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 

87 Ungir umhverfissinnar | Ungir umhverfissinnar telja verulega vanta uppá rannsóknir á 


umhverfisáhrifum í tengslum við fiskeldi á Íslandi og vera þörf á meiri 
umfjöllun um það í skýrslunni. Seyðisfjörður er þröngur fjörður og er það 
þegar vitað að straumur um fjörðinn er lítill og hitastig er lágt, en það hefur 
áhrif bæði á niðurbrot og tilfærslu efna. Ungir umhverfissinnar gagnrýna þá 
fullyrðingu að umhverfisáhrifin séu afturkræf þar sem fyrri reynsla á fiskeldi í 
firðinum er ekki til staðar. 


Fram kemur í athugasemd að óhagstæðar aðstæður í 
Seyðisfirði muni hafa veruleg áhrif á niðurbrot úrgangs frá 
eldinu. Mat á burðarþoli Seyðisfjarðar byggir m.a. á 
straummælingum, sem Hafrannsóknastofnun tók víða í 
firðinum og á ýmsu dýpi, stærð fjarðarins, dýpi og 
varúðarnálgunar varðandi raunveruleg áhrif eldisins á 
botndýralíf og súrefnisstyrk. Mat á burðarþoli 
Seyðisfjarðar tekur því tillit til staðhátta, svo sem 
sjávarhita, sem áhrif hafa á niðurbrot úrgangs frá eldi. 


Mati á burðarþoli hafsvæðis er ætlað að tryggja að 
umfang fiskeldis leiði ekki til óæskilegra áhrif á lífríki 
svæðisins eða gæði vatnshlotsins þar sem eldið fer fram. 
Ef eldi verður hætt eru því forsendur til þess að áhrif þess 
á eðlisþætti sjávar verði afturkræf. 


Áhrif á botndýralíf eru einnig afturkræf, sjá svar nr. 71 við 
athugasemd Öldu Sigmundsdóttur o.fl. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


88 


Veiðifélag Hofsár og 
Sunnudalsár, Veiðfélag 
Selár, Veiðifélag 
Vesturdalsár 


Þá er mengun af opnu sjókvíaeldi mikil vegna úrgangs og lyfjaleifa sem hafa 
skaðvænleg áhrif á sjávardýr og fuglalíf. 


Eldislax kemst fyrst í tæri við laxalús þegar seiði eru sett í 
sjókvíar. Laxalús þarf því fyrst að berast að eldisfiski og 
sýkja hann áður en þær aðstæður skapast að laxalús 
leggist á villta laxfiska vegna fiskeldisins. Lítið er um 
laxalús við Austfirði og samkvæmt reglulegu eftirlit er lús 
ekki á eldisfiski FA og hefur Matvælastofnun staðfest þær 
niðurstöður. ?! Því er engin hætta á að meðhöndla þurfi 
eldisfisk með lyfjum, miðað við núverandi aðstæður. Með 
enn frekari uppbyggingu laxeldis í austfirskum fjörðum er 
ekki hægt að útiloka að upp komi lús í framtíðinni, en 
miðað við framangreinda reynslu er líklegra að það verði 
a.m.k. sjaldgæfur viðburður frekar en algengur. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


89 


Vigfús Orrason 


Áhrif sjókvíaeldis á lífríkið eru neikvæð og raunar svo skaðvænleg að hvers 
kyns náttúrulegt líf undir kvíunum drepst eða víkur og óljóst er hve langan 
tíma tekur að endurheimta það eftir að eldið hefur verið stöðvað. 


Vísað er í svar nr. 71 við athugasemd Öldu 
Sigmundsdóttur o.fl. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


21 Bréf Matvælastofnunar, dags. 28. janúar 2021, um undanþáguheimild frá vöktun laxalúsar í sjókvíaeldi á Austfjörðum. (Viðauki 7) 


Kafli | 6.3 Efnisatriði: | Fisksjúkdómar 
Núme Að 
Geos Aðili Athugasemd Viðbrögð 
90 Í [kafla 6.3.1] vantar að mínu mati upplýsingar um hvað varð til þess að 


Ólafur Hr. Sigurðsson 


Strandarsíld varð gjaldþrota eftir að allur fiskur drapst hjá þeim í kvíum við 
Ströndina árið 1998. Sambland af áhrifum frá brennimarglyttu (brennihvelja) 
og þörungablóma sem varð til þess að súrefnisþurrð varð í kvíunum. Þessa er 
að einhverju leyti getið í 6.3.3. en samt ekki fullnægjandi umfjöllun að mínu 
mati. Hér er um raunverulegt vandamál að ræða bæði hvað varðar 
Brennimarglyttuna og þörungablóma og hjálpar ekki varðandi 
viðbragðsáætlun að gera of lítið úr þessu vandamáli. Það kemur líka fram á 
bls.3 í burðarþolsskýrslu að búast megi við styrkaukningu nítrats að sumri í 
yfirborðslagi fjarðarins sem eykur álag á súrefnisbúskap fjarðarins sem getur 
aftur haft neikvæð áhrif á þörungablóma og marglyttu. 


Upplýsingar um ástæður gjaldþrots Strandarsíldar er 
ekki hluti umhverfismats. 


Vegna óhagstæðra skilyrða innst í Seyðisfirði telur 
Hafrannsóknastofnun æskilegra að eldismassi sé frekar 
utar í firðinum en innar. Fyrir liggur að Fiskeldi 
Austfjarða hefur hætt við áformað eldi við Háubakka í 
botni Seyðisfjarðar. Öll starfsemi Fiskeldis Austfjarða 
verður því utarlega í Seyðisfirði. Með hliðsjón af því og 
að lífmassi í eldinu verður innan marka núgildandi 
burðarþols og að burðarþolið verður endurskoðað 
reglulega, byggt á niðurstöðum vöktunar á eðlisþáttum 
sjávar, er ólíklegt að eldið leiði til þess að þörungablómi 
verði vandamál í firðinum með tilheyrandi áhrifum á 
súrefnisbúskap fjarðarins. 


Aðstæður sem mynduðust árin 2000 og 2001 í 
Seyðisfirði eru ekki algengar. Þróun og hönnun 
sjóeldiskvía hefur tekið miklum breytingum frá síðustu 
aldamótum og hægt er að verjast marglyttum, komi 
þær aðstæður til. Þörungablómi getur alltaf komið upp 
með tilheyrandi skaða fyrir eldisfiskinn og gripið verður 
til viðeigandi aðgerða samkvæmt viðbragðaáætlunum 
komi slíkar aðstæður til. Fiskeldi Austfjarða lítur svo á 
að ekki þarf að gera rannsóknir á umræddum þáttum 
sem krafist, en leggja verður áherslu á samtímavöktun 
til að fylgjast með marglyttum eða þörungablóma svo 
hægt sé að grípa til viðeigandi mótvægisaðgerða. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


Kafli 


einstakur og einn sá merkilegasti á Íslandi. Áin er ein sú kaldasta og stofninn 
hefur viðhaldið sér betur en víðast hvar á Íslandi. Laxeldi í firðinum mun án efa 
skemma viðkomu sjóbleikjustofnsins. Fjölda rannsókna hafa sýnt fram á 
neikvæð áhrif eldis í opnum sjókvíum á náttúrulega fiskistofna vegna lúsar, 
eiturs, hrygningar í ám og fleiri þátta. 


6.4 Efnisatriði: | Laxalús, fjarlægðamörk, sjóbleikja 
Númer A 
Aðili Athugasemd Viðbrögð 
91 Björn Arnar Hauksson | Neikvæð áhrif á náttúrulega laxfiska. Sjóbleikjustofninn í Seyðisfirði er 


Fullyrt er að sjóbleikja í Seyðisfirði sé af einstökum 
og merkilegum stofni, án þess að það sé rökstutt. 
Ekki er ljóst í hverju sérstaða hans á að felast. 
Sjóbleikja er einkennisfiskur Fjarðarár en af 
heimildum verður ekki séð að sérstaða hans sé 
almennt meiri en annarra.???3 


Bleikja í Vesturdalsá í Vopnafirði gengur til sjávar í 
maí og dvelur þar í allt að 60 daga samkvæmt 
rannsókn Veiðimálastofnunar. ?? Líklegt er að 
bleikjan í Fjarðará hegði sér á svipaðan hátt og því 
dvelji hún í sjó frá maí og fram í ágúst. Ekki hafa 
verið gerðar rannsóknir á útbreiðslu bleikju í 
Seyðisfirði á sjógöngutíma, en líklegt er að hún 
haldi sig í yfirborðslögum sjávar og með strönd 
Seyðisfjarðar, jafnvel einnig í nálægum fjörðum, 
líkt og rannsóknir á hegðun sjóbleikju annars 
staðar á landinu hafa sýnt fram á. *.?* Fyrri hluta 
sumars þegar bleikjan er í sjó þá er lúsin ekki á 
þeim stað í þroskaferli að líkur séu á að bleikjan 
smitist. 


Að sumarlagi myndast ferskara yfirborðslag í efstu 
15 til 20 metrum sjávarins í Seyðisfirði, þar sem 
bleikjan er líkleg til að halda sig, sem flýtur ofan á 
fullsöltum sjó dýpra (mynd 29). Selta sjávar þarf að 
vera mun lægri en gerist í Seyðisfirði svo það hafi 
áhrif á lífslíkur laxalúsar.?" 


22 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40 
23 þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117 

24 Ingi Rúnar Jónsson og Þórólfur Antonsson (2015). Farleidir sjóbleikju um ísalt svæði. Náttúrufræðingurinn 85 (1-2), bls. 54-59 
25 Sigurður Guðjónsson (1989). Migration of anadromous arctic char (Salvelinus alpinus) in a glacial river Blanda, North Iceland. In, Brannon, E.L. & Jonsson, B. (red.) Proceedings of the Salmonid Migration Sym 


posium, Trondheim, Júní 1987. VMST-R/87048. 


26 Jóhannes Sturlaugsson, Ingi Rúnar Jónsson og Tumi Tómasson (1997). Mælimekringar á bleikju: Gönguhegðun í sjó og ferskvatni. Reykjavik: Veiðimálastofnun, VMST-R/97023x 
27 Andrews, M. og Horsberg, T.E (2020). Sensitivity towards low salinity determined by bioassay in the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis (Copepoda: Caligidae). Aquaculture 514: 734511 


Í ám norðan Stöðvarfjarðar og að Héraðsflóa er 
nær eingöngu bleikja, lítið er af laxi og urriða. 2°79 
Matvælastofnun segir að stofn laxalúsar eigi erfitt 
uppdráttar í fjörðum við Austurland og líklegt að 
sjávarhiti hafi þar umtalsverð áhrif.?? Þetta bendir 
til þess að lúsin sé fátíð á svæðinu og hefur eftirliti 
með laxalús í austfirsku laxeldi á síðastliðnum 20 
árum staðfest að lítið er af laxalús í sjónum við 
Austurland. Samkvæmt þessu er laxalús ekki að 
plaga villta laxfiska á svæðinu sem mögulega 
skýrist m.a. af því að laxastofnar þar eru smáir og 
urriði ekki á svæðinu, en fátíðara er að bleikja beri 
laxalús en fyrir lax og sjóbirting, samanber umsögn 
Fiskistofu um frummatsskýrslu. Því eru líklega ekki 
aðstæður fyrir hendi að lús berist í umtalsverðu 
magni að sjókvíum frá villtum laxfiski á svæðinu, 
sem er fyrst og fremst bleikja. 


Með hliðsjón af framansögðu má telja litlar líkur til 
þess að laxalús verði vandamál í eldinu. Fiskeldi 
Austfjarða mun ekki nota skaðleg eiturefni ef svo 
vildi til að lús næðist að magnast upp. Fyrirtækið er 
með AquaGAP-vottun á núverandi eldi 
fyrirtækisins og samkvæmt vottunarstaðlinum er 
óheimilt að nota eiturefni eða óæskileg lyf í eldinu. 
Unnið verður að því að vottunin taki einnig til 
framleiðslu á laxi í Seyðisfirði. Því eru litlar 
forsendur til þess að ætla að fyrirhugað eldi leiði til 
neikvæðra áhrif á náttúrulega fiskistofna vegna 
lúsar og eiturs. 


Á það skal bent að eldi í opnum sjókvíum er ekki 
til. 


28 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40 
29 þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117 


30 Matvælastofnun (2020). Greinargerð. Útgáfa rekstrarleyfis FE-1152. Laxar eignarhaldsfélag ehf. 10.000 tonna laxeldi í Reyðarfirði 
31 Bréf Matvælastofnunar, dags. 28. janúar 2021, um undanþáguheimild frá vöktun laxalúsar í sjókvíaeldi á Austfjörðum. (Viðauki 7) 


Framangreind umfjöllun hefur verið bætt við í kafla 
8.4 í matsskýrslu. 


92 


Gunnar Sveinn 
Rúnarsson 


Það telst nokkuð almenn vitneskja á meðal þeirra sem stunda veiðar í 
Seyðisfirði að silungur og lax gengur inn fjörðinn að norðanverðu. Seyðisfjörður 
er þröngur og því má vera ljóst að fiskeldissvæði, þá sérstaklega þau sem eru í 
norðanverðum firðinum, eru í gönguleiðum lax og silungs. 


Tekið er undir að gönguleiðir laxfiska í Seyðisfirði 
skipta máli varðandi hættu á að laxeldi í sjó leiði til 
þess að laxalús leggist á villta laxfiska, en ekki 
liggur fyrir hvort göngur laxfiska í Seyðisfirði sé 
með þeim hætti sem hér er fullyrt. 


Lítið er um laxalús við Austfirði og samkvæmt 
reglulegu eftirliti finnst ekki lús á eldisfiski FA og 
hefur Matvælastofnun staðfest þær niðurstöður.?? 
Matvælastofnun segir að stofn laxalúsar eigi erfitt 
uppdráttar í fjörðum við Austurland og líklegt að 
sjávarhiti hafi þar umtalsverð áhrif. Samkvæmt 
þessu er laxalús ekki að plaga villta laxfiska á 
svæðinu sem mögulega skýrist m.a. af því að 
laxastofnar þar eru smáir og urriði ekki á svæðinu, 
en fátíðara er að bleikja beri laxalús en fyrir lax og 
sjóbirting, samanber umsögn Fiskistofu um 
frummatsskýrslu. 


Eldislax kemst fyrst í tæri við laxalús þegar seiði 
eru sett í sjókvíar. Laxalús þarf því fyrst að berast 
að eldisfiski og sýkja hann áður en þær aðstæður 
skapast að laxalús leggist á villta laxfiska vegna 
fiskeldisins. Eins og að framan segir eru þær 
aðstæður ekki fyrir hendi að lús berist í 
umtalsverðu magni að sjókvíum frá villtum laxfiski 
á svæðinu, sem er fyrst og fremst bleikja. Með 
hliðsjón af því má telja ólíklegt að lax og silungur 
sýkist af laxalús á göngu sinni nærri eldissvæðum í 
Seyðisfirði. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


32 Bréf Matvælastofnunar, dags. 28. janúar 2021, um undanþáguheimild frá vöktun laxalúsar í sjókvíaeldi á Austfjörðum. 
3 Matvælastofnun (2020). Greinargerð. Útgáfa rekstrarleyfis FE-1152. Laxar eignarhaldsfélag ehf. 10.000 tonna laxeldi í Reyðarfirði 


93 


Gunnar Sveinn 
Runarsson 


Eins og segir í skýrslunni á blaðsíðu 14: „Þau afla sér fæðu á strandsvæðum 
nálægt sinni heimaá í u.þ.b. tvo mánuði en ganga þá aftur upp í árnar til 
vetrardvalar. Í slíkar ætisgöngur fer bleikjan í tvö til þrjú sumur áður en 
kynþroska er náð“ En þegar þrengt hefur verið að bleikjunni með kvíum og því 
sem undan þeim kemur hefur þetta strandsvæði nálægt heimaá minnkað 
umtalsvert. Auk þess fylgir svo meiri hætta á sjúkdómum og laxalús. 


Sjógöngusilungur úr Fjarðará í Seyðisfirði og ám í 
nálægum fjörðum er fyrst og fremst bleikja.?? 
Fæðulendur sjóbleikju í Seyðisfirði hafa ekki verið 
kortlagðar. Líklegt er að hún haldi sig nálægt landi, 
þar sem sjókvíar verða, einkum smábleikjan, ? en 
stærri bleikja líklega einnig lengra frá landi. ? 


Tvö eldisvæði verða í notkun á hverjum tíma og 
þriðja svæðið verður í hvíld. Á hvoru eldissvæði 
verða 12 kvíar, hver kví er fest í rammafestingu 
sem er 100 m á kant og þær festar saman í 
svokallaðar kerfisfestingu. Heildarlengd 
kerfisfestingar verður því 1,2 km að lengd og 
flatarmálið 0,12 km“. Strandlengja Seyðisfjarðar er 
15-16 km löng og flatarmál hans er um 34 km?. 
Miðað við þessar stærðir munu sjókvíar á hverjum 
tíma vera á litlum hluta göngusvæðis 
sjóbleikjunnar. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


94 


Íslenski 
náttúruverndarsjóðurinn 
(IWF) 


Í frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða koma fram hnit fyrir fjögur fyrirhuguð 
eldissvæði fyrir sjókvíar í Seyðisfirði. IWF gerir alvarlegar athugasemdir við að 
þar af eru tvö svæði innan við fimm kílómetra frá ósi Fjarðarár sem rennur til 
sjávar um Seyðisfjarðarkaupstað. Fjarðará er þekkt sjóbleikjuá auk þess sem í 
henni veiðist nokkuð af laxi. Fyrirliggjandi rannsóknir hafa staðfest að lax 
gengur upp í ár á öllu Austurlandi og að bleikja er algengur fiskur í þeim öllum. 
Stangveiði er stunduð í ánni. |...) Eru þessar staðsetningar í Seyðisfirði skýrt 
brot á reglugerð um fiskeldi (540/2020) 


L....) 


Þá má benda á að í lögum um fiskeldi „skal taka mið af því að markmið laga 
þessara er m.a. að vernda villta nytjastofna, hvort sem um er að ræða 
ferskvatnsfiska eða sjávarfiska, og hlífa þeim við fisksjúkdómum og öðrum 
neikvæðum vistfræðilegum áhrifum. Skal í því sambandi m.a. litið til 


Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá því að nota 
eldissvæði við Háubakka. Fjarlægðarmörk í 
reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi miða við 
sjókvíaeldisstöð, en sjókvíaeldisstöðin í 
Sörlastaðavík verður í 5 km fjarlægð frá ós 
Fjarðarár. Á það ber og að líta að umrætt 
reglugerðarákvæði hefur ekki lagastoð og eigi það 
sér lagastoð þá gildir það ekki um framkvæmdina 
sbr. br.b.ákv. Il í lögum um fiskeldi, sem segir að 
ákv. eldri laga gildi. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


34 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum . Reykjavik: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40 
35 Jón Guðmundsson (1981). Fæða sjóbleikju (Salvelinus alpinus (L)) í Önundarfirði. Námsverkefni í líffræði. 
36 Rikardsen, A.H. and Amundsen, P.-A. (2005). Pelagic marine feeding of Arctic charr and sea trout. Journal of Fish Biology, 66: 1163-1166. https://doi.org/10.1111/j.0022-1112.2005.00655.x 


staðsetningar eldisstöðva, stærðar þeirra, fjarlægðar fra veiðiám og 
veiðiverðmætis á viðkomandi svæði, þ.e. firði eða flóa. Jafnframt skal litið til 
þess hvort fiskeldissvæði séu á gönguleiðum lax og silungs og hvort straumar 
geti leitt sleppifisk í ár.“ (Sjá 6. gr. Staðbundið bann við starfsemi.) 


95 


Íslenski 
náttúruverndarsjóðurinn 
(IWF) 


Mesta breidd Seyðisfjarðar er aðeins um 1,7 km og munu því villt gönguseiði 
lax og bleikju þurfa að synda í gegnum lúsaský úr sjókvíunum á leið sinni til 
hafs, þegar þær aðstæður eru uppi. Lúsafár í sjókvíaeldiskvíum á svæðum þar 
sem eru lax- og silungsár er mjög skeinuhætt villtum stofnum laxfiska, 
sérstaklega gönguseiðum. Norskar rannsóknir sýna að um og yfir 40% 
gönguseiða sem lendir í lúsagerinu lifir það ekki af. |...) Fjölmargar rannsóknir 
frá löndum þar sem sjókvíaeldi er stundað staðfesta skaða lúsasmita frá 
sjókvíum á villta stofna laxfiska. Þá kemur fram í meistaraverkefni í sjávar- og 
vatnalíffræði eftir Evu Dögg Jóhannesdóttur að lúsasmit villtra laxfiska á 
eldissvæðum á Vestfjörðum hefur aukist [...] 


Eins og bent er á eru villtir laxfiskar við Vestfirði 
smitaðir af laxalús og samkvæmt rannsókn Evu 
Daggar Jóhannesdóttur hefur smit aukist í fjörðum 
á sunnanverðum Vestfjörðum. Ástæður þessarar 
þróunar eru þó ekki skýrðar eingöngu með auknu 
laxeldi á svæðinu þar sem lítið var um lús í 
sjókvíum og ástand eldisfisks því ekki í takt við 
villta fiskinn. Talið er mögulegt að hækkandi 
sjávarhiti við Vestfirði geti skýrt þróunina í smiti 
laxalúsar meðal laxfiska á svæðinu.? Sambeerileg 
rannsókn hefur ekki verið gerð við Austurland. 


Í ám norðan Stöðvarfjarðar og að Héraðsflóa er 
nær eingöngu bleikja en lítið af laxi og urriða. 
Sterkur bleikjustofn er í Fjarðará í Seyðisfirði, en 
fáir fiskar eru í laxastofni árinnar. Laxaseiði hafa 
fundist neðst í Fjarðará og þar fáir árgangar af 
seiðum, sem talið er benda til mikilla affalla. 38 Í 
annarri rannsókn fundust engin laxaseidi. °° Af 
framansögðu má ljóst vera að aðstæður í Fjarðará 
eru óhentugar fyrir vöxt og viðgang sjálfbærs 
laxastofns. 

Gera má ráð fyrir að bleikja Fjarðarár gangi til 
sjávar Í maí og dvelji þar fram í seinni hluta júlí, ef 
hún hegðar sér á sama hátt og bleikja í Vesturdalsá 
í Vopnafirð.“? Á þeim tíma fer hiti í yfirborðslagi 
Seyðisfjarðar úr 3,5 °C í tæplega 7°C. 72 


37 Eva Dögg Jóhannesdóttir. 2019. Sea lice infestation on wild salmonids in the southern part of the Icelandic Westfjords. M. Sc. ritgerð. Háskólinn á Hólum. 

38 Þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117. 

39 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40. 
40 Ingi Rúnar Jónsson og Þórólfur Antonsson (2015). Farleiðir sjóbleikju um ísalt svæði. Náttúrufræðingurinn 85 (1-2), bls. 54-59. 
41 Hafrannsóknastofnun 2018. Mat á burðarþoli Seyðisfjarðar m.t.t. sjókvíaeldis. 


Matvælastofnun segir ad stofn laxalusar eigi erfitt 
uppdráttar í fjörðum við Austurland og líklegt að 
sjávarhiti hafi þar umtalsverð áhrif. ? Þetta bendir 
til þess að lúsin sé fátíð á svæðinu og hefur eftirliti 
með laxalús í austfirsku laxeldi á síðastliðnum 20 
árum staðfest að lítið er af laxalús í sjónum við 
Austurland. * Auk lágs sjávarhita skýrist þetta 
mögulega m.a. af því að laxastofnar á svæðinu eru 
smáir og urriði ekki á svæðinu, en fátíðara er að 
bleikja beri laxalús en fyrir lax og sjóbirting, 
samanber umsögn Fiskistofu um frummatsskýrslu. 
Eldislax kemst fyrst í tæri við laxalús þegar seiði 
eru sett í sjókvíar. Laxalús þarf því fyrst að berast 
að eldisfiski og sýkja hann áður en þær aðstæður 
skapast að laxalús leggist á villta laxfiska vegna 
fiskeldisins. Eins og að framan segir eru þær 
aðstæður ekki fyrir hendi að lús berist í 
umtalsverðu magni að sjókvíum frá villtum laxfiski 
á svæðinu. Því er ólíklegt að eldið leiði til þess að 
gönguseiði lax og bleikju „þurfa að synda í gegnum 
lusasky úr sjókvíunum á leið sinni til hafs.“ 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


96 


Íslenski 
náttúruverndarsjóðurinn 
(IWF) 


Þegar lögum um fiskeldi var breytt 2019 var landbunadar- og 
sjávarútvegsráðherra falið að skipa nefnd til að rýna aðferðafræði sem 
Hafrannsóknastofnun notar við mat á burðarþoli og við gerð áhættumats. Í 
skýrslu nefndarinnar er einmitt vakin athygli á því að þrátt fyrir að lúsin sé einn 
mesti áhættuþáttur sjókvíaeldis gagnvart umhverfinu „skuli mat á 


hugsanlegum áhrifum fiskeldis á umhverfið á Ísland einskorðast við strokufisk 
og lífræna mengun,“ eins og þar segir (undirstrikun er IWF). 


L...) 


Fiskeldi Austfjarða styður opinbert eftirlit með 
lúsasmiti á eldisfiski. Laxalús er ekki á eldisfiski á 
Austfjörðum“? og því er langsótt að taka eigi 
útbreiðslu hennar inní áhættu- eða 
burðarþolsmat. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


42 Matvælastofnun (2020). Greinargerð. Útgáfa rekstrarleyfis FE-1152. Laxar eignarhaldsfélag ehf. 10.000 tonna laxeldi í Reyðarfirði. 
43 Bréf Matvælastofnunar, dags. 28. janúar 2021, um undanþáguheimild frá vöktun laxalúsar í sjókvíaeldi á Austfjörðum. (Viðauki 7). 


"Nefndin leggur því til að við frekari áhættumat á Íslandi verði tekið tillit til 
fleiri áhættuþátta en þeirra sem lagðir voru fyrir nefndina og eru metnir hér af 
nefndinni." 


97 


Íslenski 
náttúruverndarsjóðurinn 
(IWF) 


Ekkert tilefni er til bess að ganga út frá því að skaðsemi lúsarsmits úr sjókvíum 
á villta stofna muni verða annað í Seyðisfirði en á sjókvíaeldissvæðum 
Vestfjarða, né heldur minna af eiturefnum og lyfjum muni berast í umhverfið 
vegna meðhöndlunar á lúsasmituðum eldislaxi í sjókvíum fjörðum Austurlands 
en úr sjókvíum á Vestfjörðum. 


Í... 

Ef 10.000 tonna eldi í sjókvíum í Seyðisfirði verður heimilað munu að jafnaði 
vera um fjórar milljónir laxa í sjókvíum í firðinum. Það nemur um 
fimmtíuföldum gervöllum hrygningarstofni íslenska villta laxins. Slíkt magn af 
fiski í þröngum og löngum firði, þar sem í rennur á með villtum laxi og bleikju, 
er uppskrift að meiriháttar lúsavandræðum. 

Í frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða kemur fram þessi fullyrðing: „Laxalús 
sem á uppruna sinn í eldislaxi getur haft bein en afturkræf áhrif á villta 
laxfiska.“ Þetta eru stadlausir stafir. Ef 40% prósent gönguseiða bleikju og lax 
drepast vegna lúsar, eins og þekkt er af sjókvíaeldissvæðum við önnur lönd, er 
ljóst að þau áhrif eru ekki afturkræf 


Eins og fram kemur í frummatsskýrslu verða seiði 
mest 3,3 milljónir í eldinu, ekki 4 milljónir. 
Sjávarhiti við Vestfirði er hærri en í fjörðum 
Austurlands og af þeim sökum eru skilyrði fyrir 
laxalús óhagstæðari í austfirskum fjörðum. Sú 
staðreynd að laxalús fyrirfinnst ekki í eldi á 
svæðinu bendir til þess að lítið sé um lús í sjónum 
sem geti sýkt eldisfisk. Með auknu umfangi laxeldis 
í sjó eykst þó möguleiki á lúsasýkingu, þó 
umhverfisskilyrði séu lúsinni óhagstæð. Laxalús er 
tilkynningaskyld til Matvælastofnunar samkvæmt 
reglugerð nr. 52/2014 um tilkynningar- og 
skráningarskylda dýrasjúkdóma. Verði 
sjókvíaeldisstöð vör við vaxandi lúsasmit skal það 
tilkynnt Matvælastofnun sem í kjölfarið metur og 
ákvarðar viðbrögð út frá aðstæðum hverju sinni, 
m.a. með faglegri aðkomu fisksjúkdómanefndar og 
Hafrannsóknastofnunar. 


Miðað við óhentugar náttúrulegar aðstæður fyrir 
laxalús í sjónum við Austfirði, vöktun er viðhöfð í 
eldinu og að eftirlit er með eldisstarfseminni má 
telja a.m.k. afar ósennilegt að aðstæður skapist 
sem leiði til þess að stór hluti laxfiskastofna drepist 
vegna laxalúsar frá eldinu í Seyðisfirði. 


Sjá einnig svar nr. 95 við athugasemd Íslenski 
náttúruverndarsjóðurinn (IWF) 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


Fund (NASF) a Íslandi 


svæðinu eykst þá stigmagnast lúsafjöldinn. Lúsin leggst jafnt á villtan fisk sem 
og eldisfisk. Ef að áætlanir Fiskeldis Austfjarða ná eftir að ganga þá verða það 
því miður örlög gönguseyða úr Fjarðará að þurfa að synda í gegnum það lúsafár 
sem þar mun skapast með tilheyrandi neikvæðum áhrifum og dauða. Það er 
ekkert sem bendir til þess að lúsin verði ekki vandamál í laxeldi á Austfjörðum 
eins og hún er nú þegar orðin á Vestfjörðum. Á síðastliðnum þremur árum 
hefur Matvælastofnun 14 sinnum heimilað eitrun eða notkun á lyfjablönduðu 
fóðri til að berjast við lúsina á Vestfjörðum. Ekkert bendir til þess að 
vandamálið verði ekki jafn alvarlegt á Austfjörðum þegar lífmassi og umfang 
eldisins eykst. 


98 Landssamband Fyrirtækið Fiskeldi Austfjarða hf. sem er að meirihluta í eigu norsks fyrirtækis | Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá því að nota 
veiðifélaga hyggst ala frjóan norskan eldislax í opnum sjókvíum í Seyðisfirði. Eitt af hinu eldissvæði við Háubakka. Fjarlægðarmörk í 
fyrirhuguðu eldissvæðum er við Háubakka, einungis steinsnar frá ós Fjarðarár í | reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi miða við 
Seyðisfirði, sem er aðallega sjóbleikjuá en auk þess veiðist nokkuð af laxi í sjókvíaeldisstöð, en sjókvíaeldisstöðin í 
henni. Samkvæmt reglugerð nr. 540/2020, um fiskeldi, er er ekki heimilt að ala | sörjastaðavík verður í 5 km fjarlægð frá ós 
laxfiska í sjókví sem er styttra en 5 km frá ám með villta stofna laxfiska. Fjarðarár. Á það ber og að líta að umrætt 
reglugerðarákvæði hefur ekki lagastoð og eigi það 
sér lagastoð þá gildir það ekki um framkvæmdina 
sbr. br.b.ákv. Il í lögum um fiskeldi, sem segir að 
ákv. eldri laga gildi. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 
99 North Atlantic Salmon | Laxa- og fiskilús er eitt stærsta vandamálið í sjókvíaeldi. Eftir því sem lífmassi á 


Sjávarhiti í fjörðum Austurlands er lægri en á 
Vestfjörðum og af þeim sökum eru skilyrði fyrir 
laxalús óhagstæðari í austfirskum fjörðum. Því er 
ólíklegt að þróun laxalúsar verði með sama hætti á 
hafsvæðunum tveimur. 


Lús á eldislaxi kemur til vegna þess að smit, sem á 
uppruna sinn hjá villtum laxfiskum, berst með 
hafstraumi inn í sjókví . Matvælastofnun segir 
reynslu af eftirliti með laxalús í austfirsku laxeldi á 
síðastliðnum 20 árum hafi sýnt fram á að stofn 
laxalúsar á erfitt uppdráttar við Austurland, þrátt 
fyrir að umfang laxeldis hafi aukist umtalsvert á 
þeim tíma, og líklegt sé að sjávarhiti hafi þar 
umtalsverð áhrif. ^*^ Þetta bendir til þess að 
laxalús sé ekki að plaga villta laxfiska á svæðinu. 
Því séu ekki aðstæður fyrir hendi að lús berist í 
umtalsverðu magni að eldislaxi í sjókvíum frá 
villtum laxfiski á svæðinu, sem er fyrst og fremst 
bleikja. 

Fjarðará er stutt og frjósemi árinnar lítil. Að auki er 
Fjarðará fiskgeng stuttan veg og því nýtist einungis 


44 Bréf Matvælastofnunar, dags. 28. janúar 2021, um undanþáguheimild frá vöktun laxalúsar í sjókvíaeldi á Austfjörðum. (Viðauki 7). 


45 Matvælastofnun (2020). Greinargerð. Útgáfa re 


strarleyfis FE-1152. Laxar eignarhaldsfélag ehf. 10.000 tonna laxeldi í Reyðarfirði. 


hluti hennar til seidaframleidslu. Laxaseidi hafa 
fundist neðst í Fjarðará og þar fáir árgangar af 
seiðum, sem talið er benda til mikilla affalla. “© Í 
annarri rannsókn fundust engin laxaseiði.“ Af 
framansögðu má ljóst vera að aðstæður í Fjarðará 
eru óhentugar fyrir vöxt og viðgang sjálfbærs 
laxastofns. Síðustu fimm ár hafa 3-6 laxar veiðst í 
ánni. % 

Miðað við óhentugar náttúrulegar aðstæður fyrir 
laxalús í sjónum við Austfirði, að vöktun er viðhöfð 
í eldinu og eftirlit er með eldisstarfseminni má telja 
a.m.k. afar ósennilegt að aðstæður skapist sem 
leiði til þess að gönguseiði laxa þurfi að synda í 
gegnum „lúsafár“ á leið sinni til hafs. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 


á umfjöllun í matsskýrslu. 


100 


Jóhannes Sturlaugsson 
f.h. Veiðifélags Fjarðarár 


[...] Í upphafi þeirrar laxeldishrinu sem nú er í gangi var mikið talað um að 
laxalús yrði hvergi vandamál í eldi á Vestfjörðum og Austfjörðum öðru fremur 
vegna hitastigs sjávar. Reyndin hefur verið sú að laxalús hefur verið stórfellt 
vandamál í laxeldi á Vestfjörðum. Svalari sjór á Austfjörðum hefur auðveldað 
baráttuna við þennan vágest í fiskeldi á því svæði fram til þessa, en 
spurningin er hve mikið aðstæður þurfa að breytast hvað hita sjávar og 
ásetning varðar til að svipað ófremdarástand hvað laxalúsina varðar komi 
upp á Austfjörðum. Hafa ber í huga að áður en að laxlúsin er farin að valda 
búsifjum í laxeldinu eru neikvæð áhrif vegna mögnunar á fjölda laxalúsa í 
kringum laxeldissvæði farin að valda búsifjum hjá villtum laxi og göngusilungi. 
Það gildir öðru fremur um slíkt laxeldi í kvíum þegar firðirnir eru þröngir og 
stuttir líkt og Seyðisfjörður er dæmi um. Þannig er breidd Seyðisfjarðar á 
innstu 5 kílómetrunum einungis um eða innan við 1 km og ytri hluti hans er 
síðan að mestu innan við 2 km á breiddina. 


Villtir laxfiskar í sjó við Vestfirði eru smitaðir af 
laxalús og smit hefur aukist í fjörðum á 
sunnanverðum Vestfjörðum. Ástæður þessarar 
þróunar eru þó ekki skýrðar eingöngu með auknu 
laxeldi á svæðinu þar sem lítið var um lús í sjókvíum 
og ástand eldisfisks því ekki í takt við villta fiskinn. 
Talið er mögulegt að hækkandi sjávarhiti við 
Vestfirði geti skýrt þróunina í smiti laxalúsar meðal 
laxfiska á svæðinu. Sambærileg rannsókn hefur 
ekki verið gerð við Austurland. 


Matvælastofnun segir að stofn laxalúsar eigi erfitt 
uppdráttar í fjörðum við Austurland og líklegt að 
sjávarhiti hafi þar umtalsverð ahrif.°° Þetta bendir 
til þess að lúsin sé fátíð á svæðinu og hefur eftirliti 


46 þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117. 

47 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40. 
48 Jóhannes Sturlaugsson (2021). Fiskistofnar Fjarðarár í Seyðisfirði í ljósi veiðigagna 1990-2020 og fórnarkostnaður þeirra fiskistofna gangi eftir áætlanir um laxeldi í sjókvíum í Seyðisfirði. Greinargerð unnin fyrir 
Veiðifélag Fjarðarár í Seyðisfirði. 
49 Eva Dögg Jóhannesdóttir. 2019. Sea lice infestation on wild salmonids in the southern part of the Icelandic Westfjords. M. Sc. ritgerð. Háskólinn á Hólum. 
50 Matvælastofnun (2020). Greinargerð. Útgáfa rekstrarleyfis FE-1152. Laxar eignarhaldsfélag ehf. 10.000 tonna laxeldi í Reyðarfirði. 


með laxalús í austfirsku laxeldi á síðastliðnum 20 
árum staðfest að lítið er af laxalús í sjónum við 
Austurland. >? Auk lágs sjávarhita skýrist þetta 
mögulega m.a. af því að laxastofnar á svæðinu eru 
smáir og urriði ekki á svæðinu, en fátíðara er að 
bleikja beri laxalús en fyrir lax og sjóbirting, 
samanber umsögn Fiskistofu um frummatsskýrslu. 

Í ám norðan Stöðvarfjarðar og að Héraðsflóa er nær 
eingöngu bleikja en lítið af laxi og urriða. Sterkur 
bleikjustofn er í Fjarðará í Seyðisfirði, en fáir fiskar 
eru í laxastofni árinnar. Laxaseiði hafa fundist neðst 
í Fjarðará og þar fáir árgangar af seiðum, sem talið 
er benda til mikilla affalla. 5? Í annarri rannsókn 
fundust engin laxaseidi. °° Af framansögðu má ljóst 
vera að aðstæður í Fjarðará eru óhentugar fyrir 
vöxt og viðgang sjálfbærs laxastofns. 


Eldislax kemst fyrst í tæri við laxalús þegar seiði eru 
sett í sjókvíar. Laxalús þarf því fyrst að berast að 
eldisfiski og sýkja hann áður en þær aðstæður 
skapast að laxalús leggist á villta laxfiska vegna 
fiskeldisins. Eins og að framan segir eru þær 
aðstæður ekki fyrir hendi að lús berist í 
umtalsverðu magni að sjókvíum frá villtum laxfiski á 
svæðinu. Þá er reglulega fylgst með laxalús á 
eldisfiski. Takmarkaðar líkur eru á að eldið leiði til 
þess að gönguseiði lax og sjóbleikja þurfi að synda í 
gegnum mergð af laxalús á leið sinni til hafs. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


51 Bréf Matvælastofnunar, dags. 28. janúar 2021, um undanþáguheimild frá vöktun laxalúsar í sjókvíaeldi á Austfjörðum. (Viðauki 7). 


52 þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117. 
53 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40. 


101 


Johannes Sturlaugsson 
f.h. Veiðifélags Fjarðarár 


Sú staðreynd hve Seyðisfjörður er þröngur og stuttur sýnir hve sjóbleikja úr 
Fjarðará, sem væntanlega mun dvelja alla sína sumarlöngu sjógöngu eða 
megnið af henni á strandsvæðum Seyðisfjarðar, sýnir hve sjóbleikjan verður 
útsett fyrir þeirri aukningu á laxalús í Seyðisfirði sem gera verður ráð fyrir að 
fylgja muni laxeldinu sem fyrirhugað er að stunda þar. Auk þess má benda á 
það að einungis 5 km eru frá ósum Fjarðarár að innsta eldissvæðinu við 
Sörlastaðavík (þ.e.a.s. ef hugmyndir um afnot af eldissvæði sem er innar við 
Háubakka eru úr sögunni) sem sýnir enn frekar þá hættu sem stafar af 
laxlúsinni þegar að aðstæður gera það að verkum að hún nær að magnast 
upp á eldissvæðum. Hvað varðar þann göngusilung sem finnst í Vestdalsá og 
Sörlastaðaá þá þarf ekki að fjölyrða að nálægðin við eldissvæðið við 
Selstaðavík mun hafa neikvæð áhrif á stofna þeirra laxfiska. Í þessu sambandi 
er við hæfi að vitna til vöktunarrannsóknar höfundar þessara orða þar sem 
fylgst hefur verið með sjóbirtingi og laxi árlega í ám Arnarfirði 2015 -2020. Á 
þeim sjóbirtingum sem skiluðu sér í árnar sást að eftir að laxeldið í Arnarfirði 
óx urðu áhrif laxalúsarinnar sjáanleg fyrir tilstilli skaða sem lúsin hafði valdið 
á ytra byrði fiskanna (Jóhannes Sturlaugsson apríl 2019). Í því ljósi verður að 
ætla laxalúsin hafi aukinheldur orðið að fjörtjóni einhverjum af smæstu 
sjóbirtingunum, þ.e.a.s. þeim sem eru á sinni fyrstu sjávargöngu (sínu fyrsta 
sumri í sjó) 


Fullyrt er að göngusilungur sé í Vestdalsá og 
Sörlastaðaá, en engar ritaðar heimildir eru til um 
lífríki ánna. Áréttað er að fá laxaseiði hafa fundist í 
Fjarðará í Seyðisfirði og vísbendingar eru um mikil 
afföll í stofninum *4 >, sem bendir til að aðstæður í 
ánni eru óhentugar fyrir vöxt og viðgang sjálfbærs 
laxastofns. Sterkur bleikjustofn er í Fjarðará en 
urriði ekki til staðar í ánni né ám í nálægum 
fjörðum. °° Samkvæmt þessu er sjóbirtingur ekki á 
svæðinu. 


Fátíðara er að bleikja beri laxalús miðað við lax og 
sjóbirting, samanber umsögn Fiskistofu um 
frummatsskýrslu. Áréttað er að eftirliti með laxalús 
í austfirsku laxeldi á síðastliðnum 20 árum hefur 
staðfest að lítið er af laxalús í sjónum við 
Austurland. Einnig er bent á að eldislax kemst fyrst í 
tæri við laxalús þegar seiði eru sett í sjókvíar og því 
þarf lúsin fyrst að berast að eldisfiski og sýkja hann 
áður en þær aðstæður skapast að laxalús leggist á 
villta laxfiska vegna fiskeldisins. Takmarkaðar líkur 
eru á að eldið leiði til þess að gönguseiði lax og 
sjóbleikja þurfi að synda í gegnum mergð af laxalús 
á leið sinni til hafs. Bleikjan gengur í sjó fyrri hluta 
sumars en þá er þroskastaða laxalúsarinnar með 
þeim hætti að litlar líkur eru fyrir því að hún leggist 
á bleikjuna yfir höfuð. Eins og hitstig er á 
Austfjörðum í júní eða um 4°C, þá er engin hætta á 
smiti enda verður lúsin ekki kynþroska við það 
hitastig. Göngutími bleikjunnar í sjó er um 4-6 vikur 
sem girðir og fyrir smit. 

Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá því að nota 
eldissvæði við Háubakka. Fjarlægðarmörk í 


54 þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117. 
55 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40. 
56 Led Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40. 


reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi miða við 
sjókvíaeldisstöð, en sjókvíaeldisstöðin í 
Sörlastaðavík verður í 5 km fjarlægð frá ós 
Fjarðarár. Á það ber og að líta að umrætt 
reglugerðarákvæði hefur ekki lagastoð og eigi það 
sér lagastoð þá gildir það ekki um framkvæmdina 
sbr. br.b.ákv. Il í lögum um fiskeldi, sem segir að 
ákv. eldri laga gildi. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


102 


Jóhannes Sturlaugsson 
f.h. Veiðifélags Fjarðarár 


Hjá laxinum er það fjöldi lirfa laxlúsa sem nær að setjast á gönguseiðin á leið 
þeirra um fjörðinn á leið sinni til hafs sem ræður því hvort þeir laxar eiga 
möguleika á að snúa aftur úr hafi eður ei. Enda þótt innsta eldissvæðið við 
Háubakka sem í upphafi var lagt upp með að nýta verði ekki notað fyrir 
eldiskvíar þá er ljóst að gönguseiði laxins þurfa að ganga fram hjá þremur 
eldissvæðum á leið sinni á ætisslóðir laxins í hafi ef öll eldissvæðin verða sett 
í gagnið (við Sörlastaðavík; við Selstaðavík og við Skálanesbót). Nokkuð sem 
mun hafa áhrif á þann viðkvæma (fáliðaða) laxastofn sem er að finna í 
Fjarðará. 

ÍRaktar eru niðurstöður greina um áhrif laxalúsar frá laxeldi á villta lax í 
Noregi (Forseth o.fl. 2017, Johnson o.fl. 2020)] 


Í greinargerð með ráðgjöf 
Alþjóðahafrannsóknaráðsins um möguleg áhrif 
laxeldis á villta stofna Atlantslax“" kemur fram að 
lifun laxins í sjó hefur dalað á undanförnum 
áratugum. Þessi þróun nái yfir víðáttumikil 
hafsvæði og sé afleiðing stórfelldra breytinga á 
ástandi hafsins. Afföll laxins í hafi eru um 95% og 
ástæður þess eru að mestu óþekktar. Sjónarmið um 
áhrif laxalúsar á laxastofna eru af tvennum toga, 
sem þó byggja á sömu rannsóknagögnum. Annars 
vegar að áætlaður „viðbótar“ dauði vegna lúsar sé 
lítill (um 1%) í samanburði við hin miklu afföll í hafi, 
en hins vegar séu þau umtalsverð í samanburði við 
þann fjölda sem lifir af og gengur aftur í á (0,6 til 
39%). Í ráðgjöfinni kemur fram að ástand sjávar 
getur verið mjög breytilegt frá ári til árs og þar með 
afkoma Atlantshafslaxins. Því sé erfitt að greina í 
sundur bein áhrif laxalúsar á afkomu einstakra 
laxastofna og áhrif vegna breytilegra aðstæðna í 
hafi. 


Hnignun laxastofna er ekki einskorðuð við lönd þar 
sem laxeldi er stundað. Í því ljósi má álykta að áhrif 
laxeldis séu ekki merkjanleg, svo sem vegna 


57 ICES (2016). Report of the Workshop to address the NASCO request for advice on possible effects of salmonid aquaculture on wild Atlantic salmon populations in the North Atlantic (WKCULEF). ICES CM 
2016/ACOM:42. https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/Special Requests/NASCO AquacultureEffectsAdvice.pdf 


laxalúsar. Afföll í hafi eru veruleg og breytileg fra ári 
til árs í takt við umhverfisaðstæður hverju sinni. Því 
má ætla að afdrif laxastofnsins í Fjarðará ráðist 
frekar af þeirri staðreynd en því hvort í óvissri 
framtíð muni sjógönguseiði mæta laxalús á leið sinni 
til hafs. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


103 Jóhannes Sturlaugsson | Laxalús fylgir laxeldi í sjó jafnvel þó að hún nái sér síður á strik í svalari sjó líkt | í umhverfismati vegna laxeldis í Seyðisfirði er stuðst 
f.h. Veiðifélags Fjarðarár | og reyndin er á Austjörðum, ennþá allavega. Sá skortur sem er hérlendis á við opinberar upplýsingar varðandi laxalús og 

mati á áhættu frá hendi laxalúsarinnar sem runnin er frá fiskeldi og sjúkdóma og líkleg dreifing smits er miðuð við 
tilheyrandi símati á áhrifum hennar á laxa- og göngusilungsstofna á þekkta yfirborðsstrauma í firðinum. Það er ætíð 
áhrifasvæði laxeldisins, veldur því að engin ástæða er til annars en gera ráð matsatriði hver líkleg umhverfisáhrif eru, sem verða 
fyrir því að laxalús skaði slíka stofna í ám í Seyðisfirði komi til þess að laxeldi | hg sannreynd með vöktun. 
verði leyft í Seyðisfirði í því mæli sem lagt er upp með. Það er vægast ekki Athugasemdin löiðif ekki fillefnislagrar breytingar á 
gott afspurnar fyrir Íslendinga að ennþá skuli umhverfismat það sem lagt er umfjöllun í matsskýrslu 
til grundvallar ákvörðunum er varða fiskeldi í sjó, ekki með virkum hætti ' 
áskilja að til grundvallar séu lögð gögn er varða það hvaða neikvæðu áhrifa 
megi vænta hjá villtum stofnum laxa og göngusilungs á áhrifasvæði eldisins 
vegna þeirra laxalúsar sem fylgir eldinu og þeirra fisksjúkdóma sem mögulegt 
er að komi upp fyrir tilstilli þess eldis. 

Kafli 6.5 Efnisatriði: | Villtur lax, erfðablöndun, náttúruverndarlög 

mE Aðili Athugasemd Viðbrögð 
104 Arna Viktoría ba er ljóst ad eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. Athugasemdin felur í sér fullyrðingu, en ekki 
Kristjánsdóttir, Ásta Júlía | Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa efnislega athugasemd. 
Theodórsdóttir, Disa | umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 
Anderiman, Ásdís 
Kalman, Hrafnhildur 
Hólmgeirsdóttir 
105 Friðbjörn E. Garðarsson | Umbj. okkar hefur síðan árið 1980 eytt gríðarlegum tíma og fjármunum til þess 


f.h. Björns Roth og 
veiðifélagsins 
Loðmundar 


að rækta Fjarðará [í Loðmundarfirði] upp sem veiðiá m.a. með því að sleppa 
miklu magni laxaseiða í ánna, upprunnum úr Laxá í Aðaldal, á árabilinu 1980- 
1990. Þá hefur umbj. okkar unnið að því ötullega ad útbúa ný hrygningasvæði í 
ánni auk þess að bæta þau sem fyrir voru. Seiðasleppingum var hætt árið 1990 
og hefur áin verið sjálfbær síðan. Í ánni veiðist auk lax, urriði, sjóbirtingur, 


Fullyrt er að með seiðasleppingum og 
búsvæðasköpun sé nú sjálfbær laxastofn í Fjarðará 
í Loðmundarfirði. Í nýlegri rannsókn veiddist þó 


bleikja og sjóbleikja. Hætt er við því að lífríki árinnar raskist mjög ef laxagengd 
eykst frá því sem nú er. 


enginn lax í ánni .°® Opinberar upplýsingar um 
laxveiði í Fjarðará í Loðmundarfirði eru gloppóttar 
en virðast hafa verið u.þ.b. 10 fiskar, samkvæmt 
árlegum skýrslum 
Veiðimálastofnunar/Hafrannsóknastofnunar um 
lax- og silungsveiði á Íslandi. 

Ár á Austfjörðum sunnan Vopnafjarðar eru kaldar, 
aðrennsli þeirra stutt og þær hafa litla framleiðni. 
Skilyrðin eru því hentug fyrir uppeldi bleikju en 
ekki lax.°%°° þá vekur það athygli að til fiskraektar í 
Fjarðará hefur verið notaður lax úr Laxá í Aðaldal, 
en skyldleiki er almennt meiri milli austfirskra 
laxastofna og stofna af Vestfjörðum en af 
Norðurlandi.“ Fiskstofn telst villtur þar sem meiri 
hluti fisks er klakinn í náttúrulegu umhverfi, elst 
þar upp og er kominn undan villtum foreldrum. £> 
Því er ekki augljóst að um villtan laxastofn sé að 
ræða í Fjarðará í Loðmundarfirði, hvað þá 
sjálfbæran. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


106 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Björns Roth og 
veiðifélagsins 
Loðmundar 


Áform FA lúta að því að rækta lax af Saga eldisstofni. Þótt tegundin henti 
fiskeldisframleiðendum vel er vitað að frjór fiskur af þessum stofni verður 
kynþroska og er vel til þess fallinn að blanda erfðaefni sínu saman við villta 
stofna hér á landi, sleppi hann úr kví. Honum hefur enda gengið það vel í 
Noregi, sbr. síðari umfjöllun. Á hverju ári veiðast margir strokulaxar í íslenskum 
ám, en ekki er ástæða til að ætla að allir þeir laxar sem sleppa, veiðist. 


Nýtt áhættumat erfðablöndunar byggir m.a. á 
niðurstöðum vöktunar á eldislaxi í ám á Íslandi. 
Fullyrðing um mikið af strokulaxi veiðist í ám á 
landinu, stangast algerlega á við upplýsingar sem 
áhættumatið byggir á. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


58 Led Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40. 
59 Guðni Guðbergsson og Þórólfur Antonsson (1996). Fiskar í ám og vötnum. Landvernd, Reykjavík. 191 bls.. 
60 þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seidabuskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117. 

61 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson, Ingi Rúnar Jónsson, Eydís H. Njarðardóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson og Sigurður Már Einarsson (2018). Skyldleiki 
laxastofna í ám á Austfjörðum við aðra laxastofna á Íslandi. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun, KV 2018-4. 
62 Lög nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði. 


107 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Björns Roth og 
veiðifélagsins 
Loðmundar 


Þótt laxeldi í sjó hafi ekki verið stundað jafnlengi á Íslandi er engin ástæða til að 
ætla að betur fari hér á landi. Tilvísanir til þess að litlar líkur séu á stroki, litlum 
lifslikum slíkra fiska og takmarkaðri hæfni til að æxlast eru einfaldlega í 
andstöðu við þá reynslu sem fyrirliggjandi er. Í frummatsskýrslu er enda gert 
ráð fyrir talsverðu stroki laxfiska úr sjókvíunum þótt byggt sé á óljósum 
gögnum og gefin sú forsenda að árangur FA í þessum efnum verði a.m.k. á pari 
við það sem langbest hefur náðst ytra á einstöku ári og að engir smærri fiskar 
sleppi. Engin vissa er fyrir slíku. Í þessu sambandi er rétt að benda á að þótt 
villtir stofnar laxa séu einstakir hér á landi og mikilvægir lífríki og 
veiðiréttarhöfum þá eru þeir í eðli sínu ekki umfangsmiklir og þar af leiðandi 
berskjaldaðri gagnvart erfðablöndun eins og raunar bent er á í 
frummatsskýrslu. Af því leiðir hins vegar ekki, að lítil verðmæti séu í þeim fólgin 
fyrir einstak veiðiréttarhafa, íslenskt þjóðarbú og náttúru landsins. 


Hafrannsóknastofnun hefur valið að nota hámark 
áætlaðrar meðaltíðni stroka frá norsku fiskeldi, 
sem breytu í áhættulíkani sínu (0,8 strokufiskar á 
hvert framleiðslutonn). Það telst vera ásættanlegt 
að styðjast við þessa strokutíðni, samkvæmt áliti 
óháðrar nefndar vísindamanna sem rýndu aðferðir 
Hafrannsóknastofnunar við áhættumat 
erfðablöndunar. Hins vegar sé eðlilegra að miða 
við lífmassa frekar en framleiðslu, sem gefi 
stuðulinn 0,67 fyrir hvert tonn lífmassa. Bendir 
nefndin þó á að tölur um tilkynntan strokufisk í 
Noregi hafa almennt lækkað síðan árið 2011. 
Mögulegt sé að strokutíðnin sem 
Hafrannsóknastofnun notar í líkani sínu sé 
tiltölulega há, en hægt verði að ráðast í nákvæmari 
áætlun á strokutíðni miðað við íslenskar aðstæður 
þegar nægjanlega nákvæm gögn liggja fyrir frá 
íslenskum laxeldisstöðvum. ® Samkvæmt þessu er 
líklegt að áætlað strok á hvert framleiðslutonn í 
líkaninu sé a.m.k.ekki að vanmeta áhættuna, sem 
stafar af stroki eldislaxa. 


Líklegt er að strok úr eldi sé umtalsvert minna en 
studullinn 0,8 strokufiskar á hvert framleiðslutonn 
gefur til kynna. Í frummatsskýrslu er tekið mið af 
stroki eldislaxa í Noregi árið 2017 til að meta fjölda 
strokulaxa úr 10.000 tonna framleiðslu. Það ár var 
framleitt ríflega 1,2 milljónir tonna af laxi í Noregi 
og ríflega 15.000 laxar struku, samkvæm norskum 
yfirvöldum. Það þýðir 0,001 strokulax fyrir hvert 
tonn sem framleitt er. Eins og fram kemur í 
frummatsskýrslu áætlar FA að 10 laxar sleppi úr 
eldinu í Seyðisfirði á ári, miðað við 10.000 tonna 
framleiðslu. 


63 Skýrsla óháðrar nefndar um athugun á aðferðafræði, áhættumati og greiningum á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsóknastofnunar. Sótt á vef Alþingis þann 6.5.2021 


https://www..althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf 


Hafrannsóknastofnun vaktar fimm lykilár med 
vöktunartækinu Árvaka og á næstu árum verða 
fleiri ár vaktaðar á þann hátt. Vöktun í veiðiám á 
landinu gefur upplýsingar um fjölda eldislaxa sem 
veiðast í ánum og sannanlega er hægt að rekja til 
laxeldis í sjó. Þrír eldislaxar veiddist í ánum árið 
2020, fimm fiskar árið 2019 og tólf árið 2018. Sé 
miðað við fjölda strokulaxa árið 2018 og 
framleiðslu á laxi á landsvísu árið 2020, 30.000 
tonn, sluppu 0,0004 fiskar úr sjókvíum við 
Íslandsstrendur á hver þúsund tonn. Það jafngildir 
því að fjórir laxar sleppi úr eldi fyrir 10.000 tonna 
framleiðslu í Seyðisfirði. ** 


Í athugasemd er fullyrt að tilvísanir í 
frummatsskýrslu um að litlar líkur séu á stroki 
eldislaxa sé í „andstöðu við þá reynslu sem 
fyrirliggjandi er“. Fullyrðingin er án raka. Hér að 
framan hafa hins vegar verið færð rök fyrir 
niðurstöðu umhverfismatsins. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


108 Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Björns Roth og 
veiðifélagsins 


Loðmundar 


Þrátt fyrir framangreint áformar FA að hafa bróðurpart framleiðslu sinnar 
frjóan lax, eða 6.500 tonn. Er það rökstutt með vísan til þess að áhættan sé 
ekki eins mikil í ljósi þess hversu vel verður staðið að verki. Það vekur hins 
vegar athygli að sú afstaða, að ætla að ala frjóan lax, byggir ekki á því að 
ómögulegt eða torsótt sé að ala ófrjóan lax sem sama hætta stafar ekki af, 
enda lúta áætlanir FA að því að framleiða 3.500 tonn af slíkum laxi og hefur 
félagið þegar hafið eldi slíkra fiska og mun að eigin sögn standa að rannsóknum 
á í samstarfi við Hafrannsóknarstofnun og Háskólann á Akureyri. Miðað við það 
sem fram kemur í frummatsskýrslu er það fyrst og fremst skortur á 
markaðssetningu sem stendur því í vegi að þessi mjög svo ábyrgari 
framleiðslukostur nái til meirihluta eða allra framleiðslunnar. Ekki er dregið í 
efa að slíkt geti haft í för með sér minni framlegð til skamms tíma. Umbj. okkar 
bendir hins vegar á að ekki dugi að tjalda til einnar nætur og verði af laxeldinu 


Í athugasemdinni er vikið að ófrjóum laxi til eldis. 
Fiskeldi Austfjarða bendir á að leysa þarf ýmis 
líffræðileg viðfangsefni áður en hægt verður að 
hefja samkeppnishæft eldi á ófrjóum laxi. 
Hafrannsóknastofnun leiðir samstarfsverkefni við 
að þróa eldi með ófrjóum laxi. Í verkefninu er 
laxinn gerður ófrjór, annars vegar með svokallaðri 
þrílitnun og hins vegar með svokallaðri 
genaþöggun. Rannsóknaverkefninu er ekki lokið. 
Í sérfræðiáliti Helga Thorarensen frá 2018 segir: 
"Hægt er að koma að mestu í veg fyrir 
erfðablöndun eldislaxa við villta stofna með því að 


64 Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson (2021). Greinargerð RORUM fyrir Fiskeldi Austfjarða dags. 19.02.2021. 


með frjóum laxi, hvað þá í svo tröllauknu magni sem að er stefnt, leiðir það til 
verulegs tjóns fyrir hann og fjölmarga aðra veiðiréttarhafa. Þar er enn fremur 
um að ræða óafturkræf spjöll á stofni sem hefur þróast hér á landi yfir langan 
tíma. Slíkt væri í hróplegri andstöðu við hvers kyns sjónarmið um náttúrvernd 
og vernd villtra dýra og erfðahreinleika. 


nota ófrjóan lax í eldinu. Laxinn er yfirleitt gerður 
þrílitna með þrýstimeðhöndlun hrogna strax eftir 
frjóvgun. Við það fá fóstrin auka litningasett frá 
hrygnunni og verða það sem kallað er þrílitna (3N) 
en ómeðhöndlaðir fiskar eru tvílitna (2N)." |... 
"Reynsla af eldi á 3N laxi bendir fremur til að 3N 
fiskur sé ekki jafn heppilegur til eldis og 2N fiskur, 
bæði hvað varðar vöxt og lífslíkur. Reynsla af eldi á 
3N laxi er lítil og enn sem komið mjög lítil við 
íslenskar aðstæður. Enn eru ýmiskonar vandamál 
óleyst við eldi á 3N laxi, allt frá meðferð hrogna, 
við frumfóðrun, seltuþol og fram að sláturstærð. 
Þess vegna verður ekki séð að notkun á 3N laxi til 
eldis geti talist sambærilegur valkostur við eldi á 
2N laxi. Hins vegar munu niðurstöður rannsókna 
og reynsla af tilraunaeldi á 3N fiski á næstu árum 
leiða í ljós hvort eldi á 3N laxi er raunhæfur og 
sambærilegur valkostur við eldi á 2N fiski. Sé það 
tilfellið er sjálfsagt að gera kröfu um að allur lax í 
kvíum við Ísland verði 3N." © 


Í athugasemdinni segir að eldið muni leiða til 
óafturkræfra spjalla á stofni „sem hefur þróast hér 
á landi yfir langan tíma.“ Færð hafa verið frekari 
rök fyrir niðurstöðu frummatsskýrslu um að litlar 
líkur séu á stroki úr eldinu (svari nr. 107 við 
athugasemd Friðbjörns E. Garðarssonar f.h. Björns 
Roth og veiðifélagsins Loðmundar). 


Fiskeldi Austfjarða telur það rangt að útbreiðsla 
laxastofna á Íslandi sé hluti af náttúrulegu 
þróunarferli. Ekkert er fjær sanni. Í íslenskar ár 
hefur verið sleppt seiðum í hundraða þúsunda tali 
árlega frá því um miðjan sjötta áratuginn og var 
uppruni þeirra oft ókunnur eða úr hinum ýmsum 
ám. Sprengdir hafa verið laxastigar og ár virkjaðar 


65 Helgi Þór Thorarensen (2018). Sérfræðiálit um valkosti í laxeldi í Patreks- og Tálknafirði. Greinargerð. 


til að breyta náttúrulegum gönguleiðum. Þá telur 
Fiskeldi Austfjarða að náttúruval hafi verið truflað 
með veiðum á stórlaxi og núna síðast sleppingum. 


Jafnframt er vísað í svar nr. 6 við athugasemd 
Óttars Yngvasonar um að framkvæmdin gangi í 
berhögg við markmiðsákvæði og varúðarreglu 
náttúruverndarlaga. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


109 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Björns Roth og 
veiðifélagsins 
Loðmundar 


Í frummatsskýrslu er leitast við að gera lítið úr þeirri hættu sem að villta 
laxastofninum steðjar af þessum sökum. Í skýrslunni er m.a. Vísað til 
rannsóknar í Noregi því til stuðnings, sbr. bls. 94. Í því sambandi er þó ástæða 
til að draga fram hið augljósa, að af þeim 175 villtu laxastofnum sem skoðaðir 
voru höfðu 50 þeirra orðið fyrir mjög miklum breytingum á erfðasamsetningu 
og staða stofns því skilgreind alvarleg. Í öðrum 11 stofnum taldist staða slæm í 
þessu tilliti. Í 54 stofnanna þótti staða í meðallagi. Af þeim 175 stofnum sem 
rannsakaðir voru höfðu aðeins 60 ekki orðið fyrir breytingum. Erfðaefni eldislax 
hefur því einungis látið 34% villtu stofnanna ósnortið. Skýrsluhöfundur virðist 
láta sér það í léttu rúmi liggja. 


Fiskeld Austfjarða er ekki að gera lítið úr hættu 
sem stafað getur af erfðablöndun. 


Í Noregi er oft dregin upp dökk mynd af ástandi 
laxastofna. Horfa verður til fleiri þátta en fiskeldis 
þegar fjallað er um hversu margir laxar skila sér úr 
hafi í ár, en algengt er að endurheimtur á laxi úr 
sjó sveiflist milli ára. Breytileg umhverfisskilyrði í 
sjó og ferskvatni og virkjanir í ám er dæmi um 
þætti sem geta haft mikil áhrif á endurheimtur 
laxa. 


Hlutfall laxa úr eldi sem veiddir voru í norskum ám 
hefur minnkað frá því um 1980 (35%), en á 
árunum 2016 til 2019 var hlutfall eldislaxa í veiði 4- 
7%. © stofnar laxfiska í Noregi eru í mismikilli 
hættu. Þannig var ástandið mjög slæmt árið 2017 
hjá 50 laxastofnum af 188 sem voru rannsakaðir.“ 
Árið 2020 var mjög slæmt ástand hjá 68 stofnum 
af 256 sem voru rannsakaðir. Prósentutalan hefur 
ekki breyst mikið á þessu tímabili, árið 2017 voru 
þetta 28,% og árið 2020 var talan 29%. Árið 2017 
var ástandið gott hjá 60 laxastofnum (af 156), eða 
34%, og árið 2020 var ástandið gott hjá 80 
laxastofnun (af 256), eða 33,5%. Það sem verið er 


66 Vitenskapelig rad for lakseforvaltning 2020. Status for norske laksebestander i 2020. Rapport fra Vitenskapelig rad for lakseforvaltning nr 15, 147 s. 
$7 Diserud, O.H., Hindar, K., Karlsson, S., Glover, K.A. & Skaala, Ø. (2020). Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks pá ville laksebestander — oppdatert status 2020. NINA Rapport 1926. Norsk institutt for 


naturforskning. 


að benda á er að þessar tölur breytast frá ári til 
árs. Þetta er þrátt fyrir að fleiri og fleiri ár eru 
vaktaðar. Sumar ár eru færðar í hærri 
áhættuflokka, en aðrar færast neðar í minni 
áhættuflokka. Það breytir því ekki að í heildina 
hefur ástandið ekki versnað eins og oft er haldið 
fram. 


110 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Björns Roth og 
veiðifélagsins 
Loðmundar 


Í frummatsskýrslu er vikið að því, að hætta á því að strokulaxar leiti í laxveiðiár 
sé mest í þeim ám sem næstar eru fiskeldi. Réttindi umbj. okkar eru í Fjarðará í 
Loðmundarfirði, sem er næsti fjörður norðan við Seyðisfjörð. Fjarlægð er því 
sérstaklega lítil og nær öruggt að strokufiskar myndu leita í ána. Hinu sama 
gegnir vitaskuld um aðrar ár, t.d. í Vopnafirði, enda 130 km ekki langt ferðalag 
fyrir lax. Í þessu sambandi er á það bent að strokufiskar geta hæglega ferðast 
um langan veg og gengið í aðrar veiðiár á Austurlandi sem miklu fjær eru. Í því 
sambandi er bent á að laxar sem sluppu á sínum tíma í Norðfirði veiddust m.a. í 
Selá, Hofsá í Vopnafirði og Breiðdalsá, sbr. bls. 94 í frummatsskýrslu. Af þessu 
er augljóst að forsendur sem gefnar eru í frummatsskýrslu, um að fullnægjandi 
fjarlægð frá laxveiðiám réttlæti fiskeldið vegna þess að hætta sé ekki á að villtir 
stofnar spillist, styðjast ekki við rök. 


Í Norðfirði sluppu 2.900 fiskar á sínum tíma. Tíu 
eldisfiskar veiddust í ám, þ.e. 0,003% af fjöldanum 
sem slapp; fjórir á Vopnafjarðarsvæðinu og sex í 
Breiðdalsá. Hvað varð um alla hina er ekki vitað, en 
líklegast drápust þeir í hafi. 

Í áhættumati erfðablöndunar 
Hafrannsóknastofnunar er metið hlutfall fiska sem 
ganga meðstraums eða á móti strandstraumnum 
umhverfis Ísland og hve langt laxar dreifa sér frá 
strokstað, eða allt að 200 km. Endurskoðað 
áhættumat erfðablöndunar frá árinu 2020 byggir 
einnig á niðurstöðum vöktunar á eldisfiskum í 
lykilám landsins. Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar 
til stjórnvalda gerði ráð fyrir að eldismagn á frjóum 
laxi við Austfirði mætti vera allt að 42.000 tonn, en 
var 21.000 tonn árið 2017. 


Litlar líkur er til þess að fiskur sem sleppur syndi til 
norðurs á móti straumi, m.a. í Fjarðaá í 
Loðmundarfirði, en líkurnar eru þó til staðar. Erfitt 
er hins vegar að meta hættuna þar sem ekki liggja 
fyrir opinberar veiðitölur í skýrslum um lax- og 
silungsveiði í Fjarðaá í Loðmundarfirði. Einnig 
skiptir máli hvenær á eldistímanum fiskurinn 
sleppur. 


Horfa verður til margra þátta þegar metið er 
hversu mikil hætta ám í nágrenni eldis stafar af 
fiski sem sleppur úr eldi. Rök í frummatsskýrslu 
varðandi fjarlægð frá laxveiðiám byggja á 


vísindalegum gögnum, en ekki á tilfinningalegum 
rökum. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


111 Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Björns Roth og 
veiðifélagsins 


Loðmundar 


Umbj. okkar frábiður sér langsóttar ályktanir í frummatsskýrslu þar sem leitast 

er við að kasta rýrð á áhættumat. Síst verður talið að sú aðgæsla sem stefnt er 

að sé of mikil í þessum efnum. Þá virðast öll viðmið í frummatsskýrslu varðandi 
göngu eldislaxa í ár miðast við að allir hafi þeir veiðst og jafnframt hafi þeir ekki 
sloppið snemma á eldistímanum. Í þessu sem öðru er í frummatsskýrslu varpað 
fram þeirri hagstæðustu barnslegu draumsýn sem hægt er að ímynda sér. 


Í frummatsskýrslu er ekki verið að kasta rýrð á 
áhættumat erfðablöndunar. Hafa verður í huga að 
áhættumat erfðablöndunar er ný aðferðafræði 
sem er enn í þróun og er ekki yfir gagnrýni hafin. Í 
áhættumatinu er hlutfallið á milli síðbúins og 
snemmbúins stroks 50/50, hins vegar benda 
upplýsingar til að enn hafi ekki verið greindir 
strokufiskar úr snemmbunu stroki í veiðiám hér á 
landi. © Því er tilhneiging að sleppifiskur sem 
veiðist í veiðiám landsins sé úr síðbúnu stroki. 


Samkvæmt opinberum tölum um sleppingar laxa 
úr eldi hér á landi á undanförnum árum þá sleppa 
um 0,0004 fiskar á hver þúsund tonn framleidd. 
Hættan á slysasleppingu er því hverfandi. °° 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


112 Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Gíslínu Hrefnu 


Magnúsdóttur 


Umbj. okkar hefur haft uppi áform um að rækta upp villtan laxastofn í 
Austurdalsá, sem hefur verið metinn raunhæfur kostur af sjávarlíffræðingum ef 
laxastiga er komið fyrir við fremsta foss árinnar. Þótt fummatsskýrsla beri þess 
glögg merki að fært sé í stílinn og dregið úr þeirri vá sem sjókvíaeldi fyrir lax er 
fyrir villta laxastofna og lífríkið í heild, virðist sem skýrsluhöfundur geri sér 
grein fyrir því að að rökin verði ekki keypt eins og nýtt net. Af þeim sökum gerir 
skýrsluhöfundur sér sérstakt far um að gera lítið úr villtum laxastofnum á 
Íslandi og veiðum í ám á Austurlandi. Skrifin lýsa alvarlegu virðingar- og 
skilningsleysi á villtum laxastofnum og mikilvægi þeirra. 


Fiskeldi Austfjarða er ekki að gera lítið úr mikilvægi 
villtra laxastofna á Íslandi eða veiðum í ám á 
Austurlandi. Hins vegar má spyrja hvort að áform 
um að byggja upp laxastofn í Austdalsá séu 
raunsæ. Umrædd á er bleikjuá og hvað er 
laxastofn, er spurning. Slíkt er ekki til skilgreint í 
lögum. 


Áform landeigenda Austdals benda til þess að mikil 
inngrip í náttúrulegt vistkerfi árinnar muni eiga sér 
stað, annars vegar með því að rækta upp lax af 
framandi stofni og hins vegar að byggja laxastiga. 


68 Hafrannsoknastofnun (2020). Hætta á göngu strokulaxa úr laxeldi í íslenskar laxveiðiár. Tækniskýrsla 
69 Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson (2021). Greinargerð RORUM fyrir Fiskeldi Austfjarða dags. 19.02.2021. 


Auk þess, eins og með margar ár á þessu svæði, er 
Austdalsá dragá, köld og næringarsnauð. Áin er 
ekki hentug til þess að byggja upp sjálfbæran 
laxastofn. Hvað sem öðru líður þá eru þetta bara 
áform og erfitt að taka afstöðu til slíks. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


113 


Guðlaugur Kristinn 
Óttarsson 


Þá er ljóst að eldið mun hafa neikvæð áhrif á villta laxastofna og sjóbleikju. 
Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa 
umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Gerð er almenn athugasemd um umtalsverð og 
neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. Hér er vísað í 
svör Fiskeldis Austfjarða við athugasemdum við 
helstu umhverfisþáttum sem hér geta átt við: 


Varðandi umfjöllun vegna erfðablöndunar er vísað 
í svar nr. 110 vegna athugasemdar Friðbjörns E. 
Garðarssonar f.h. Björns Roth og veiðifélagsins 
Loðmundar. 


Varðandi umfjöllun vegna laxalúsar er vísað í svar 
nr. 91 vegna athugasemdar Björns Arnars 
Haukssonar. 


Varðandi umfjöllun vegna sjúkdóma er vísað í svar 
nr. 82 vegna athugasemdar Landverndar. 


Varðandi umfjöllun vegna mengun er vísað í svar 
nr. 74 vegna athugasemdar Friðbjörns E. 
Garðarssonar f.h. Eyjólfs Þórs Kristjánssonar og 
Gíslínu Hrefnu Magnúsdóttur. 


114 


Gunnar Gunnarsson 


Í kynningarefni frá Fiskeldi Austfjarða er eftirfarandi setning: „Því stærri sem 
laxastofn er því betur ver hann sig gegn innblöndun“ Út frá þessu má ætla að 
litlir laxastofnar séu þeim mun viðkvæmari fyrir hvers konar innblöndun. 
Kynningarefnið segir líka að laxagengd endurspeglist í veiðitölum og út frá 
veiðitölum má áætla að laxastofninn sem gengur upp í Fjarðará í Seyðisfirði sé 
mjög lítill. Sá stofn er því mun viðkvæmari fyrir innblöndun heldur en stofnar í 
stærri ám eins og t.d. Breiðdalsá. 


Fiskeldi Austfjarða getur ekki fallist á að í Fjarðará í 
Seyðisfirði sé að finna sérstakan stofn af 
Altanshaflaxi (Salmo Salar). Veiðitölur sýna skýrt 
að miklar sveiflur eru í veiði á löxum í ánni. Áin er 
bleikjuá en ekki laxá. Árið 2017 gerði 
Hafrannsóknastofnun rannsókn á seiðum laxfiska í 
ám á Austurlandi með það að markmiði að kanna 
útbreiðslu og þéttleika. Engin laxaseiði fundust í 


Síðustu ár hafa reglulega komið fréttir af slysasleppingum úr laxeldi hér við 
land auk þess sem reglulega koma slíkar fréttir frá laxeldissvæðum við Skotland 
og Írland. Árið 2018 varð stór slepping í laxeldi Arnarlax í Tálknafirði en talið er 
að um 5000 frjóir norskir eldislaxar hafi sloppið. Árið 2014 sluppu að minnsta 
kosti 200 regnbogasilungar úr kvíum í Berufirði og á sama tíma slapp 
regnbogasilungur úr sjókvíum í Önundarfirði. Það er því augljóst að 
slysasleppingar gerast reglulega með slæmum afleiðingum fyrir þá stofna 
laxfiska sem eru á þeim svæðum. 

Auk þess benda rannsóknir norsku náttúrufræðistofnunarinnar NINA til þess að 
erfðablöndun þar í landi sé orðið stórt vandamál sem rekja megi alfarið til 
fiskeldis í sjókvíum. 


Fjarðará í Seyðisfirði, eingöngu fundust 
bleikjuseiði. Einnig er áin sjálf ekki tekin með inn í 
áhættumat erfðablöndunar. 

Á árunum 2018 og 2019 voru tilkynntar fimm 
slysasleppingar, allar í Arnarfirði og Tálknafirði. Í 
einu tilfellinu var áætlað að 300 laxar hafi sloppið, 
en áætlun um fjölda í öðrum tilfellum liggur ekki 
fyrir. Afar fáir eldislaxar hafa veiðst í laxveiðiám 
hér á landi og enginn þeirra var úr snemmbunu 
stroki. 7° Reynslan til þessa bendir því ekki til þess 
að slysasleppingar hafi haft slæmar afleiðingar fyrir 
villta laxfiskastofna. 


Regnbogasilungur hefur sloppið úr eldi hér við 
land, en ólíkt laxinum getur hann ekki tímgast við 
aðstæður hér á landi. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


115 


Gunnar Sveinn 
Rúnarsson 


„Í 6. mgr. 18. gr. rg. nr. 540/2020 um fiskeldi eru ákvæði um fjarlægðamörk. 
Þar segir að Matvælastofnun skuli tryggja að fjarlægðarmörk frá ám með villta 
stofna laxfiska og sjálfbæra nýtingu séu eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska í 
eldi er að ræða. Miðast framangreind fjarlægðarmörk við loftlínu, nema þegar 
tangar skilja á milli.“ 

Í 6.mgr. 18. gr rg. Nr. 540/2020 stendur hins vegar orðrétt: „Matvælastofnun 
skal tryggja að fjarlægðarmörk frá ám með villta stofna laxfiska og sjálfbæra 
nýtingu séu eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska er að ræða í eldi. Miðast 
framangreind fjarlægðarmörk við loftlínu, nema þegar tangar skilja á milli.“ 
Orðalagi virðist breytt í skýrslu til þess að gera minna úr öðrum stofnum 
laxfiska heldur en laxi, eins og t.d. bleikju sem er ráðandi í flestum ám í 
Seyðisfirði og nágrenni. 


Samkvæmt reglugerð nr. 627/2020 um (1.) 
breytingu á reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi 
segir í 2. gr. „Við 1. mgr. 64. gr. bætist nýr 
málsliður, svohljóðandi: Reglugerð nr. 1170/2015 
um fiskeldi fellur úr gildi nema að því er varðar 
þær umsóknir og þau rekstrarleyfi sem fjallað er 
um í ákvæði ll og lll til bráðabirgða í lögum um 
fiskeldi nr. 71/2008." 


Þetta þýðir að 6. mgr. 18. gr. reglugerðar 540/2020 
á ekki við um leyfisumsóknir í Seyðisfirði heldur 
eiga fjarlægðarmörk í fyrri reglugerð nr. 
1170/2015 um fiskeldi við. Þar segir, „Við 
leyfisveitingar fyrir hafbeitar- og 
sjókvíaeldisstöðvar skal miða við, að þær séu ekki 
nær laxveiðiám með yfir 100 laxa meðalveiði sl. 10 
ár en 5 km. Sé um að ræða ár með yfir 500 laxa 


70 Hafrannsóknastofnun (2020). Hætta á göngu strokulaxa úr laxeldi í íslenskar laxveiðiár. Tækniskýrsla 


medalveidi skal fjarlægðin vera 15 km, nema 
notaðir séu stofnar af nærliggjandi vatnasvæði eda 
geldstofnar, má þá stytta fjarlægðina niður í 5 km.“ 
Á það ber jafnframt að líta að ekki er nein heimild í 
lögum um fiskeldi fyrir greindu reglugerðarákvæði, 
enda þar hvergi minnst á fjarlægðarmörk við 
laxfiskaár. Áður hefur verið bent á að hugtakið 
stofn er hvergi skilgreint í lögum og hvað þá 
hugtakið sjálfbærni. 


Ekki er verið að gera minn úr öðrum stofnum 
laxfiska í umfjöllun. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


116 


Íslenski 
náttúruverndarsjóðurinn 
(IWF) 


Áform Fiskeldis Austfjarða um sjókvíaeldi í Seyðisfirði mun skaða villtan 
laxastofn Fjarðarár með erfðablöndun. Áhættan er aukin vegna þess að 
„eldislax sem alinn er á Íslandi er norskur að uppruna og þess vegna 
hugsanlega meiri ógn við innlenda stofna eftir innblöndun,“ eins og fyrrnefnd 
sérfræðinganefnd landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra segir í rýniskýrslu 
sinni á aðferðarfræði Hafrannsóknastofnunar. 


Allt bendir til að lax eigi erfitt uppdráttar í Fjarðará 
í Seyðisfirði og aðstæður þar séu óhentugar fyrir 
vöxt og viðgang sjálfbærs laxastofns, sjá svar 18 við 
athugasemd Gunnars Sveins Rúnarssonar. 


Hafrannsóknastofnun vaktar veiðiár á landinu, sem 
gefur upplýsingar um fjölda eldislaxa sem veiðast í 
ánum og sannanlega er hægt að rekja til laxeldis í 
sjó. Þrír eldislaxar veiddist í ánum árið 2020, fimm 
fiskar árið 2019 og tólf árið 2018. Þetta gefur 
sterkt til kynna að dregið hafi úr því að lax sleppi úr 
eldi við Ísland. Sé miðað við fjölda strokulaxa árið 
2018 og framleiðslu á laxi á landsvísu árið 2020, 
30.000 tonn, sluppu 0,0004 fiskar úr sjókvíum við 
Íslandsstrendur á hver þúsund tonn. Það jafngildir 
því að fjórir laxar sleppi úr eldi vegna 10.000 tonna 
framleiðslu í Seyðisfirði. 77 Samkvæmt reynslu af 
eldi hér við land er mjög ólíklegt að allur 
strokufiskur muni leita í Fjarðará og hvað þá að 
hann hrygni. Miðað við þessar forsendur er afar 
ólíklegt að lax í ánni skaðist vegna eldisins. 


71 Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson (2021). Greinargerð RORUM fyrir Fiskeldi Austfjarða dags. 19.02.2021. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


117 


Íslenski 
náttúruverndarsjóðurinn 
(IWF) 


Mögulegt og líklegt lúsasmit í sjókvíunum mun skaða bæði villti laxinn og 
bleikjuna sem á heimkynni í Fjarðará. Lúsasmitið og erfðablöndunin vega að 
sjálfstæðum tilverurétti þessara villtu stofna í náttúru landsins samkvæmt 
lögum um náttúruvernd (1. og 2. gr. nr. 60/2013 með síðari breytingum) og fer 
í bága við samning Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni, sem Ísland 
er aðili að, en er lögð áhersla á að vernda lífríki á öllum skipulagsstigum þess, 
þar með talið þeirra erfðaauðlinda sem lífríkið býr yfir. 


Eldislax kemst fyrst í tæri við laxalús þegar seiði 
eru sett í sjókvíar. Laxalús þarf því fyrst að berast 
að eldisfiski og sýkja hann áður en þær aðstæður 
skapast að laxalús leggist á villta laxfiska vegna 
fiskeldisins. 


Aðstæður í Fjarðará eru óhentugar fyrir vöxt og 
viðgang sjálfbærs laxastofns (sjá svar nr. 18 við 
athugasemd Gunnars Sveins Rúnarssonar). 
Samkvæmt almennri gönguhegðun sjógönguseiða 
munu seiði úr ánni ganga beint til hafs en dvelja 
ekki nærri ánni. Gera má ráð fyrir að bleikja 
Fjarðarár gangi til sjávar í maí og dvelji þar fram í 
seinni hluta júlí, ef hún hegðar sér á sama hátt og 
bleikja í Vesturdalsá í Vopnafirð.7? Á þeim tíma fer 
hiti í yfirborðslagi Seyðisfjarðar úr 3,5 *C í tæplega 
7°C.” Ekki hefur fundist laxalus á eldisfiski FA.“ 
Matvælastofnun segir að stofn laxalúsar eigi erfitt 
uppdráttar í fjörðum við Austurland og líklegt að 
sjávarhiti hafi þar umtalsverð áhrif.” Auk lágs 
sjávarhita skýrist þetta mögulega m.a. af því að 
laxastofnar á svæðinu eru smáir og urriði ekki á 
svæðinu, en fátíðara er að bleikja beri laxalús en 
fyrir lax og sjóbirting, samanber umsögn Fiskistofu 
um frummatsskýrslu. Samkvæmt þessu er laxalús 
ekki að plaga villta laxfiska á svæðinu. Því eru ekki 
aðstæður fyrir hendi að lús berist í umtalsverðu 


72 Ingi Rúnar Jónsson og Þórólfur Antonsson (2015). Farleiðir sjóbleikju um ísalt svæði. Náttúrufræðingurinn 85 (1-2), bls. 54-59. 

73 Hafrannsóknastofnun 2018. Mat á burðarþoli Seyðisfjarðar m.t.t. sjókvíaeldis. 

74 Bréf Matvælastofnunar, dags. 28. janúar 2021, um undanþáguheimild frá vöktun laxalúsar í sjókvíaeldi á Austfjörðum. (Viðauki ?) 
75 Matvælastofnun (2020). Greinargerð. Útgáfa rekstrarleyfis FE-1152. Laxar eignarhaldsfélag ehf. 10.000 tonna laxeldi í Reyðarfirði. 


magni að sjokvium frá villtum laxfiski á svæðinu. 
Því er ólíklegt að eldið muni skaða bæði laxinn og 
bleikjuna í Fjarðará. 

Hafrannsóknastofnun segir að áhættumat 
erfðablöndunar, sem nú er í gildi, taki tillit til 
varúðarreglu laga um náttúruvernd (nr. 60/2013) 
og taldi stofnunin að skilyrði laganna um 
varúðarreglu hafi verið uppfyllt og eftir atvikum 
alþjóðasamningur um varðveislu líffræðilegrar 
fjölbreytni og Bernarsamningur. ”° 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


segir að markmið laganna sé m.a. að vernda líffræðilega fjölbreytni og tryggja 
þróun íslenskrar náttúru á eigin forsendum. Og í c .lið 2. gr. segir að stefnt skuli 
m.a. að því að varðveita tegundir lífvera og erfðabreytilega fjölbreytni. Viðmið 
Hafrannsóknarstofnunar um að 4% erfðablöndun sé ásættanleg samræmist 
ekki þessum markmiðum og stefnu. 


118 Íslenski IWF leggur því til að alfarið verði horfið frá áætlunum um sjókvíaeldi í Fiskeldi Austfjarða tekur ekki afstöður til 
náttúruverndarsjóðurinn | Seyðisfirði. Auk þess mælist IWF til þess stöðvuð verði öll frekari útsetning á framkominnar athugasemdar þar sem innihald er 
(IWF) eldislaxi á þeim svæðum á Austfjörðum, þar sem eru nú þegar til staðar leyfi ákall til stjórnvalda. 
fyrir sjókvíaeldi, þar til Hafrannsóknastofnun hefur gert áhættumat vegna fiski- 
og laxalúsar og stjórnvöld sett reglur sem verja lífríkið fyrir þeirri hættu sem 
lúsin og meðhöndlun við henni hefur í för með sér. 
119 Landssamband Landssamband veiðifélaga telur að frummatsskýrslan gangi í berhögg við Hafrannsóknastofnun segir að áhættumat 
veiðifélaga markmiðsákvæði náttúruverndarlaga. Einkum er vísað til þess að í 1. mgr. 1. gr. | erfðablöndunar, sem nú er í gildi, taki tillit til 


varúðarreglu laga um náttúruvernd (nr. 60/2013) 
og telur stofnunin að skilyrði laganna um 
varúðarreglu hafi verið uppfyllt og eftir atvikum 
alþjóðasamninga um varðveislu líffræðilegrar 
fjölbreytni og Bernarsamningur. 7” 


Vísað er einnig í svar nr. 6 við athugasemd Óttars 
Yngvasonar um varúðarreglu náttúruverndarlaga. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


76 Hafrannsóknastofnun (2020). Áhættumat Hafrannsóknastofnunar í samræmi við 6. gr. a í lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. 
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0 R%c3%a1%c3%b0gj%c3%bef %c3%81h%c3%a6ttumat2020 loka%20til%20birtingar.pdf 
77 Hafrannsóknastofnun (2020). Áhættumat Hafrannsóknastofnunar í samræmi við 6. gr. a í lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. 
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0 R%c3%a1%c3%b0gj%c3%bef %c3%81h%c3%a6ttumat2020 loka%20til%20birtingar.pdf 


120 


Landssamband 
veidifélaga 


Landssamband veiðifélaga telur að brotið hafi verið gegn ákvæði 9. gr. laga nr. 
60/2013 um náttúruvernd (hér eftir nefnd náttúruvernarlög) vegna þeirrar 
óvissu sem er um notkun ófrjós lax, um útbreiðslu laxalúsar, hvað sleppa 
margir laxar og hvernig þeir blandast villtum laxi. Í 1. málslið ákvæðisins segir: 
„Þegar tekin er ákvörðun á grundvelli laga þessara, án þess að fyrir liggi með 
nægilegri vissu hvaða áhrif hún hefur á náttúruna, skal leitast við að koma í veg 
fyrir mögulegt og verulegt tjón á náttúruverðmætum.“ Það getur vel átt við um 
þessi atriði og einnig síðari málsliðurinn um skort á vísindalegri þekkingu sem 
hljóðar svo: „Ef hætta er á alvarlegum eða óafturkræfum náttúruspjöllum skal 
skorti á vísindalegri þekkingu ekki beitt sem rökum til að fresta eða láta hjá líða 
að grípa til skilvirkra aðgerða sem geta komið í veg fyrir spjöllin eða dregið úr 
þeim.“ Skorti á vísindalegri þekkingu er t.d. beitt sem rökum á bls. 98 í 
frummatsskýrslunni þar sem segir orðrétt: „Auk þess sem fáar rannsóknir hafa 
verið gerðar á ánni. Þar af leiðandi getur verið erfitt að ákvarða um stofn 
árinnar.“ 


Vísað er í svar nr. 6 við athugasemd Óttars 
Yngvasonar um varúðarreglu náttúruverndarlaga. 
Einnig er vísað til þess að í áhættumati 
Hafrannsóknastofnunar er varúðarreglan höfð til 
hliðsjónar. 

Varðandi óvissu um laxalús er vísað í svar nr. 117 
við athugasemd Íslenska náttúruverndarsjóðsins 
(IWF). Þar kemur m.a. fram að aðstæður í sjónum 
við Austurland eru lúsinni óhagstæð og fátítt er að 
laxalús finnist á eldislaxi á svæðinu. Auk þess er 
lítið um lax og urriða. Því séu ekki aðstæður fyrir 
hendi að lús berist í umtalsverðu magni að 
sjókvíum frá villtum laxfiski á svæðinu, sem er 
forsenda þess að fiskeldið leiði til sýkingar meðal 
villtra laxfiska. 


Varðandi óvissu um hve margir laxar sleppi úr eldi 
og hvernig þeir blandist villtum laxi er vísað í svar 
nr. 107 við athugasemd Friðbjörns E. Garðarssonar 
f.h. Björns Roth og veiðifélagsins Loðmundar. Þar 
kemur m.a. fram að varðandi áætlað strok á hvert 
framleiðslutonn í líkani Hafrannsóknastofnunar, til 
að meta áhættu erfðablöndunar, sé a.m.k. ekki 
vanmat á áhættu, sem stafar af stroki eldislaxa. 
Einnig er þar vísað til niðurstöðu vöktunar á 
eldislaxi í veiðiám landsins og sé byggt á þeirri 
reynslu megi ætla að fjórir laxar sleppi úr eldi 
vegna 10.000 tonna framleiðslu í Seyðisfirði. 78 


Áhættumat erfðablöndunar er unnið á vegum 
Hafrannsóknastofnunar og að því koma helstu 
sérfræðingar landsins um líffræði íslenskra 
laxastofna. Matið byggir því á bestu vísindalegu 
þekkingu. 


78 Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson (2021). Greinargerð RORUM fyrir Fiskeldi Austfjarða dags. 19.02.2021. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


121 


North Atlantic Salmon 
Fund (NASF) á Íslandi 


Í grein 3.1 kemur eftirfarandi fram: „Við laxeldið verður notaður kynbættur 
frjór og ófrjór þrílitna laxastofn af norskum uppruna, sem nefnist Saga 
eldisstofn.“ Það er einmitt þessi stofn sem er svo gríðarlega hættulegur hinum 
smáu en erfðafræðilega einstöku íslensku stofnum. Lax af Saga stofninum 
hefur verið kynbættur í áratugi til þess að stækka og fitna hratt. Erfðafræðilega 
er hann mjög frábrugðinn hinum íslenska laxi. Hann er hins vegar í flestum 
tilfellum frjór og hefur sama æxlunareðli og villti laxinn. Þegar hann sleppur þá 
leitar hann sér að á til að synda upp í. Fiskeldi Austfjarða heldur því fram að lítil 
hætta sé á erfðablöndun og að eldi þeirra sé á öruggu svæði. Þessu er NASF 
ósammála og vísar i reglugerð um fiskeldi (540/2020). Þar kemur fram að 
„Matvælastofnun skal tryggja að fjarlægðarmörk sjókvíaeldisstöðva frá ám 
með villta stofna laxfiska og sjálfbæra nýtingu séu eigi styttri en 5 km þegar um 
laxfiska er að ræða í eldi. Miðast framangreind fjarlægðarmörk við loftlínu, 
nema þegar tangar skilja á milli.“ Tvö þeirra fjögurra fyrirhuguðu svæða sem 
Fiskeldi Austfjarða gefa upp hnit fyrir í skýrslunni eru innan við 5 km frá ósum 
Fjarðarár. Fjarðará er á með villtan bleikju- og laxastofn. Ein af þessum litlu ám, 
sem því miður er ekki tekið mikið tillit til í áhættumati erfðablöndunar sem 
útbúið er af Hafrannsóknarstofnun. Þar er einungis tekið tillit til stofna sem 
telja nægilega marga einstaklinga til þess að ná tilsettu marki. NASF varpar því 
fram þeirri spurningu, af hverju er í lagi að stofna litlum stofnum í nánd við 
eldið í hættu? Þó svo að villtu laxarnir séu ekki margir í nánd við fyrirhugað eldi 
í Seyðisfirði þá eru þeir erfðafræðilega einstakir og hafa aðlagast aðstæðum í 
þúsundir ára. Er allt í lagi að útrýma þeim með erfðablöndun og laxalús af því 
að Fiskeldi Austfjarða segir eldið sitt vera umhverfisvænt? Laxinn er með sporð 
og hann syndir þangað sem hann vill, hann virðir ekki svæðaskiptingu 
mannanna. Strokulaxar úr eldi geta synt hundruðir kílómetra og því er 6.500 
tonna eldi í Seyðisfirði á frjóum laxi stórhættulegt, ekki einungis fyrir laxfiska úr 
Fjarðará heldur einnig fyrir aðra villta stofna á Austurlandi. Tekið skal fram að 
Fiskeldi Austfjarða hyggst ala 3.500 tonn af ófrjóum laxi. Vissulega er þar minni 
hætta á erfðablöndun fyrir villta laxastofna, en ófrjór lax kemur ekki í veg fyrir 
lúsafár, efnanotkun og önnur vandamál tengd sjókvíaeldi. 


Í athugsemdinni er dregið í efa að eldið verði 
umhverfisvænt. Fiskeldi Austfjarða er með 
AquaGAP-vottun á núverandi eldi. Vottunin tryggir 
að til framleiðslunnar er notað gæðafóður sem 
inniheldur fiskimjöl og lýsi frá viðurkenndum 
sjálfbærum aðilum. Samkvæmt AquaGAP 
staðlinum er óheimilt að nota eiturefni eða 
óæskileg lyf í eldinu og ekki heldur kopar í 
kvíanótum. Því er bannað að nota t.d. eiturefni í 
baráttu við laxalús ef hún yrði til vandræða, en 
taka verður fram að laxalús hefur ekki verið til 
vandræða í laxeldi á Austfjörðum. Auk þess hefur 
Vottunarstofan Tún vottað að seiðaeldi FA er 
lífræn framleiðsla sem leggur áherslur á 
umhverfisvernd og dýravelferð. Unnið verður að 
því að framangreindar vottanir Fiskeldis Austfjarða 
taki einnig til framleiðslu á laxi í Seyðisfirði. 


Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá því að nota 
eldissvæði við Háubakka. Fjarlægðarmörk í 
reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi miða við 
sjókvíaeldisstöð, en sjókvíaeldisstöðin í 
Sörlastaðavík verður í 5 km fjarlægð frá ós 
Fjarðarár. Á það ber og að líta að umrætt 
reglugerðarákvæði hefur ekki lagastoð og eigi það 
sér lagastoð þá gildir það ekki um framkvæmdina 
sbr. br.b.ákv. Il í lögum um fiskeldi, sem segir að 
ákv. eldri laga gildi. 

Varðandi hættu fyrir litla laxastofna er vísað í svar 
nr. 107 við athugasemd Friðbjörns E. Garðarssonar 
f.h. Björns Roth og veiðifélagsins Loðmundar. Þar 


kemur m.a. fram að áætlað strok á hvert 
framleiðslutonn í líkani Hafrannsóknastofnunar, til 
að meta áhættu erfðablöndunar, sé a.m.k.ekki að 
vanmeta áhættuna, sem stafar af stroki eldislaxa. 
Einnig er þar vísað til niðurstöðu vöktunar á 
eldislaxi í veiðiám landsins og að byggt á þeirri 
reynslu megi ætla að fjórir laxar sleppi úr eldi fyrir 
10.000 tonna framleiðslu í Seyðisfirði. 7? 


Spurt er af hverju sé í lagi að stofna litlum stofnum 
í nánd við eldið í hættu og útrýma þeim með 
erfðablöndun. Samkvæmt framansögðu má ætla 
að sleppingar verði ekki umfangsmiklar og 
niðurstöður vöktunar gefa til kynna að fáir 
sleppifiskar leiti í ár. Því er því andmælt að verið sé 
að stofna litlum stofnum í hættu. 


Varðandi athugasemd um að ófrjór lax komi ekki í 
veg fyrir lúsafár er vísað í svar nr. 117 við 
athugasemd Íslenska náttúruverndarsjóðsins 
(IWF). Þar kemur m.a. fram að aðstæður í sjónum 
við Austurland eru lúsinni óhagstæð og fátítt er að 
laxalús finnist á eldislaxi á svæðinu. Auk þess er 
lítið um lax og urriða. Því séu ekki aðstæður fyrir 
hendi að lús berist í umtalsverðu magni að 
sjókvíum frá villtum laxfiski á svæðinu, sem er 
forsenda þess að fiskeldið leiði til sýkingar meðal 
villtra laxfiska. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


79 Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson (2021). Greinargerð RORUM fyrir Fiskeldi Austfjarða dags. 19.02.2021. 


122 


North Atlantic Salmon 
Fund (NASF) á Íslandi 


Samkvæmt norska vísindaráðinu er sjókvíaeldi á laxi í dag talinn stærsta 
manngerða ógnin við villta laxastofna [...]. Erfðablöndun, laxalús, sjúkdómar og 
mengun eru þar helstu áhættuþættirnir. Sökum þess hve slæm áhrif sjókvíaeldi 
hefur á villta stofna og náttúru gerir NASF alvarlegar athugasemdir við 
frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða hf. NASF vill einnig vekja athygli á því að 
þau fiskeldisáform sem fjallað er um í frummatsskýrslu þessari eru þvert á vilja 
íbúa Seyðisfjarðar. Þegar þessi orð eru rituð hafa ríflega 55% bæjarbúa skrifað 
undir mótmæli gegn fiskeldi í Seyðisfirði og fer sú tala hækkandi. 


Varðandi athugasemd um mengun er vísað í svar 
nr. 63 við athugasemd Gunnars Gunnarssonar. Þar 
kemur fram að burðarþol skilgreinir hámarks 
lífmassa í eldi sem hægt er að hafa í Seyðisfirði án 
þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríki fjarðarins. 
Matið er endurskoðað ef niðurstöður vöktunar 
gefa tilefni til og gildandi rekstrarleyfi til fiskeldis 
endurskoðað í samræmi við það. Í svarinu kemur 
einnig fram á hvaða rannsóknum burðarþolsmatið 
byggir. 

Hafrannsóknastofnun telur æskilegra að eldismassi 
sé frekar utar í firðinum en innar. Fiskeldi 
Austfjarða hefur fallið frá því að nota eldissvæði 
við Háubakka. Sú ráðstöfun er í anda tilmæla 
Hafrannsóknastofnunar. 


Matvælastofnun hefur sett fram það álit að 
reynslan hafi "sýnt að smit af völdum baktería eða 
veira hafi ekki skaðað eða ógnað villtum 
laxfiskastofum" og "að áhætta af dreifingu 
mögulegra sjúkdómsvalda (öðrum en laxalús) úr 
eldisfiski í villtan fisk er hverfandi lítil. Eðli málsins 
samkvæmt er það fyrst og fremst eldisfiskurinn 
sjálfur sem er í mestri hættu, ekki ólíkt og í öðrum 
hjarðbúskap þar sem mörgum einstaklingum er 
haldið á afmörkuðu svæði.“ 30 


Varðandi hættu á erfðablöndun er vísað í svar nr. 
107 við athugasemd Friðbjörns E. Garðarssonar 
f.h. Björns Roth og veiðifélagsins Loðmundar. Þar 
kemur m.a. fram að áætlað strok á hvert 
framleiðslutonn í líkani Hafrannsóknastofnunar, til 
að meta áhættu erfðablöndunar, sé a.m.k.ekki að 
vanmeta áhættuna, sem stafar af stroki eldislaxa. 
Einnig er þar vísað til niðurstöðu vöktunar á 
eldislaxi í veiðiám landsins og að byggt á þeirri 


80 Matvælastofnun (2020). Greinargerð. Útgáfa re 


strarleyfis FE-1152. Laxar eignarhaldsfélag ehf. 10.000 tonna laxeldi í Reyðarfirði. 


reynslu megi ætla að fjórir laxar sleppi úr eldi fyrir 
10.000 tonna framleiðslu í Seyðisfirði. 8t 
Samkvæmt framansögðu má ætla að sleppingar 
verði ekki umfangsmiklar og niðurstöður vöktunar 
gefa til kynna að fáir sleppifiskar leiti í ár. 
Samkvæmt þessu eru líkur á erfðablöndun 
takmarkaðar. 


Varðandi athugasemd um laxalús er vísað í svar nr. 
117 við athugasemd Íslenska 
náttúruverndarsjóðsins (IWF). Þar kemur m.a. fram 
að aðstæður í sjónum við Austurland eru lúsinni 
óhagstæð og ekki hafi fundist laxalús á eldislaxi á 
svæðinu. Auk þess er lítið um lax og urriða. Því séu 
ekki aðstæður fyrir hendi að lús berist í 
umtalsverðu magni að sjókvíum frá villtum laxfiski 
á svæðinu, sem er forsenda þess að fiskeldið leiði 
til sýkingar meðal villtra laxfiska. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


123 


Ólafur Hr. Sigurðsson 


Í (kafla 6.5.3] er ekki minnst á það að urriði veiðist í [Fjarðará í Seyðisfirði] í 
talsverðu magni og áin talin sérlega skemmtileg veiðiá með tillitið til þessara 
veiða og ljóst hvort fiskeldi hefur áhrif á framgang urriðastofnsins í ánni. 
(uppl.fv. Formaður Stangveiðifélags Fjarðarár Bragi Blumenstein.) 


Fjarðará er stutt og leiðni hennar er mun lægri en í 
næringarríkari laxveiðiám í Vopnafirði, sem upptök 
eiga á grónum heiðum og renna þaðan langan veg 
til sjávar. Að auki er Fjarðará fiskgeng stuttan veg og 
því nýtist einungis hluti hennar til seiðaframleiðslu, 
en á því svæði er bleikja ríkjandi. 8 Urridi og 
sérstaklega lax gera meiri kröfur til umhverfisins og 
ná betri fótfestu í frjósamari ám en Fjarðará. 
Aðstæður í ánni eru óhentugar fyrir vöxt og viðgang 
sjálfbærs urriðastofns. 


81 Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson (2021). Greinargerð RORUM fyrir Fiskeldi Austfjarða dags. 19.02.2021. 
82 þórólfur Antonsson og Þorkell Heiðarsson (2001). Seiðabúskapur og uppeldisskilyrði Fjarðarár í Seyðisfirði. Reykjavík: Veiðimálastofnun, VMST-R/0117. 


Urriði veiddist einstaka sinnum í Fjarðará í 
Seyðisfirði á tímabilinu 1990 - 2020. 83 Í rannsókn 
sem gerð var á útbreiðslu laxfiska í austfirskum ám 
sumarið 2017 veiddist eingöngu bleikja í ánni og 
sjógöngusilungur úr Fjarðará og ám í nálægum 
fjörðum er fyrst og fremst bleikja.?? 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


Sunnudalsár, Veiðfélag 
Selár, Veiðifélag 
Vesturdalsár 


sloppið í umtalsverðum mæli úr opnum sjókvíum hérlendis og hafa gengið upp 
í ár fjarri uppeldistöðvum sínum. Það sama á við í nágrannalöndum þar sem 
margir villtir laxastofnar eru nær útdauðir vegna erfðablöndunar við eldislax, 
sem m.a. truflar náttúruval, ratvísi og dregur úr líffræðilegum 
fjdlbreytileika.[...] Okkur þykir ótækt ad ekki sé litið til reynslu nágrannaþjóða 


124 Svandís Egilsdóttir Lítið er gert úr slysasleppingum og umhverfisslysum sem er ótrúverðugt, tilað | Fiskeldi Austfjarða hafnar því að lítið sé gert úr 
mynda í ljósi slyss sem varð við Reyðarfjörð í janúar 2021. Náttúran (t.d. villtum slysasleppingum eða öðrum umhverfisslysum. 
laxi og hreinleika sjávar og og öðrum lífverum í sjónum ásvæðinu) ber að njóta Vegna slyss Í Reyðarfirði í janúar 2021, þá var það 
vafans. fóðurprammi sem sökk vegna  slæmra 

veðuraðstæðna. Engir eldislaxar sluppu og engin 
Olía lak úr prammanum í Reyðarfjörð. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 

125 Veiðifélag Hofsár og Nálægð fyrirhugaðra laxeldisstöðva við laxveiðiár á Austurlandi er verulegt Varðandi athugasemd um erfðablöndun, laxalús, 

Sunnudalsár, Veiðfélag | áhyggjuefni en austfirskar ár með sínum einstöku villtu laxastofnum eru sjúkdóma og mengun er vísað í svar nr. 122 við 
Selár, Veiðifélag inngrónar í náttúru og menningu fjórðungsins og rómaðar fyrir fegurð og gæði. athugasemd North Atlantic Salmon Fund (NASF) á 
Vesturdalsár Laxeldi í opnum sjókvíum ógnar tilvist villtra laxastofna með erfðablöndun, Íslandi. 
lúsasmiti og umhverfismengun og veldur óafturkræfum skaða. Á fhgðserndin Eor iieaeoe brevtindar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 
126 Veiðifélag Hofsár og | Veiðifélögin benda á að ólíkt því sem kemur fram í skýrslunni, þá hafa laxfiskar 


Fullyrt er að laxar hafi sloppið í umtalsverðum mæli 
úr sjókvíum hérlendis og hafi gengið upp í ár fjarri 
uppeldistöðvum sínum. Fullyrðingin er ósönn 
miðað við reynsluna. 


Á árunum 2018 og 2019 voru tilkynntar fimm 
slysasleppingar, allar í Arnarfirði og Tálknafirði. Þrír 


83 Jóhannes Sturlaugsson (2020). Fiskistofnar Fjarðarár í Seyðisfirði í ljósi veiðigagna 1990 - 2020 og fórnarkostnaður þeirra fiskistofna gangi eftir áætlanir um laxeldi í sjókvíum í Seyðisfirði. Greinargerð unnin fyrir 
Veiðifélag Fjarðarár. 
84 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson og Eydís Salome Eiríksdóttir (2019). Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum . Reykjavik: Hafrannsóknastofnun, HV 2019-40 


Okkar, t.d. Noregs, þegar þessir þættir eru metnir. Reynsla þeirra af fiskeldi í 
opnum sjókvíum er verulega slæm. 


eldislaxar veiddist í veiðiám sem voru vaktaðar árið 
2020, fimm fiskar árið 2019 og tólf árið 2018. Afar 
fáir eldislaxar hafa því veiðst í laxveiðiám og enginn 
þeirra var úr snemmbunu stroki. 8% 


Hafrannsóknastofnun hefur valið að nota hámark 
áætlaðrar meðaltíðni stroka frá norsku fiskeldi, sem 
breytu í áhættulíkani sínu (0,8 strokufiskar á hvert 
framleiðslutonn). Samkvæmt áliti óháðrar nefndar 
vísindamanna, sem rýndi aðferðir 
Hafrannsóknastofnunar við áhættumat 
erfðablöndunar, er stuðullinn líklega lægri miðað 
við niðurstöður vöktunar á eldisfiski í laxveiðiám. 8€ 
Samkvæmt þessu er niðurstaða 
Hafrannsóknastofnunar um að óhætt sé að ala 
42.000 tonn af frjóum laxi á Austfjörðum ekki 
vanmat á hættu erfðablöndunar. Þróunin hér á 
landi gefur því alls ekki tilefni til að ætla að villtum 
laxastofnum stafi hætta af erfðablöndun við 
eldislax, hvað þá að þeir verði útdauðir. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


127 


Veiðifélögin á 
Fljótsdalshéraði 


Samkvæmt áratugalangri reynslu Norðmanna og Skota sleppur að lágmarki 
einn lax fyrir hvert tonn sem framleitt er á þennan hátt sem merkir að um 
10.000 laxar munu sleppa. Hluti þessara erfðabreyttu strokulaxa leita í 
nærliggjandi ár til hrygningar og rústa erfðamengi staðarfiska sem aðlagast 
hafa óblíðum skilyrðum um þúsundir ára. Það er dauðadómur yfir litlum 
staðbundnum stofnum og gengur auk þess þvert á markmið gildandi 
náttúruverndarlaga. 


Fullyrðing um umfang sleppinga laxa úr eldi í Noregi 
og Skotlandi byggir líklega á gömlum upplýsingum 
Og eru rangar. 

Hafrannsóknastofnun hefur valið að nota hámark 
áætlaðrar meðaltíðni stroka frá norsku fiskeldi, 
sem breytu í áhættulíkani sínu (0,8 strokufiskar á 
hvert framleiðslutonn). Í áliti óháðrar nefndar 
vísindamanna, sem rýndu aðferðir 
Hafrannsóknastofnunar við áhættumat 
erfðablöndunar, er bent á að tölur um tilkynntan 
strokufisk í Noregi hafa almennt lækkað síðan árið 


85 Hafrannsóknastofnun (2020). Hætta á göngu strokulaxa úr laxeldi í íslenskar laxveiðiár. Tækniskýrsla 
86 Skýrsla óháðrar nefndar um athugun á aðferðafræði, áhættumati og greiningum á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsóknastofnunar. Sótt á vef Alþingis þann 6.5.2021 


https://www..althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf 


2011. Mögulegt sé að strokutíðnin sem 
Hafrannsóknastofnun notar í líkani sínu sé 
tiltölulega há, en hægt verði að ráðast í nákvæmari 
áætlun á strokutíðni miðað við íslenskar aðstæður 
þegar nægjanlega nákvæm gögn liggja fyrir frá 
íslenskum laxeldisstöðvum.?" Samkvæmt þessu er 
líklegt að áætlað strok á hvert framleiðslutonn í 
líkaninu sé a.m.k.ekki að vanmeta áhættuna, sem 
stafar af stroki eldislaxa. 


Á árunum 2018 og 2019 voru tilkynntar fimm 
slysasleppingar, allar í Arnarfirði og Tálknafirði. Þrír 
eldislaxar veiddust í veiðiám sem voru vaktaðar 
árið 2020, fimm fiskar árið 2019 og tólf árið 2018. 
Afar fáir eldislaxar hafa því veiðst í laxveiðiám og 
enginn þeirra var úr snemmbúnu stroki. 8 Sé 
miðað við fjölda strokulaxa árið 2018 og 
framleiðslu á laxi á landsvísu árið 2020, 30.000 
tonn, sleppa 0,0004 fiskar úr sjókvíum við 
Íslandsstrendur á hver þúsund tonn. Það jafngildir 
því að fjórir laxar sleppi úr eldi fyrir 10.000 tonna 
framleiðslu í Seyðisfirði. °° 


Þróunin hér á landi gefur því alls ekki tilefni til að 
ætla að eldið verði „dauðadómur yfir litlum 
staðbundnum stofnum.“ 


Fullyrt er að framkvæmdin gangi þvert á markmið 
gildandi náttúruverndarlaga. FA bendir á að í 
endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar 
Hafrannsóknastofnunar er tekið tillit til 
varúðarreglu laga um náttúruvernd (nr. 60/2013) 
og telur stofnunin að skilyrði laganna um 
varúðarreglu hafi verið uppfyllt og eftir atvikum 


87 Skýrsla óháðrar nefndar um athugun á aðferðafræði, áhættumati og greiningum á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsóknastofnunar. Sótt á vef Alþingis þann 6.5.2021 


https://www..althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf 
88 Hafrannsoknastofnun (2020). Hætta á göngu strokulaxa úr laxeldi í íslenskar laxveiðiár. Tækniskýrsla 
89 Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson (2021). Greinargerð RORUM fyrir Fiskeldi Austfjarða dags. 19.02.2021. 


alþjóðasamningur um varðveislu líffræðilegrar 
fjölbreytni og Bernarsamningur. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


128 


Veiðifélögin á 
Fljótsdalshéraði 


Á Fljótsdalshéraði hefur af hálfu veiðifélaganna verið unnið mikið starf við að 
hlúa að og endurreisa þá fiskistofna sem þar hafa orðið fyrir búsifjum af 
annars konar iðju en hinu norska fiskeldi. Það starf hefur gengið vonum framar 
sem sannast með stóraukinni laxveiði í Jökulsá og góðum árangri af 
seiðasleppingum og endurheimt í Lagarfljóti. Alls eru það ríflega 200 jarðir og 
þar með álíka margar fjölskyldur á Héraði sem eygja von um aukin 
veiðihlunnindi í nánustu framtíð eftir margra ára vinnu. Það er því 
grafalvarlegur hlutur, ef stjórnvöld, bæði heima fyrir og á landsvísu hlaða undir 
erfðamengandi sjókvíaeldi sem skilar væntanlega sínum arði til annarra landa, 
en gera um leið nýsköpun heimamanna á sviði sjálfbærrar fiskræktar og 
verndar náttúru að engu. Til hvers eru þá stjórnvöld í landinu má spyrja? 


Athugasemdinni er beint til stjórnvalda. Það er ekki 
framkvæmdaraðila að svara. 


129 


Vigfús Orrason 


Þá er ljóst að sjókvíaeldi skaðar villta laxa- og silungastofna, jafnvel í mikilli 
fjarlægð frá kvíunum. Hvernig sem á málið er litið myndi hið umfangsmikla 
sjókvíaeldi hafa umtalsverð og neikvæð umhverfisáhrif. 


Matvælastofnun hefur sett fram það álit að 
reynslan hafi "sýnt að smit af völdum baktería eða 
veira hafi ekki skaðað eða ógnað villtum 
laxfiskastofum" og "að áhætta af dreifingu 
mögulegra sjúkdómsvalda (öðrum en laxalús) úr 
eldisfiski í villtan fisk er hverfandi lítil. Eðli málsins 
samkvæmt er það fyrst og fremst eldisfiskurinn 
sjálfur sem er í mestri hættu, ekki ólíkt og í öðrum 
hjarðbúskap þar sem mörgum einstaklingum er 
haldið á afmörkuðu svæði.“ °° Þetta álit 
Matvælastofnunar gefur alls ekki til kynna að 
neikvæð áhrif eldisins verði umtalsverð. 


Í Aheettumati erfðablöndunar 
Hafrannsóknastofnunar er metið hlutfall fiska sem 
ganga meðstraums eða á móti strandstraumnum 
umhverfis Ísland og hve langt laxar dreifa sér frá 
strokstað, eða allt að 200 km. Endurskoðað 
áhættumat erfðablöndunar frá árinu 2020 byggir 


90 Matvælastofnun (2020). Greinargerð. Útgáfa re 


strarleyfis FE-1152. Laxar eignarhaldsfélag ehf. 10.000 tonna laxeldi í Reyðarfirði. 


einnig á niðurstöðum voktunar á eldisfiskum í 
lykilám landsins. Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar 
til stjórnvalda gerði ráð fyrir að eldismagn á frjóum 
laxi við Austfirði mætti vera allt að 42.000 tonn, en 
var 21.000 tonn árið 2017. 


Varðandi hættu á erfðablöndun er einnig vísað í 
svar nr. 107 við athugasemd Friðbjörns E. 
Garðarssonar f.h. Björns Roth og veiðifélagsins 
Loðmundar. Þar kemur m.a. fram að áætlað strok 
á hvert framleiðslutonn í líkani 
Hafrannsóknastofnunar, til að meta áhættu 
erfðablöndunar, sé a.m.k.ekki að vanmeta 
áhættuna, sem stafar af stroki eldislaxa. Einnig er 
þar vísað til niðurstöðu vöktunar á eldislaxi í 
veiðiám landsins og að byggt á þeirri reynslu megi 
ætla að fjórir laxar sleppi úr eldi fyrir 10.000 tonna 
framleiðslu í Seyðisfirði. ** Samkvæmt 
framansögðu má ætla að sleppingar verði ekki 
umfangsmiklar og niðurstöður vöktunar gefa til 
kynna að fáir sleppifiskar leiti í ár. Samkvæmt 
þessu eru líkur á erfðablöndun takmarkaðar. 


Varðandi athugasemd um laxalús er vísað í svar nr. 
117 við athugasemd Íslenska 
náttúruverndarsjóðsins (IWF). Þar kemur m.a. fram 
að aðstæður í sjónum við Austurland eru lúsinni 
óhagstæð og fátítt er að laxalús finnist á eldislaxi á 
svæðinu. Auk þess er lítið um lax og urriða. Því séu 
ekki aðstæður fyrir hendi að lús berist í 
umtalsverðu magni að sjókvíum frá villtum laxfiski 
á svæðinu, sem er forsenda þess að fiskeldið leiði 
til sýkingar meðal villtra laxfiska. 


Framangreindar upplýsingar gef alls ekki til kynna 
að neikvæð áhrif eldisins verði umtalsverð. 


91 Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson (2021). Greinargerð RORUM fyrir Fiskeldi Austfjarða dags. 19.02.2021. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


130 


Jóhannes Sturlaugsson 
f.h. Veiðifélags Fjarðarár 


Lax úr kvíum sleppur í miklu magni sem fyrr árlega hér við land (Valdimar 
Gunnarsson 2020), sem annarstaðar þrátt fyrir gamalkunnar söluræður 
eldisaðila um öryggi sjókvíastaðlanna sem þeir vinna eftir. Hluti þeirra eldislaxa 
ná að ganga í ár til hrygningar og sú staðreynd er verri hérlendis en víðast, því 
hér er eldislaxinn af norskum uppruna með tilheyrandi viðbótaráhrifum til 
vansa fyrir villtu íslensku laxastofnana sem verða fyrir slíkri innblöndun. Vegna 
þeirrar aðlögunar um aldir alda sem lífsferlar þeirra villtu laxa og aðrir 
eiginleikar hafa mótast af í ám hérlendis og á hafsvæðunum sem þeir laxar 
hafa vanið komur sínar á. 


Stjórnvöld hafa bannað að ala lax af norskum 
uppruna í sjókvíum víða við landið, sbr. auglýsingu 
landbúnaðarráðuneytisins nr. 460/2004, en 
heimild þarf til að ala hann á öðrum hafsvæðum 
Íslands. Í þessari ráðstöfun felst viss 
varúðarnálgun til verndar villtum laxastofnum. 


Hafrannsóknastofnun hefur valið í áhættumati 
erfðablöndunar að nota hámark áætlaðrar 
meðaltíðni stroka frá norsku fiskeldi, sem breytu í 
áhættulíkani sínu (0,8 strokufiskar á hvert 
framleiðslutonn). Samkvæmt áliti óháðrar 
nefndar vísindamanna, sem ryndu aðferðir 
Hafrannsóknastofnunar við áhættumat 
erfðablöndunar, er ásættanlegt að styðjast við 
þessa strokutíðni. Með hliðsjón af því að dregið 
hefur umtalsvert úr stroki eldislax við Noreg á 
undanförnum árum bendir nefndin þó á að 
mögulega noti Hafrannsóknastofnun of háa 
strokutíðni í líkani sínu. Segir nefndin að hægt 
verði að ráðast í nákvæmari áætlun á strokutíðni 
þegar nægjanlega nákvæm gögn liggja fyrir frá 
íslenskum laxeldisstöðvum.? Samkvæmt þessu 
er líklegt að miðað við áætlað strok á hvert 
framleiðslutonn í líkaninu sé a.m.k. ekki verið að 
vanmeta áhættuna, sem stafar af stroki eldislaxa. 


Sé miðað við fjölda strokulaxa árið 2018 og 
framleiðslu á laxi á landsvísu árið 2020, 30.000 
tonn, sluppu 0,0004 fiskar úr sjókvíum við 
Íslandsstrendur á hver þúsund tonn. Það jafngildir 


92 Skýrsla óháðrar nefndar um athugun á aðferðafræði, áhættumati og greiningum á fiskeldisburdarpoli á vegum Hafrannsóknastofnunar. Sótt á vef Alþingis þann 6.5.2021 


https://www..althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf 


því að fjórir laxar sleppi úr eldi fyrir 10.000 tonna 
framleiðslu í Seyðisfirði. °° 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


f.h. Veiðifélags Fjarðarár 


að þá mun það hafa skaðleg áhrif á þá stofna lax og göngusilungs sem finnast í 
ám í Seyðisfirði. Þetta er ljóst ef miðað að núverandi áhættumat 
erfðablöndunar sem setur því eldi ekki skorður er bjargað gæti fáliðuðum 
laxastofni Fjarðará frá erfðablöndun. Erfðablöndun sem svipta mun þann stofn 
eiginleikum sínum á tiltölulega skömmum tíma vegna þátttöku eldislaxa af 
norskum uppruna í hrygningu laxins í ánni. 


131 Jóhannes Sturlaugsson | Íslensk stjórnvöld bæði leiðandi stofnanir líkt og Hafrannsóknastofnun sem og Fullyrt er að leiðandi stofnanir á Íslandi og Alþingi, 
f.h. Veiðifélags Fjarðarár | Alþingi, hafa með ákvörðunum sínum ákveðið að fórna þeim fáliðuðu hafi með ákvörðunum sínum ákveðið að fórna 

laxastofnum sem eru í mestri hættu vegna sjókvíaeldis hérlendis. Um þetta þeim fáliðuðu laxastofnum sem eru í mestri hættu 
vitnar svonefnt áhættumat erfðablöndunar Hafrannsóknastofnunar sem litið | vegna sjókvíaeldis hérlendis. Fiskeldi Austfjarða 
er til þegar umfang og fjarlægðarmörk fiskeldis eru ákvörðuð hérlendis. Þar er | tekur ekki afstöður til athugasemdarinnar þar sem 
ekki tekið tillit til þeirra smáu laxastofna áa sem renna til sjávar á innihald hennar er persónuleg skoðun og ákall til 
fjarðarsvæðum þar sem fiskeldi hefur verið leyft og þar sem það er áformað stjórnvalda. 
líkt og Seyðisfjörður er nú dæmi um. [...] Fáliðaður laxastofn Fjarðarár mun ef 
ekki verður gripið í taumana fljóta að feigðarósi í boði stjórnvalda en smáir 
laxastofnar í næsta nágrenni laxeldisins á Vestfjörðum eru nú þegar á þeirri 
feigðarósaför fyrir tilstilli aðgerða og aðgerðaleysis íslenskra stjórnvalda 
(Jóhannes Sturlaugsson nóv. 2020). 

132 Jóhannes Sturlaugsson | Fyrir liggur að ef laxeldi verður leyft í Seyðisfirði á þeim nótum sem nú er unnið | varðandi hættu á erfðablöndun er vísað í svar nr. 


107 við athugasemd Friðbjörns E. Garðarssonar 
f.h. Björns Roth og veiðifélagsins Loðmundar. Þar 
kemur m.a. fram að áætlað strok á hvert 
framleiðslutonn í líkani Hafrannsóknastofnunar, 
til að meta áhættu erfðablöndunar, sé a.m.k.ekki 
að vanmeta áhættuna, sem stafar af stroki 
eldislaxa. Einnig er þar vísað til niðurstöðu 
vöktunar á eldislaxi í veiðiám landsins og sé byggt 
á þeirri reynslu megi ætla að fjórir laxar sleppi úr 
eldi fyrir 10.000 tonna framleiðslu í Seyðisfirði. ** 
Samkvæmt framansögðu má ætla að sleppingar 
verði ekki umfangsmiklar og niðurstöður vöktunar 
gefa til kynna að fáir sleppifiskar leiti í ár. 
Samkvæmt þessu eru líkur á erfðablöndun 
takmarkaðar. 


93 Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson (2021). Greinargerð RORUM fyrir Fiskeldi Austfjarða dags. 19.02.2021. 
94 Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson (2021). Greinargerð RORUM fyrir Fiskeldi Austfjarða dags. 19.02.2021. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


þar liggja aðrir verðmætir hagsmunir undir ef fuglalífi yrði spillt. Á firðinum eru 
langdvölum stór hluti af æðarfugli úr varplandi við Skálanes og hluta úr 
Loðmundarfirði. Æðvarvarp er nytjað á Skálanesi og svo hefur lengi verið. Í 
nærliggjandi Loðmundarfirði hefur verið til síðustu áratuga byggt upp 
gríðarmikið æðarvarp sem telst nú það stærsta á landinu. Af því hafa nú þegar 
nokkrir einstaklingar atvinnu. Auk þess er fullvinnsla á æðardún komin af stað á 
Borgarfirði eystri þar sem stofnað hefur verið fyrirtæki sem hefur aukið 
verðmætasköpun á æðardúni til útflutnings. Öll þessi áhrif eru ekki metin í 
skýrslunni né gerð tilraun til áhættumats varðandi sjálfbærar og mikilvægar 
nytjar og hlunnindi sbr. æðarrækt. 

Fjölmargar tegundir sjófugla, svo sem margar tegundir af svartfugli og mávum, 
kría, lundi o.fl. hafa að jöfnu viðkomu í firðinum og áhrif sjókvía á lífsskilyrði 
þeirra liggja ekki fyrir. 


133 Jóhannes Sturlaugsson | Sama virdingarleysi fyrir íslenskri náttúru veldur því að ekkert mid er tekid af | Fullyrt er að í áhættumati erfðablöndunar felist 
f.h. Veiðifélags Fjarðarár | smáum laxastofnum áa í næsta nágrenni eldissvæðanna í því áhættumati virðingarleysi fyrir íslenskri náttúru. Fiskeldi 
erfðablöndunar sem fylgt er hérlendis og tilsvarandi vöktun og skorti á vöktun | Austfjarða tekur ekki afstöður til 
er þau mál varðar. Lýsandi dæmi um það er sú ráðstöfun athugasemdarinnar þar sem innihald hennar er 
Hafrannsóknastofnunar að setja kvikmyndafiskteljara ekki fyrst upp í smáu ákall til stjórnvalda. 
ánum næst fiskeldinu þar sem laxastofnarnir eru í mestri hættu. 
134 Jóhannes Sturlaugsson | Í stuttu máli sagt þá væri eðlilegast með hliðsjón af hagsmunum íslenskrar Fiskeldi Austfjarða tekur ekki afstöður til 
f.h. Veiðifélags Fjarðarár | náttúru að leggja af allt eldi á laxi í sjókvíum hér við land. Vonandi verður athugasemdarinnar þar sem innihald hennar er 
mikilvægt skref tekið í þá átt að snúa við þeirri óheillaþróun sem sjókvíaeldi á | ákall til stjórnvalda. 
laxi í opnum sjókvíum hérlendis vitnar um, með því að koma í veg fyrir að slíkur 
umhverfissóðaskapur fari í gang í Seyðisfirði. 
Kafli 6.6 Efnisatriði: | Fuglar 
panes Aðili Athugasemd Viðbrögð 
135 Landvernd Umfjöllun um fuglalíf er mjög rýr og tæpast marktæk, ekki síst í ljósi þess að Reynsla hér við land af eldistarfsemi bendir til þess 


að dauði æðarfugls vegna eldismannvirkja sé 
fátíður og einnig annarra fugla.” Net í kvíum eru 
hönnuð þannig að fugl ætti ekki að festast í þeim. 
Áhrif á æðarfugl er ekki neikvæð og oft á tíðum 
jákvæð. Þannig kemur fram á fundargerðum 
aðalfunda Æðarræktarfélagsins fyrir árin 2016 og 
2017 að æðarbændur á Vestfjörðum telja eldid þar 
til bóta fyrir fuglinn. Einnig eru sjókvíar staðsettar 
á meira dýpi en fuglinn sækir sér fæði á. Stofn 
æðarfugla er sterkur hér við land og hefur ekki 
orðið fyrir áföllum vegna sjókvíaeldis. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


95 Dæmi: Nidurstada vöktunar í eldi Arnarlax við Laugardal í Tálknafirði, sótt þann 20.5.2021 á https://www.arnarlax.is/en/moya/extras/sites/laugardalur. 


136 


Náttúruverndarsamtök 
Austurlands (NAUST) 


Fuglalíf er umtalsvert og fjölbreytt við Seyðisfjörð, rannsóknir þar um eru 
efnislitlar og kalla sértæka skoðun. Í firðinum eru friðlýst æðarvörp og nytjuð 
t.d. á Skálanesi. Loðmundarfjörður er næstur fjarða í norður við Seyðisfjörð og 
þar er eitt allra stærsta æðvarvarp á landinu og hlýtur að þurfa að vinna 
sértæka athugun á ferðum æðarfugla á milli fjarða vegna starfseminnar. |...) 
Margar tegundir sjófugla,svo sem margar tegundir af svartfugli og 
mavum,kria,lundi o.fl. hafa viðkomu í Seyðisfirði og áhrif sjókvía á fuglalíf 
óþekkt í firðinum. 


Benda má á að reynsla hér við land hefur sýnt að 
áhrif sjókvíaeldis á æðarfugl hafa verið óveruleg. 
Æðarfugl getur orðið langlífur og stofn 
tegundarinnar er sterkur hér við land. Því er ekki 
viðbúið að neikvæð áhrif mögulegrar fjölgunar 
máfa séu líkleg til að hafa áhrif á æðarfugl í 
Seyðisfirði. Við mat á umhverfisáhrifum á fuglalíf 
fá allar tegundir jafnt vægi og þess gætt að taka 
ekki afstöðu með einni tegund gegn annarri. Svo 
ber að benda á að engin ein fuglategund er 
rétthærri öðrum sem þýðir að svokallaðar 
„nytjategundir“ fá ekki meira vægi við mat á 
áhrifum framkvæmda. Þetta gildir einnig vegna 
nýrri staðsetninga við Selstaðavík og Skálanesbót. 
Hins vegar er talið að þrátt fyrir nálægð 
eldisvæðisins Skálanesbót við Skálanesbjarg þá 
muni það hafa óverleg áhrif á fugla á þeim slóðum, 
enda er um að ræða töluverða fjarlægð og snýr 
bjargið frá eldinu. Hvernig áhrifin eiga að geta 
orðið er hulin ráðgáta, því hvorki kemst fuglinn í 
fóður né er um að ræða áhrif vegna umgengni 
manna. Uppsetning eldiskvía og annarra 
mannvirkja verður með þeim hætti að hún minnki 
eins og hægt er aðdráttarafl fugla sem kynnu að 
leita sér ætis í og við eldiskvíar. 


Umfjöllun í matsskýrslu, kafla 8.6, hefur verið 


breytt med tilliti til eldissvæðis í Selstaðavík og 
Skálanesbót. 


137 


Ólafur Hr. Sigurðsson 


[Vitnad er í samantekt þar sem segir: Áhrif á fugla á athafnasvæði kvianna og 
þar í kring verða afturkræf og óveruleg eða talsvert jákvæð. Sé litið á 
áhrifasvæði Seyðisfjarðar í heild þá eru áhrif á fuglalíf talin verða óveruleg.) 
Almennt má segja að í skýrslunni mættu gjarnan vera meiri upplýsingar um 
fuglalíf en þær upplýsingar eru talsverðar í viðauka. Gagnlegt gæti verið að 
vekja athygli á því að æðarfugli hefur fjölgað nærri eldissvæðum og verður það 
að teljast jákvæð hliðaráhrif t.d. með tillitið til æðarvarps í Skálanesi. 


Tilgangur umfjöllunar um fuglalíf í frummatsskýrslu 
er að fjalla um stöðuna á svæðinu, og meta 
umhverfisáhrif. Fuglaskýrsla í viðauka er látin fylgja 
með sem ítarefni svo lesendur geti glöggvað sig 
betur á umfjöllunarefninu. 


Sjá einnig svar nr. 136 við athugasemd 
Náttúruverndarsamtaka Austurlands (NAUST). 


Sömuleiðis gæti verið ganglegt að hafa í skýrslunni þær upplýsingar sem koma 
fram í viðauka að fugl virðist fá vernd og æti við kvíasvæði. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


Skálanessetur ehf 


Athugasemd er gerð við möguleg áhrif laxeldis af þessari stærðargráðu í 
firðinum á sjófugla s.s æðarfugla með hliðsjón af mögulegri grútarmengun og 
breyttu vistkerfi með hliðsjón af fæðuöflun og tegundasamsetningu. Hver er 
ábyrgur fyrir mati á þessu fyrir meðan og eftir. Hver ber ábyrgð á viðbrögðum 
og loks hver ber ábyrgð á mögulegu fjárhagslegu tjóni t.d. á varpi sjófugla. 
Bókahaldsgögn úr rekstri fyrirtækisins síðan 2005 sína tekjur af varpinu og því 
tómt mál að tiltaka að ekkert friðað varp sé á svæðinu. 


138 Olafur Hr. Sigurðsson | Ekki er gert ráð fyrir sérstakri vöktun vegna áhrifa fyrirhugaðs eldis á fuglalíf. Fuglar verða vaktaðir við og nálægt sjókvíum í 
Fram kemur í skýrslunni (kafli 6.6.4] að þessi þáttur hafi lítið verið rannsakaður skipulögðum sýnatökuferðum. Fuglar verða 
og því full ástæða til að bæta þessu í vöktunarferlið sem væri jákvæð viðbót við greindir til tegundar, atferli þeirra lyst og þeir 
ferlið og aðeins til að bæta ásýnd svona verkefnis. Ef niðurstaða væri jákvæð | taldir. 96 
sem ýmislegt bentir til gæti hér verið um mikilvægan þátt ræða og full ástæða NR ER 7 : 
. Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
til að vakta. ; as ; ; 
á umfjöllun í matsskýrslu. 
139 Skálanesbjarg ehf og | Á jörðinni er starfrækt æðarvarp sem 2020 taldi tæplega 1000 hreiður. 


Matsskýrsla þessi er unnin samkvæmt lögum nr. 
106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Þar kemur 
skýrt fram í kafla IV um málsmeðferð vegna 
matsskyldra framkvæmda, að umhverfismat og 
ritun frummatsskýrslu sé á hendi 
framkvæmdaraðila eða aðila á hans vegum. Það er 
síðan Skipulagsstofnunar að fara yfir ferlið að lokum 
og gefa út álit sitt sem síðan útgáfa rekstrar- og 
starfsleyfa Matvælastofnunar og 
Umhverfisstofnunar byggja á. 


Komi til mengunar vegna stafsemi frá Fiskeldi 
Austfjarða verður farið eftir viðbragðsáætlunum og 
haft samtarf við hafnaryfirvöld, Matvælastofnun og 
Umhverfisstofnun. Það er ekki Fiskeldis Austfjarða 
að meta eða fjalla um í umhverfismati framkvæmda 
hver beri ábyrgð á tjóni. 

Fiskeldi Austfjarða tekur ekki undir þá fullyrðingu 
um að tekjur að æðarvarpi byggi á því að varpið sé 
friðað. Í kringum landið er fullt að aðilum sem hafa 
tekjur að æðarvarpi án þess að þau séu friðuð 
sértaklega. Friðlýsing æðarvarps er 
stjórnvaldsaðgerð sem byggist á lögum nr. 


96 Vöktunaráætlun Fiskeldis Austfjarða fyrir Seyðisfjörð, sjá Viðauka 5. 


64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum 
fuglum og spendýrum og á reglugerð nr. 252/1996 
um reglugerð um friðun tiltekinna villtra 
fuglategunda, friðlýsingu æðavarps, 
fuglamerkingar, hamskurð o.fl.. Beiðni um 
friðlýsingu skal koma frá landeiganda, ábúendum 
eða umráðamanni æðarvarps. Ákvörðun um 
friðlýsingu æðarvarps skal birt í Lögbirtingablaðinu 
og gildir í 10 ár frá birtingu. Það hefur ekki verið 
gert í þessu tilviki og ekki hefur verið birt nein 
auglýsing þar af leiðandi.“ Reynsla hér við land af 
eldistarfsemi bendir til þess að dauði æðarfugls 
vegna eldismannvirkja sé fátíður og einnig annarra 
fugla.?% 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


Kafli 


Borgþórsdóttir 


Seyðisfirði sem þarfnast frekari skýringa. Ég geri alvarlega athugasemd við 
þetta atriði og óska því eftir skýrum skriflegum svörum við eftirfarandi 
spurningum: 

Hversu mörg heilsársstörf verða til bara á Seyðisfirði og hverskonar störf eru 
það? 

1. Hversu mörg störf sem krefjast sérfræðimenntunar á háskólastigi og 
búsetu á Seyðisfirði? 

2. Hversu mörg störf sem krefjast sérhæfðrar menntunar og búsetu á 
Seyðisfirði ? 

3. Hversu mörg störf sem krefjast ekki sérstakrar menntunar en búsetu á 
Seyðsifirði ? 

Hversu mörg tímabundin störf verða til bara á Seyðisfirði, hverskonar störf eru 
það og hver er timaramminn fyrir hvert starf ( 1 mánuður, vikur, dagar?). 


6.7 Efnisatriði: | Samfélag 
Númer En 
mies Aðili Athugasemd Viðbrögð 
140 Aðalheiður Í frummatsskýrslunni eru afar misvísandi upplýsingar varðandi mannaflaþörf á 


Í frummatsskýrslunni kemur skýrt fram að störfin 
við eldið sjálft verði 15-25 að lágmarki þegar 
fullum afköstum er náð. Við upphaf eldis í 
Seyðisfirði verði störfin 4-8, en sú tala fari 
hækkandi eftir því sem eldið í firðinum byggist 
upp. Sérhæfing starfa og krafa um menntun eykst 
eftir því sem eldið eykst. 


Skýrsla Byggðastofnunar gerir ráð fyrir að það 
verði til 13 bein störf og 10 óbein fyrir hver 1.000 
tonn sem framleidd eru. Hér er um að ræða störf 
tengd heildar virðiskeðjunni s.s. starfsmenn sem 
tengjast seiðaeldi og vinnslu á eldisfisknum. Sama 
gildir þegar horft er til óbeinu starfanna sem 
myndast, en fiskeldi er þjónustufrek grein. Fiskeldi 


97 Sýslumenn (á.á.). Friðlýsing æðarvarps. Skoðað 25. október 2021 á https://island.is/fridlysing-aedarvarps/auglysingar-um-fridlysingu-aedarvarpa. 
98 Dæmi: Niðurstaða vöktunar í eldi Arnarlax við Laugardal í Tálknafirði, sótt þann 20.5.2021 á https://www.arnarlax.is/en/moya/extras/sites/laugardalur. 


1. Hversu mörg störf sem krefjast sérfræðimenntunar á háskólastigi og 
búsetu á Seyðisfirði? 

2. Hversu mörg störf sem krefjast sérhæfðrar menntunar og búsetu á 
Seyðisfirði ? 

3. Hversu mörg störf sem krefjast ekki sérstakrar menntunar en búsetu á 
Seyðsifirði ? 

4. Hversu mörg störf sem krefjast vélaréttinda en búseta skiptir ekki máli. ? 


Austfjarða leitast ætíð við að nýta þjónustu og 
starfskrafta heimamanna. Auk þess er reynt eftir 
fremsta megni að ráða heimamenn í ný störf. Hver 
störf verði til í Seyðisfirði byggir því og á 
frumkvæði heimamanna á að byggja upp þjónustu, 
en fiskeldið mun styðja við atvinnuuppbyggingu 
sem það frekast má. 

Varðandi fjölda heilsársstarfa sem framkvæmdin 
skapar, sjá svar nr. 147 við athugasemd Gunnars 
Sveins Rúnarssonar. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


141 Alda Sigmundsdóttir, | Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd Eldi Fiskeldis Austfjarða er umhverfisvænt og hefur 
Arna Viktoría svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja athygli á því að íbúar það AquaGAP-vottun og lífræna vottun, en af þeim 
Kristjánsdóttir, Ásta Júlía | Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn sökum má Fiskeldi Austfjarða ekki nota óæskilegt 
Theodórsdóttir, Disa og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. mengandi efni í starfsemi sinni. Notað er vottað 
Anderiman, Ásdís lífrænt fóður. Ímynd fyrirtækisins er því sterk og 
Kalman; Hrafnhildur ætti að falla vel að markmiðum sem menn kunna 
Hólmgeirsdóttir að hafa varðandi umhverfisvæna ásýnd 
byggðalagsins. Áhrif eldisins á ásýnd og landslag 
eru að auki metin afturkræf í frummatsskýrslu. 
Fiskeldi mun styrkja atvinnulífið og gera það 
fjölbreyttara, það mun frekar leiða til þess að fólk 
flytji á staðinn og hafa jákvæð áhrif á mögulega 
búsetu á svæðinu. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 
142 Björn Arnar Hauksson | Ferðafólk hefur lítinn áhuga á að dvelja á iðnaðarsvæðum. Nú þegar eru 


Reyðarfjörður og Fáskrúðsfjörður og fleiri svæði á Austurlandi lögð undir iðnað 
og því mikilvægt að halda eftir svæðum sem fá að vera ósnortin. Annars missir 
Austurland stóran hluta ferðafólks til framtíðar. Ferðaþjónusta er mikilvægasta 
atvinnugrein Seyðisfjarðar og Íslands talið í störfum, gjaldeyristekjum og 
skatttekjum. Tilgangslaust er að byggja upp ferjuþjónustu á Seyðisfirði ef einnig 
á að breyta firðinum í iðnaðarsvæði. 


Fiskeldi í Fáskrúðsfirði og Reyðarfirði hefur ekki 
minnkað áhuga ferðafólks á þessum fjörðum þrátt 
fyrir að þar sé starfrækt fiskeldi. 


Iðnaðarsvæði er skipulagseining á landi samkvæmt 
skipulagsreglugerð. Fiskeldi er staðsett úti á sjó og 
því er ekki hægt að fallast á að ferðamenn dvelji á 
iðnaðarsvæði þegar horft er til áhrifa fiskeldis. Við 


núverandi aðstæður er ekki mikið að gerast í 
ferðaþjónustu og mikið atvinnuleysi er innan 
greinarinnar. Það hefur sýnt sig að ekki er gott að 
hafa eina atvinnugrein ráðandi, hvort sem um er 
að ræða ákveðið svæði eða allt landið. Byggja 
verður upp fjölbreytt atvinnulíf þar sem nokkrar 
greinar eru uppistaðan en ekki einhæft atvinnulíf 
þar sem ein grein er ráðandi. Við það minnkar 
áhættan á miklum sveiflum og stöðugleiki verður 
meiri. 

Seyðisfjörður verður seint talinn ósnortinn enda 
stendur við hann þéttbýli, þar er stundaður 
landbúnaður og iðnaður er nokkur. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


143 


Celia Lobsang Harrison, 
Damian Rafal- 
Luczak, Dušan Meræák, 
Jonatan Spejlborg 
Juelsbo, Julia Martin, 
Justyna Materna, Laura 
Tack, Linus Lohmann, 
Maria Pilecka, Martin 
Fabry 


If a salmon farm should go into operation, the juvenile fish will be produced 
elsewhere and will be transported by ship from Þorlákshöfn and pumped into 
the pens in Seyðisfjörður. When it comes to the slaughter, the adult fish will be 
pumped back into a ship, to be transported to Djúpivogur for slaughter and 
processing. Therefore, very few new jobs will be created in Seyðisfjörður, but 
the immediate environment of the population of Seyðisfjörður will be 
significantly and negatively affected. The economic benefits of this proposed 
fish farm for the town and residents of Seyðisfjörður will thus be extremely 
limited. 


Ships will bring juveniles (smolts) to a farming site 
in spring and autumn. The smolts will be reared in 
Þorlákshöfn and Kópasker and fish processing will 
initially take place at Djúpivogur. However, sea 
pens will be serviced from Seyðisfjörður where 
service boats will be located and the crew will be 
manned by the locals. The project will create jobs 
in Seyðisfjörður, with good income. The project 
must rely on local services and will also bring 
revenue to the Seyðisfjörður harbour. Where 
Fiskeldi Austfjarðar is operating its aquaculture 
every effort is made to purchase services from the 
locals. 


At present tourism can not be relied upon but 
diverse economy is the way forward, as it ensures 
more stability and reduces uncertainty about the 
future. 


The comment does not lead to a substantive 
change in the EIA final report (matsskýrsla). 


144 


Celia Lobsang Harrison, 
Damian Rafal- 
Luczak, Dušan Meréak, 
Jonatan Spejlborg 
Juelsbo, Julia Martin, 
Justyna Materna, Laura 
Tack, Linus Lohmann, 
Maria Pilecka, Martin 
Fabry 


Related to the above, there is reason to draw attention to the fact that many 
residents of Seyðisfjörður have built their livelihood on tourist services, 
marketing the purity and unspoiled nature of the fjord. There is no doubt that 
salmon farms are going to badly damage this valuable image of the area. Asa 
result tourism in Seyðisfjörður will decline and jobs in the town's tourism 
sector will be put in jeopardy. Any potential local job gains through salmon 
farming will thus be wiped out by losses of jobs in the local tourism sector. | 
believe there is reason to fear that the proposed salmon farm would have a 
negative rather than positive effect on people's possible plans to take up or 
continue their residence in Seyðisfjörður. 


The comment indicates that the project will violate 
the image of Seyðisfjörður to have pure and 
unspoiled nature. However, the fact is that diverse 
maritime operation is taking place in the fjord. 
Fiskeldi Austfjarða has received environmental 
certification for its aquaculture (AquaGAP). 
According to the AquaGAP standard, FA is not 
permitted to use toxins or undesirable drugs in its 
operation, nor copper to prevent biofouling on 
pen nets. It is forbidden to use e.g. toxins in order 
to fight salmon lice, if they cause problems, but it 
must be noted that salmon lice have not been a 
problem in salmon aquaculture in the East Fjords. 
In addition, Vottunarstofan Tun has certified that 
FA juvenile farming is an organic production that 
emphasizes on environmental protection and 
animal welfare. Therefore, FA is using certified 
organic feed. In addition the proposed project will 
be based on official estimates on Seyðisfjörður 
carrying capcaty for organic load and will be 
monitored by competent authorities. Also, the 
vislual impact and impact on landscape will be 
recoverable. Based on the above it is FA opinion 
that the project will not violate the pure image of 
Seyðisfjörður more than any other maritime 
operation in the fjord. 


The project will strengthen the municipality 
economy and make it more diverse. Therefore, it is 
likely to have a positive effect by encourageing 
people to move to the area and to rase the 
number of residence in the area. 


The comment does not lead to a substantive 
change in the EIA final report (matsskyrsla). 


145 Elfa Hlín Sigrúnar Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi | Brunnskip munu koma með seiði á viðkomandi 
Pétursdóttir, Hanna | frá þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur | eldissvæða að vori og hausti. Sum seiðin verða 
Christel Sigurkarlsdóttir, | verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til flutt frá Þorlákshöfn, en einnig munu seiði verða 
Sesselja Jónasardóttir, | slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og flutt frá Kópaskeri þar sem verið er að byggja upp 
Sigurfinnur Mikaelsson, mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá nýja seiðaeldisstöð. Sem stendur mun vinnsla fara 
Þóra Bergný störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa verður þannig afar takmarkaður ef | fram á Djúpavogi. Eldiskvíar verða þjónustaðar frá 
Guðmundsdóttir nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. Seyðisfirði og verða þjónustubátar staðsettir á 
Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Seyðisfirði og mannskapur þaðan verða notaður á 
Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir | þá, sem og til að manna fóðurskip. Fyrirhuguð 
þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur | framkvæmd mun því skapa störf með góðar tekjur, 
í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er | efla hafnarsjóð og vera grunnur að uppbyggingu 
saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði | þjónustuiðnaðar. Við núverandi aðstæður er ekki 
og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og hægt að treysta á ferðaþjónustu og byggja verður 
frummatsskyrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi upp fjölbreytt atvinnulíf. Það tryggir að sveiflur 
þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni | verða minni og að óvissa um framtíðina minnkar. 
frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
svæðinu. á umfjöllun í matsskýrslu. 
146 Guðlaugur Kristinn Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við verðmæta ímynd 


Óttarsson 


svæðisins. Í því sambandi er því vert að að vekja athygli á því að íbúar 
Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt meðal annars af þjónustu við ferðamenn 
og skiptir þar hreinleiki og óspillt náttúra mestu máli. 


Fiskeldi Austfjarða er umhverfisvænt og hefur 
eldið AquaGAP-vottun og lífræna vottun, af 
þessum sökum má Fiskeldi Austfjarða ekki nota 
óæskilegt mengandi efni í starfsemi sinni. Notast 
er við vottað lífrænt fóður. Einnig eru 
umhverfisáhrif á ásýnd og landslag metin 
afturkræf í frummatsskýrslu. 


Fiskeldi mun styrkja atvinnulífið og gera það 
fjölbreyttara, það mun eðli máls frekar leiða til 
þess að fólk flytji á staðinn og hafa jákvæð áhrif á 
mögulega búsetu á svæðinu. 

Ferðaþjónusta er mengandi starfsemi og ekki 
æskilegur í óhóflegum mæli. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


147 Gunnar Sveinn „Byggðastofnun hefur áætlað að fyrir hver 1.000 tonn af fiski í eldi verðitil23 | í frummatsskyrslunni kemur skýrt fram að störfin 
Rúnarsson störf, eða 13 bein störf og 10 óbein störf. Því má áætla að 10.000 tonna eldi á | verði 15-25 að lágmarki þegar fullum 
ári í Seyðisfirði muni skapa rúmlega 130 bein störf. Auk þess yrðu 100 óbein eldisafköstum er náð og miðast þær tölur við eldið 
störf til á svæðinu. Þar af má reikna með 15-25 stöðugildum að lágmarki í sjálft. Við upphaf eldis í Seyðisfirði verði störfin 4- 
Seyðisfirði.“ 8, en sú tala fari hækkandi eftir því sem eldið í 
Hér er svo vitnað óljóst í skýrslu frá Byggðastofnun sem gefin er út árið 2017. firðinum byggist upp. 
Skýrslan sem um ræðir ; OS, > 
Hvað varðar að 13 b 10 ób törf dist 
heitir Byggdarleg áhrif fiskeldis [...] þar segir orðrétt á blaðsíðu 5: ER kga a í : os pete aap 
A ; ate 5 A A fyrir hver 1.000 tonn framleidd, þá verður að horfa 
„Töluverður munur er á mati aðila sem hyggjast hefja sjókvíaeldi við Ísland um | . a a, Eg ae 
SR - Ree $ : nes . | til eldisins sem heild. Í þessum tölum er einnig ad 
fjölda starfa. Landssamband fiskeldisstöðva áætlar að afleidd störf við fiskeldi á Z : ; ; 
à k í . mei ae finna starfsmannatölur sem tengjast seidaeldi og 
séu 0,8 störf ofan á hvert eitt starf. Það þýðir rúmlega 100 störf á hver 10.000 ; a pe jr 
Í , . AÐ ee fl! vinnslu á eldisfisknum. Sama gildir þegar horft er 
framleidd tonn eða samtals 230 bein og afleidd störf. Ísafjarðarbær gerir ráð á > 
a í i : a : á „ce .,. | til óbeinna starfa sem myndast, en fiskeldi er 
fyrir fyrir 144 störfum á hver 10.000 framleidd tonn og einu afleiddu starfi fyrir þjónustufrek grein. Fiskeldi Austfjarða leitast við 
hvert beint starf eða 288 störf samtals. Fram kemur hjá Fjarðabyggð að J $ x ‘6 i 2 í . p ; 
3 a Sl Ns Rs ið Á Ra að nýta þá þjónustu sem býðst á hverju því svæði 
mismunandi sé hvað eldisfyrirtækin áætli að mörg störf verði til við hár semeldi er'stiindadset sikter tilstadar-Auk 
uppbyggingu fiskeldis á svæðinu. Annars vegar er áætlun sem gerir ráð fyrir bess er reynt eftir a megni að ráða | 
120 störfum á hver 10.000 tonn sem er nálægt rauntölum frá Færeyjum og rn í ný störf 8 
hins vegar áætlun sem gerir ráð fyrir um 50 störfum á hver 10.000 tonn. y A i s 
Varðandi afleidd störf notar Fjarðabyggð vidmidunina frá Landssambandi Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
fiskeldisstöðva.“ á umfjöllun í matsskýrslu. 
Rannsóknirnar á bak við þessar tölur eru því litlar sem engar og koma frá 
Fiskeldisstöðvunum sjálfum eða bæjarfélögum sem hafa mikilla hagsmuna að 
gæta. Ef skoðaðar eru tölur frá Landsambandi Fiskeldisstöðva frá 2016 (væri 
áhugavert að fá uppfærðar tölur) sést að þessar tölur standast ekki skoðun. 
Einnig er vert að benda á að í Frummatsskyrslu er notast við leyfileg tonn, 
þ.e.a.s. 10.000, tonn en í skýrslu Byggðastofnunar er talað um framleidd tonn. 
Ársfjórðungsskýrsla fyrir þriðja fjórðung 2020 frá Ice Fish Farm gerir ráð fyrir 
framleiðslu (harvest) á 3.500 tonnum árið 2020 en leyfi er fyrir 20.800 tonna 
lífmassa. Hvort eru beinu störfin 46 eða 270? 
148 Landvernd Í skýrslunni er fullyrt að framkvæmdakostur falli vel að skipulagsáætlun og 


starfsemi verði í sátt við samfélag. Afar fátt er að finna í skýrslunni sem gefur 
samfélaginu á Seyðisfirði tilefni til að fagna starfsemi áformaðs laxeldis. Þvert á 
móti verður ekki komist að annarri niðurstöðu en að starfsemi gangi gegn 
stefnu sem hefur verið að þróast á liðnum árum á Seyðisfirði. Þrátt fyrir 
umfangsmikið eldi sem stefnt er að verður að segjast að forsendur fyrir fjölda 
heilsársstarfa á Seyðisfirði eru ónákvæmar og skortir á skýrari rökstuðning. Þá 
skortir mjög í skýrsluna forsendur þar sem er dregin fram heildrænn ávinningur 


Erfitt er að sjá hvernig þessi athugasemd 
samrýmist markmiðum Landverndar, enda lýtur 
hún einkum að hagrænum þáttum og mannlífi. 


Erfitt er og að sjá hvaða forsendur liggja til 
grundavallar niðurstöðum Landsverndar um að 
fyrirhugað fiskeldi muni ganga gegn þeirri stefnu 
sem þróast hefur á Seyðisfirði á undanförnum 


fyrir hafnarsjóð Seyðisfjarðar og auk þess eru tekjur hafnarsjóðs ekki 
úrslitaatriði fyrir samfélagið á Seyðisfirði. 

Án vafa er ekkert samfélag á Austurlandi, þótt víðar væri leitað, jafn viðkvæmt 
fyrir jafn stórtækum áformum og hér eru uppi. Áhrifin hafa margþætt neikvæð 
áhrif, bæði eins og að framan hefur komið og sem nánar verður rakið síðar. 
Landvernd telur að áformað fiskeldi í Seyðisfirði sé raunverulega gríðarlega stór 
samfélagslegur áhættuþáttur og stefni i hættu ímynd og uppbyggingu sem 
Seyðfirðingar hafa unnið að í áratugi. Landvernd leggur áherslu á að 
samfélagleg áhrif vegi þyngra en þeir sérhagsmunir sem hafa verið sett fram í 
frummatskýrslunni. 


árum. Umhverfismatinu er ætlað að meta áhrif 
framkvæmdar á breiðum grunni, þ.m.t. hver áhrif 
eru á efnahag og samfélag. Það segir að fjöldi 
starfa verði á bilinu 15-25 til að byrja með en 
aukist síðan, sjá nánari svar nr. 140 við 
athugasemd Aðalheiðar Borgþórsdóttur. 
Væntanlegur fjárhagslegur ávinningur fyrir 
hafnarsjóð er tekið sem dæmi um hvað starfsemi 
eins og fiskeldi getur skilað til samfélagsins, en 
ávinningur af fiskeldi er miklu meiri en bara tekjur 
til hafnarsjóðs. Fiskeldi Austfjarða leitast m.a. við 
að nýta þjónustu heimamanna þar sem fyrirtækið 
er með eldi. 

Enn og aftur er ekki hægt að sjá hvaða forsendur 
Landvernd styðst við þegar því er haldið fram að 
ekkert samfélag á Austurlandi sé jafnviðkvæmt 
fyrir fyrirhuguðu fiskeldi. Fiskeldi Austfjarða hafnar 
því að uppbygging fiskeldis á Seyðisfirði sé 
samfélagslegur áhættuþáttur. Uppbygging fiskeldis 
mun leiða til fjölbreyttara atvinnulífs og auka á 
efnahagslegan stöðugleika, en auk þess fer fiskeldi 
og ferðamennska vel saman. °% 100 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


149 


Landvernd 


Þrátt fyrir að Fiskeldi Austfjarða hafi komist að því á eigin forsendum, að 
starfsemin verði í sátt við samfélagið, þar með talið ferðaþjónustu og 
menningu, þá skortir mjög á að færð séu rök studd gögnum fyrir þeirri 
niðurstöðu í skýrslunni. Seyðisfjörður er gamalgróinn og sögufrægur 
kaupstaður sem hefur mikinn menningararf að geyma og til að vinna með og 
miðla áfram um ókomna framtíð. Það eru ekki einvörðungu gömlu húsin á 
Seyðisfirði heldur sagan sem fylgir þeim og svæðinu öllu. Það einskorðast ekki 
bara við bæinn sjálfan því mjög víða er að finna merkar menningarminjar 


Fiskeldi Austfjarða hafnar því á að skortur sé á 
rökum og gögnum fyrir þeim niðurstöðum sem 
koma fram í frummatsskýrslu, vegna t.d. 
ferðaþjónustu. Frummatsskyrslan var unninn 
samkvæmt samþykktri matsáætlun og fer eftir 
lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 
Áform Fiskeldis Austfjarða munu ekki hafa áhrif á 


°9 Ramos J. og fleiri (2015). Multiple interests across European coastal water: the importance of a common language. ICES Journal of Marine Sciences, 72:2, 720-731. 
100 Nimmo, F. Cappell, R., Huntington, T. & Grant, A. (2011). Does fish farming impact on toruism in Scotland? Aquaculture research 42: 132-141. 


beggja vegna fjarðar og víðast út með honum öllum. Á Seyðisfirði er blómlegt 
menningarstarf sem þekkt er langt út fyrir landsteinana og þar er m.a. 
listaháskóli Ungs fólks svokallaður Lungaskóli svo fátt eitt sé nefnt. Árlega er 
haldin stór menningarhátíð á Seyðisfirði sérstaklega með tilliti til ungs 
listafólks. 


neinar menningarminjar þar sem mannvirki verða 
staðsett á hafi úti en ekki í landi. 


Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá áformum um að 
hafa starfsemi á eldissvæði við Háubakka, í botni 
Seyðisfjarðar. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá kauptúninu. 

Komi til þess að áður óþekktar minjar finnist á 
fyrirhuguðum eldissvæðum verður farið eftir 
ákvæðum laga nr. 820/2012 um menningarminjar. 
Ekki verður séð hvaða neikvæðu áhrif starfsemi 
Fiskeldis Austfjarða ætti að hafa á menningarlíf í 
Seyðisfirði. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


150 


Landvernd 


Jafnhliða gróskumiklu menningarstarfi hefur orðið gríðarlega mikil uppbygging í 
ferðaþjónustu á gildistíma aðalskipulags og annarra skipulagsgerðar, og hefur 
byggðin öll raunverulega þróast á þeim forsendum á síðustu árum. Tæpast er 
því réttu haldið til haga þegar fullyrt er að starfsemi laxeldis í firðinum falli vel 
að því skipulagi sem er í gildi hvað þá þeim miklu og öru breytingum sem hafa 
orðið á samfélaginu á Seyðisfirði á undanförnum árum. Skipulagsáætlanir eiga 
eftir að taka enn frekara mið af þeirri þróun en þegar er orðið. Mikill fjöldi 
skemmtiferdaskipa kemur árlega til Seyðisfjarðar og hefur móttaka 
skemmtiferdaskipa gríðarlega mikilvægan hagrænan ávinning í för með sér 
fyrir samfélagið á Seyðisfirði, bæði hvað varðar tekjur fyrir hafnarsjóð svo og 
þjónustu í bænum. Þá hefur Norræna uppi stöðugar áætlunarferðir til 
Seyðisfjarðar og svo hefur verið í áratugi allt frá því Smyrlline hóf siglingar. 
Sérstök aðstaða hefur verið byggð upp við höfnina á Seyðisfirði vegna þessa, og 
sem að nýtist stórum farþegaflutningaskipum. 


Að áliti Fiskeldis Austfjarða eru fyrirsvarsmenn 
Landverndar enn og aftur að fjalla um efni sem 
fellur ekki að markmiðum Landverndar. 


Að því sögðu þá er fullyrt að starfsemi laxeldi falli 
ekki af því skipulagi sem er í gildi. Haf- og 
strandsvæðaskipulag er í vinnslu. Þess vegna er 
ekki hægt að að tala um eitthvað skipulag sé í gildi, 
þegar gerð þess hefur ekki verið lokið. Fiskeldi 
Austfjarða býst við því að tekið verði tillit til 
staðsetninga eldissvæða í haf- og 
strandsvæðaskipulagi. 


Starfsemi Fiskeldis Austfjarða mun ekki trufla 
komu skemmtiferðaskipa og fer þetta saman. 
Staðsetning eldissvæða tekur tillit til siglingaleiða 
inn og út fjörðinn. Koma skemmtiferdaskipa er 
mismikil frá ári til árs og tekjur vegna þeirra af 
þeim sökum mismiklar. Starfsemi tengd fiskeldi er 
jöfn yfir allt árið og sama má segja um tekjur sem 
skapast fyrir þriðja mann. Starfsemi Fiskeldis 
Austfjarða á hafnarsvæði Seyðisfjarðar mun ekki 


trufla ferðir ferjunar Norrænu eda annarra 
farþegaskipa. Ólík hafsækinn starfsemi á að geta 
farið vel saman á hafnarsvæði. Fallið hefur verið 
frá fyrirhuguðu eldissvæði við Háubakka. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


151 Náttúruverndarsamtök | Fiskeldi Austfjarða metur svo að starfsemin verði í sátt við samfélagið, þar með | Fiskeldi Austfjarða lítur svo á að fyrirhugað eldi og 
Austurlands (NAUST) | talið ferðaþjónustu og menningu en þó er hvergi að sjá haldbær rök fyrir þeirri | önnur starfsemi fari vel saman og samlegðin muni 
afstöðu í skýrslunni. Seyðisfjörður er þekktur minjabær, gömlu húsin og hjálpa til við að styrkja atvinnulífið frekar en að 
menningarminjar eru víða að finna og þar má segja að sagan liggi við hvert veikja það. Áhrif fiskeldis á ásýnd fjarðarins er 
fótmál. Samhliða miklu menningarstarfi hefur orðið gríðarlega mikil afturkræf og metið er í fummatsskýrslu hvaða 
uppbygging í ferðaþjónustu á Seyðisfirði á síðustu árum og þá ekki síst í skoðun ferðamenn hafa til fiskeldis á Austfjörðum. 
kringum komu skemmtiferðaskipa auk áætlanaferða Norrænu. Augljóst er að Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá áformum um að 
ásýnd fjarðarins mun breytast með tilkomu fiskeldis og ekki verið metið hvaða | hafa starfsemi á eldissvæði vid Háubakka, í botni 
áhrif slíkt geti haft á upplifun ferðamanna. Þá má benda á aukna sýkingarhættu | Seyðisfjarðar. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
í eldið vegna aukningar skipaumferðar erlendis frá þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá kauptúninu. 
Hætta á að sýking berist út í umhverfið frá 
erlendum skipum er alltaf til staðar og hefur ekkert 
með fiskeldið sem slíkt að gera. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 
152 Olafur Hr. Sigurðsson | [Í samantekt um samfélag og efnahag.| Hér vantar allar tölulegar upplýsingar 


um hver hagur sveitarfélags er af svona fyrirtæki og væri því gagnlegt að setja 
inn tölulegar upplýsingar þar sem hægt væri að sýna fram á miðað við þekktar 
forsendur hve þungt svona framkvæmd og rekstur getur haft á efnahag 
viðkomandi svæðis. 


Tilgangur umfjöllunar er að meta almennt hver 
áhrif framkvæmdar muni verða á Seyðisfjörð. Ekki 
liggja fyrir rannsóknir á því hversu þungt svona 
framkvæmd vegur fyrir viðkomandi svæði eða 
sveitarfélag og ekki er endanlega ljóst hver 
gjaldheimild sveitarfélaga er gagnvart fiskeldi og 
jafnframt er ekki ljóst hver hlutur sveitarfélaga 
verður af gjöldum sem renna í Fiskeldissjóðinn. Á 
meðan það liggur ekki fyrir er ekki hægt að meta 
nákvæmlega það sem beðið er um í athugasemd. 
Slík rannsókn yrði að vera á vegum opinbers aðila 
þegar forsendur liggja fyrir. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


153 Olafur Hr. Sigurðsson | Í upptalningu um skóla á Austurlandi vantar að geta Lunga-skólans á Seyðisfirði Upptalning skóla í kafla 6.7 miðast við opinbera 
sem er einn af vaxtarbroddum samfélagsins á Seyðisfirði og hefur hann skóla eða aðra sem eru hluti af menntakerfinu, 
ótvírætt mikið gildi Seyðisfjörð. leiksólar, grunnskólar og framhaldsskólar. Lunga- 

skólinn á Seyðisfirði telst ekki opinber 
menntastofnun og því ekki í upptalningu af þeim 
sökum. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 

154 Olafur Hr. Sigurðsson | (Vitnað er í kafla 6.7 þar sem segir: Seyðisfjörður myndar eitt atvinnusvæði Þessar upplýsingar eru fengnar úr skýrslu 
með Egilsstöðum og Fjarðabyggð og eru dæmi um að fólk vinni í álverinu á Byggðastofnunar frá 2012. 

Reyðarfirði, en Fjarðaheiði er þó mikill farartálmi.) Hið rétta er að margir Athugasemdin edre o elena rnai 
Seyðfirðingar hafa unnið í álverinu frá upphafi bæði í beinum og óbeinum á umfjöllun í matssipirsta 

störfum. Þannig hafa þeir oftast verið á bilinu 20-30 og verður álverið því að ' 

teljast einn af stærri atvinnuveitendum á Seyðisfirði. 

155 Olafur Hr. Sigurðsson | [Vitnað er í kafla 6.7 þar sem segir: Á Seyðisfirði er helsta stoðin í atvinnulífinu | þessar upplýsingar koma úr skýrslu 
þjónusta og afgreiðsla við ferjuna Norrænu.] Þetta er auðvitað langt frá sanni Byggðastofnunar frá 2012. Umfjöllun verður breytt 
og sjávarútvegur með togara og frystihúsi, auk álversins, ferðaþjónustu og að í staðinn fyrir að segja a þjónusta og afgreiðsla 
opinbera þjónustu vega þar langt um meira, en þjónusta við ferjuna er að við ferjuna norrænu sé helsta stoðin, verður því 
sjálfsögðu okkur mjög mikilvæg. breytt í ein meginstodin í atvinnulífinu. 

Umfjöllun í kafla 8.7 í matsskýrslu (kafli 6.7 í 
frummatsskýrslu) hefur verið breytt með hliðsjón 
af framansögðu. 

156 Olafur Hr. Sigurðsson | [Vitnað er í kafla 6.7 þar sem segir: Hlutfall háskólamenntaðra er einnig lægra á 


Austurlandi heldur en á landsvísu (mynd 48).] Hér er rétt að geta þess að 
samkvæmt könnun Þekkingarnets Austurlands frá 2008 (?) kom í ljós að hlutfall 
Seyðfirðinga með háskólamenntun eða sambærilegt nám var óvenjuhátt miðað 
við landsbyggðina og var á pari við Reykjavík. Athyglivert væri að skoða 
hvernig þetta hefur breyst en mín tilfinning er að þetta hafi enn batnað. 


Upplýsingar koma úr skýrslu Byggðastofnunar frá 
2012. Ef skoða ætti breytingar frá því að skýrslan 
var gerð yrði slík rannsókn að fara fram á vegum 
opinberra aðila, t.d. Byggðastofnunar, háskóla eða 
Austurbrúar, en ekki á vegum Fiskeldis Austfjarða. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


157 Olafur Hr. Sigurðsson | (Vitnað er í kafla 6.7 þar sem segir: Sýslumaðurinn á Austurlandi fer með Athugasemdin á rétt á sér og verður kafli 8.7 í 
framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkis á svæðinu. Embættið er með matsskýrslu (kafli 6.7 í frummatsskýrslu) 
starfstöðvar á Seyðisfirði, Eskifirði, Egilsstöðum og á Vopnafirði.) Rétt er að uppfærður til samræmis. 
sýslumaður situr á Seyðisfirði og er auk þess með starfstöðvar á hinum þremur 
stöðunum. 

158 Olafur Hr. Sigurðsson | (Vitnað er í kafla 6.7 þar sem segir: Vegurinn um Fjarðarheiði er einn hæsti Það er ekki hlutverk mats á umhverfisáhrifum 
fjallvegur á Íslandi og brýnt fyrir þróun byggðarinnar að vegurinn verði byggður þessarar framkvæmdar að meta hvort gera eigi 
upp eða settur í jarðgöng.| Vegurinn er eins vel uppbyggður og hann getur jarðgöng eða ekki undir Fjarðaheiði. Skýrt kemur 
orðið og ekki þörf á frekari breytingum á honum en hins vegar er eðlilegt að fram að aukin umsvif og umferð kalli á almennar 
hamra hér í skýrslu þessari á nauðsyn jarðgangna. vegbætur. Hvort að slíkt felist í jarðgöngum eða 

ekki tekur Fiskeldi Austfjarða ekki afstöðu til. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 

159 Olafur Hr. Sigurðsson | (Vitnað er í kafla 6.7 þar sem segir: Á Reyðarfirði er vöruflutningahöfn og fimm Umfjöllun byggir á upplýsingum úr 
aðrar hafnir eru í flokki | sem eru stórar fiskihafnir. Þessar hafnir eru Samgönguáætlun 2011-2022 og er almenn. Fram 
Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Eskifjörður og Fáskrúðsfjörður.) Hér þarf að koma | kemur í frummatsskýrslu að ferjan Norræna er 
fram að Seyðisfjarðarhöfn er sérútbúin ferjuhöfn og góð aðstaða tilaðtakaá | þjónustuð frá Seyðisfirði. 

MOT Ge Þjónusta She MamE Iða: Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 

160 Pétur Kristjánsson Ekki verður séð í matsskýrslunni að rannsóknir á menningarlífi íbúa hafi farið Það að meta áhrif framkvæmdar á menningalíf er 
fram né nokkuð haldbært um þær væntingar og vonir sem bæjarbúar bera til ekki hluti af samþykktri matsáætlun. Markmiðið er 
samfélagsins sem þau búa í. Að sjálfsögðu verður að líta fyrst og fremst til þess | 23 meta áhrif framkvæmdar á samfélag og 
hvað vel upplýstum borgurum í litlu samfélagi kann að finnast um þær efnahag sem eina heild, en ekki að taka fyrir 
hugmyndir sem þar koma fram og tryggja að þeir geti tekið ákvörðun í einstaka þætti þar undir. 
samræmi við alvarleika inngripsins á sanngjarnan og heiðarlegan hátt. Áthúgaseimdindöiðir ekki filefníslögrar Brestiigar 

á umfjöllun í matsskýrslu. 

161 Samhljóða athugasemd | Fyrir liggur að ef af sjókvíaeldinu verður munu seiði verða flutt með brunnskipi 


114 einstaklinga 


frá Þorlákshöfn og þeim dælt í eldiskvíar í Seyðisfirði. Þegar til slátrunar kemur 
verður fiski dælt aftur í brunnskip og að líkindum fluttur til Djúpavogs til 
slátrunar og vinnslu. Af þessu leiðir að þrátt fyrir mikið lýti í umhverfi og 
mengun, sem nánasta umhverfi íbúa Seyðisfjarðar verður fyrir, munu afar fá 
störf skapast. Hagur sveitarfélagsins og íbúa varður þannig afar takmarkaður ef 
nokkur af hinu fyrirhugaða eldi. 


Brunnskip munu koma með seiði á viðkomandi 
eldissvæða að vori og hausti. Sum seiðin verða 
flutt frá Þorlákshöfn, en einnig munu seiði verða 
flutt frá Kópaskeri þar sem verið er að byggja upp 
nýja seiðaeldisstöð. Sem stendur mun vinnsla fara 
fram á Djúpavogi, en þjónustubátar verða 
staðsettir á Seyðisfirði og og mannaðir 
Seyðfirðingum. Framkvæmdin mun skapa vel 


launuð störf og tryggja tekjur í sjóði Múlaþings. 
Töluverð þjónusta verður keypt af þriðja manni á 
Seyðisfirði. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


162 Samhljóða athugasemd | Tengt framangreindu er hins vegar ástæða til að vekja athygli á því að íbúar Eldi Fiskeldis Austfjarða er umhverfisvænt og hefur 
114 einstaklinga Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt m.a. af þjónustu við ferðamenn og skiptir | aquaGAP og lífræna vottun, en það þýðir að 
þar hreinleiki og óspillt náttúra máli. Enginn vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur | Fiskeldi Austfjarða má ekki nota óæskilegt 
í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins. Í því sambandi er bent á, að ólíku er mengandi efni í starfsemi sinni. Notast er við 
saman að jafna, stöðunni i dag, þar sem ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði | vottað lífrænt fóður. Einnig eru umhverfisáhrif á 
og hið gríðarlega og umfangsmikla sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og ásýnd og landslag metin afturkreef í 
frummatsskyrsla tekur til. Ég tel líka ástæðu til að vekja athygli á því, að í ljósi | frummatsskýrslu. 
þess sem að framan greinir standa líkur til þess að fyrirhugað sjókvíaeldi muni Fiskaldimunstyrkia stvinhullfið og göra þáð 
frekar verka neikvætt en jákvætt á möguleg áform fólks varðandi búsetu á E ie a 
E fjölbreyttara, það mun frekar en ella leiða til þess 
að fólk flytji á staðinn og hafa jákvæð áhrif á 
mögulega búsetu á svæðinu. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 
163 Svandís Egilsdóttir Lítið er gert úr hljóð- og ljósmengun sem er huglægt mat skýrsluhöfunda. 


Frummatsskýrsla er unnin samkvæmt matsáætlun, 
sem ekki gerir kröfu um að fjallað sé um hljóð- og 
ljósmengun frá eldisstarfseminni. Þess má þó geta 
að lítil hljóðmengun fylgir starfseminni. Notaðir 
verða tengiltvinnprammar við eldið, sem eru að 
mestum hluta rafknúnir en ganga fyrir 
jarðefnaeldsneyti um fjórar klukkustundir á 
sólarhring. Prammarnir eru mjög vel einangraðir 
og verður hljóðmengun frá þeim því lítil sem engin. 
Ljósabúnaður á kvíum verður neðansjávar og 
eingöngu notaður á myrkasta tíma ársins. Áhrif 
ljósanna verða staðbundin og ljósmengun lítil. 


Ekki er fjallað frekar um hljóð- og ljósmengun í 
matsskýrslu. 


164 


Vigfús Orrason 


Íbúar Seyðisfjarðar byggja lífsviðurværi sitt að verulegu leiti á þjónustu við 
ferðamenn og skiptir þar hrein og óspillt náttúra mestu máli. Enginn vafi leikur 
á að sjókvíaeldið myndi ganga í berhögg við verðmæta ímynd svæðisins og rýra 
verulega lífsgæði íbúanna sem njóta þess að byggja eitt fegursta bæjarstæði 
landsins. 


Fyrirhugað fiskeldi mun ekki ganga í berhögg við 
ímynd svæðisins. Fiskeldi Austfjarða er með 
AquaGAP-vottun á núverandi eldi. Vottunin tryggir 
að til framleiðslunnar er notað gæðafóður sem 
inniheldur fiskimjöl og lýsi frá viðurkenndum 
sjálfbærum aðilum. Samkvæmt AquaGAP 
staðlinum er óheimilt að nota eiturefni eða 
óæskileg lyf í eldinu og ekki heldur kopar í 
kvíanótum. Því er bannað að nota t.d. eiturefni í 
baráttu við laxalús ef hún yrði til vandræða, en 
taka verður fram að laxalús hefur ekki verið til 
vandræða í laxeldi á Austfjörðum. Auk þess hefur 
Vottunarstofan Tún vottað að seiðaeldi FA er 
lífræn framleiðsla sem leggur áherslur á 
umhverfisvernd og dýravelferð. Unnið verður að 
því að framangreindar vottanir Fiskeldis Austfjarða 
taki einnig til framleiðslu á laxi í Seyðisfirði. 


Einnig mun eldið skapa atvinnutækifæri og tekjur 
fyrir sveitarfélagið og íbúa á svæðinu. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


165 


Skálanesbjarg ehf og 
Skálanessetur ehf 


Loks er gerð kröftug athugasemd við möguleg neikvæð áhrif laxeldis á 
starfsemi Skálanesseturs þar sem unnið er kröftugt starf í rannsóknum kennslu, 
æðarvarpi og ferðaþjónustu með áherslu á náttúruupplifun síðan 2005. 
Svæðið er afar lítið uppbyggt og má vera að viðvarandi sýn af laxeldiskvíum rétt 
fyrir innann bæjarhúsin á Skálanesi þar sem þúsundir gesta koma hvert sumar 
skerði raunverulega hlutfallslega yfirburði fyrirtækisins til að skapa sér 
virðisauka úr ofangreindum forsendum. 


Varðandi Skálanes þá er fyrirhugað eldissvæði í 
Skálanesbót ekki staðsett alveg við land og liggur 
það austanmegin í bótinni. Jörðin Skálanes liggur 
vestamengin og þess vegna er það ekki alveg upp 
við bæinn Skálanes. Eldið ætti ekki að verða til 
þess að upplifun af ósnortinni náttúru minnki. 
Einnig er bent á að ekki er samfellt eldi á 
fyrirhuguð eldissvæði því gert er ráð fyrir að 
eldissvæði sé hvílt að lokinni slátrun. Þar af 


leiðandi hafnar Fiskeldi Austfjarða að verið sé að 
skerða tækifæri Skálanesseturs ehf. og 
Skálanesbjargs ehf. til að skapa sér virðisauka af 
þeirri starfsemi sem þessir aðilar eru með. 

Vísað er í kafla 8.11.3 í matsskýrslu þar sem fjallað 
er um niðurstöður rannsóknar um afstöðu 
ferðamanna til sjókvíaeldis. Sjá einnig 


Kafli 6.8 Efnisatriði: | Menningarminjar 
beur Aðili Athugasemd Viðbrögð 

166 Landvernd Saga Seyðisfjarðar er stórmerk enda má segja að kaupstaðurinn hafi verið lengi | Að áliti Fiskeldis Austfjarða eru fyrirsvarsmenn 
vel verið höfuðstaður Austurlands og bera margvísleg mannvirki þess vitni. Landverndar enn og aftur að fjalla um efni sem 
Íbúar hafa í auknum mæli verið að vinna með sögulegan arf bæjarins. Allur fellur ekki að markmiðum Landverndar. Ítrekað er 
bærinn ber þess merki og þar er sagan við hvert fótmál. það sem fram kemur í frummatsskýrslu um að 
Þekktar eru sagnir og heimildir um skipsflök á hafsbotni, sem eru eldri en 100 | brugðist verður við í samræmi við lög um 
ára og þar með friðuð, og er þar vafalaust mun fleiri að finna en þau sem sagnir menningarminjar ef fornminjar finnast. Svæði þar 
hafa varðveist um. Þó svo að flak El Grillo sé ekki friðað samkvæmt sem festingar sjókvía verða á botni mun kafari taka 
þjóðminjalögum, er þar sannarlega um að ræða merkilegar minjar. út. Ef fornminjar finnast verður framkvæmd 
Vinsælar gönguleiðir liggja um láglendi hlíðar og yfir fjallaskörð og víða á þeim | stöðvuð og frekari rannsókn gerð í samráði við 
leiðum er að finna mjög miklar og merkar menningarminjar, bæði rústir sem og | Minjastofnun Íslands. 
fornar ferða- og póstleiðir. Segja má því að svæðið sé raunverulega mjög ríkt af Athugasemdin leiðir ekk til emislegrar breytingar 
menningarminjum í ljósi hins mikla menningararfs sem Seyðisfjörður hefur ad á umfjöllun í matsskýrslu 
geyma, út með öllum firði beggja vegna. Þá á eftir að fara fram heildstæð i 
skráning menningarminja beggja vegna fjarðarins. Þann þátt verður því ekki 
hægt að meta að fullu leyti fyrr en ad lokinni fornleifaskráningu. 

167 Svandís Egilsdóttir Ekki hefur farið fram rannsókn á minjum á svæðinu þar sem fyrirhugaðar kvíar 


eru staðsettar. Engu a6 síður er fullyrt í skýrslunni að engar minjar séu í hættu 
eda vitað um slíkar á svæðinu. Hvernig er hægt að fullyrða slíkt án nánari 
skoðunar? 

Líkt og kemur fram í skýrslunni, þá er minjavörður einn fárra aðila sem getur 
stöðvað framkvæmdir ef forminjar finnast á svæðinu við framkvæmdina. 
Verður það að að teljast gáleysi ef farið er fram án skoðunar á minjum á 
svæðinu, eða án samráðs við minjavörð/fornleyfafræðinga líkt og í þessu 
tilfelli. Vitað er til að óaldursgreindar og órannsakaðar minjar finnast í firðinum 
þó staðsetning þeirra sé ekki nákvæmlega staðfest. Auk þess er vitað er af 
rituðum heimildum að Austfirðir voru fyrsti aðkomustaður landnámsmanna. 


Ítrekað er það sem fram kemur í frummatsskýrslu 
um að brugðist verður við í samræmi við lög um 
menningarminjar ef fornminjar finnast. Svæði þar 
sem festingar sjókvía verða á botni mun kafari taka 
út. Ef fornminjar finnast verður framkvæmd 
stöðvuð og frekari rannsókn gerð í samráði við 
Minjastofnun Íslands. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
á umfjöllun í matsskýrslu. 


Forminjar og landnámsbyggðir eru taldar vera vida við strendur á Austfjörðum í 
því ljósi og því ekki ólíklegt að fornminjar finnist einnig í sjó. Auk þessa eru 
merkar heimildir um ferðir franskra skútusjómanna og sjóskaða þeim tengdum. 

168 Rannveig Þórhallsdóttir | Ennfremur bendi ég á að í kafla frummatsskýrslunnar um fornleifar á bls.115- | ítrekað er það sem fram kemur í frummatsskýrslu 
116 og fleiri stöðum er því haldið fram að ekki sé vitað um neðansjávar- um að brugðist verður við í samræmi við lög um 
fornleifar á framkvæmdarsvæðinu. Við skoðun á hafsbotninum með dróna menningarminjar ef fornminjar finnast. Svæði þar 
hafa sést að minnsta kosti tvær skútur neðansjávar í firðinum sem falla að sem festingar sjókvía verða á botni mun kafari taka 
öllum líkindum undir fornleifar sem varðveita skal skv. lögum nr. 80/2012. út. Ef fornminjar finnast verður framkvæmd 
Að mati undirritaðrar þarf að staðsetja fornleifar neðansjávar með | stöðvuð og frekari rannsókn gerð í samráði við 
neðansjávardróna áður en hægt er að fullyrða að engar minjum, bæði | Minjastofnun Íslands. 
ofan og neðan sjávar, verði raskað á framkvæmdasvæðinu við | Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar 
aðgerðirnar. á umfjöllun í matsskýrslu. 

Kafli | 6.10 Efnisatridi: | Landslag og asynd 
Numer noe 
ae Aðili Athugasemd Viðbrögð 
169 Friðbjörn E. Garðarsson | Auk þeirra athugasemda sem að framan greinir er á það bent að þótt áhrif á 


Kristjánssonar og Gíslínu 
Hrefnu Magnúsdóttur 


f.h. Eyjólfs Þórs 


landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi að kvíarnar megi fjarlægja, þá 
stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða áberandi ásýndum allt frá því að 
komið verður fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, komi til þess. Um er að ræða 
24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum rammafestingum. Bent er á að sæbratt er 
við Seyðisfjörð og því verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar 
komið er vel upp í hlíðar eins og FA lætur að liggja í frummatsskýrslu. Áhrif á 
landslag eru því mjög neikvæð. 


Ekki er ljóst hvað „mjög neikvæð“ áhrif fela í sér. Í 
umhverfismatinu er fylgt leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar um vægi áhrifa. Niðurstaða 
frummatsskýrslu er að áhrif á landslag og ásýnd verði 
talsvert neikvæð. Vægiseinkun fyrir enn neikvæðari 
áhrif eru verulega neikvæð. Það sem verulega 
neikvæð áhrif þurfa að uppfylla er m.a. að áhrifin 
komi fram á umfangsmiklu svæði, þau oftast varanleg 
og yfirleitt óafturkræf. Það er mat Fiskeldis 
Austfjarða að áhrif eldisins verði afturkræf. 


Um er að ræða tímabundin talsvert neikvæð áhrif, 
sem eru afturkræf. Búnaður verður fjarlægður á milli 
eldislota, þ.e. þegar eldissvæði er hvílt. Einnig er bent 
á að fyrirhugað eldissvæði við Háubakka hefur verið 
dregið til baka. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá kauptúninu. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


170 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Eyjólfs Þórs 
Kristjánssonar og Gíslínu 
Hrefnu Magnúsdóttur 


Í framangreindu sambandi stoðar FA ekki villandi framsetning í frummatsskýrslu 
að því er varðar staðhætti og umfang sjókvíaeldisins sem hlutfall af Seyðisfirði. 
Sá kafli sem sjókvíaeldinu er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er 
fjörðurinn miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum eru 
því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins, en 
eldið mun óhjákvæmilega hafa veruleg áhrif á ásýnd nánasta umhverfis umbj. 
okkar. 


Upplýsingar í frummatsskýrslu um stærð og flatarmál 
Seyðisfjarðar eru samkvæmt umfjöllun 
Hafrannsóknastofnunar um burðarþol fjarðarins. Á 
því byggir ætlun um hve stóran hluta flatarmálsins 
sjókvíar munu taka. Því verður ekki fallist á að um 
villandi framsetningu sé að ræða. Einnig verður að 
hafa í huga að afmörkun eldissvæða (7% af flatarmáli 
Seyðisfjarðar) er aðeins stjórnsýsluleg, en hefur ekki 
raunverulega ásýnd. Hins vegar hafa kvíar ásýnd, en 
þær munu einungis þekja 1,5% af heildarflatarmáli 
fjarðarins. 


Ekki er ljóst hvað „veruleg áhrif“ fela í sér. Í 
umhverfismatinu er fylgt leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar um vægi áhrifa. Niðurstaða 
frummatsskýrslu er að áhrif á landslag og ásýnd verði 
talsvert neikvæð. Vægiseinkun fyrir enn neikvæðari 
áhrif eru verulega neikvæð. Það sem verulega 
neikvæð áhrif þurfa að uppfylla er m.a. að áhrifin 
komi fram á umfangsmiklu svæði, þau oftast varanleg 
og yfirleitt óafturkræf. Það er mat Fiskeldis 
Austfjarða að áhrif eldisins verði afturkref. 


Búnaður verður fjarlægður á milli eldislota, þ.e. þegar 
eldissvæði er hvílt. Um er að ræða tímabundin 
talsvert neikvæð áhrif, sem eru afturkræf. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


171 


Guðlaugur Kristinn 
Óttarsson 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á 
að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft 
er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Ekki er ljóst hvað „mjög neikvæð“ áhrif fela í sér. Í 
umhverfismatinu er fylgt leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar um vægi áhrifa. Niðurstaða 
frummatsskýrslu er að áhrif á landslag og ásýnd verði 
talsvert neikvæð. Vægiseinkun fyrir enn neikvæðari 
áhrif eru verulega neikvæð. Það sem verulega 
neikvæð áhrif þurfa að uppfylla er m.a. að áhrifin 
komi fram á umfangsmiklu svæði, þau oftast varanleg 
og yfirleitt óafturkræf. Það er mat Fiskeldis 
Austfjarða að áhrif eldisins verði afturkræf. 


Um er að ræða tímabundin talsvert neikvæð áhrif, 
sem eru afturkræf. Búnaður verður fjarlægður á milli 
eldislota, þ.e. þegar eldissvæði er hvílt. Einnig er bent 
á að fyrirhugað eldissvæði við Háubakka hefur verið 
dregið til baka. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá kauptúninu. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


172 


Elfa Hlín Sigrúnar 
Pétursdóttir, Hanna 
Christel Sigurkarlsdóttir, 
Sesselja Jónasardóttir, 
Sigurfinnur Mikaelsson, 
Þóra Bergný 
Guðmundsdóttir 


Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna 
og starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi 
framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar 
fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem 
sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn 
miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum 
eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. 
Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem 
næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir 
koma. 


Upplýsingar í frummatsskýrslu um stærð og flatarmál 
Seyðisfjarðar eru samkvæmt umfjöllun 
Hafrannsóknastofnunar um burðarþol fjarðarins. Á 
því byggir ætlun um hve stóran hluta flatarmálsins 
sjókvíar munu taka. Því verður ekki fallist á að um 
villandi framsetningu sé að ræða. 


Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá áformum um að 
hafa starfsemi á eldissvæði við Háubakka, í botni 
Seyðisfjarðar. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá þéttbýlinu. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


173 Elfa Hlin Sigrunar Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi | í ymhverfismatinu er fylgt leiðbeiningum 
Pétursdóttir, Hanna að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar Skipulagsstofnunar um vægi áhrifa. Niðurstaða 
Christel Sigurkarlsdóttir, | áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, | frummatsskýrslu er að áhrif á landslag og ásýnd verði 
Sesselja Jónasardóttir, | ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum talsvert neikvæð. Vægiseinkun fyrir enn neikvæðari 
Sigurfinnur Mikaelsson, | rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því | áhrif eru verulega neikvæð. Það sem verulega 
Þóra Bergný verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar neikvæð áhrif þurfa að uppfylla er m.a. að áhrifin 
Guðmundsdóttir eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því | komi fram á umfangsmiklu svæði, þau oftast varanleg 
ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð og yfirleitt óafturkræf. Það er mat Fiskeldis 
Austfjarða að áhrif eldisins verði afturkræf. 
Um er að ræða tímabundin talsvert neikvæð áhrif, 
sem eru afturkræf. Búnaður verður fjarlægður á milli 
eldislota, þ.e. þegar eldissvæði er hvílt. Einnig er bent 
á að fyrirhugað eldissvæði við Háubakka hefur verið 
dregið til baka. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá þéttbýlinu. Hafa ber í huga að 
rammafestingarnar eru neðansjávar og sjást ekki. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
174 | Samhljóða athugasemd | Ég er ósammála því að óveruleg sjónmengun hljótist af uppsetningu eldiskvíanna 


114 einstaklinga 


og starfrækslu hins umfangsmikla fyrirhugaða laxeldis. Bent er á villandi 
framsetningu í frummatsskýrslu að því er varðar staðhætti og umfang þess flatar 
fjarðarins sem sjókvíaeldið mun þekja. Í því sambandi er bent á að sá kafli sem 
sjókvíaeldi er ætlað að vera á er til muna styttri en 17,5 km. Þá er fjörðurinn 
miklu mjórri en 1,7 km þar sem kvíaeldið er einkum fyrirhugað og munar þar 
miklu. Tilvísanir í frummatsskýrslu til þess að kvíaeldið þeki tæp 7% af firðinum 
eru því í besta falli villandi m.t.t. þeirra áhrifa sem eldið hefur á ásýnd fjarðarins. 
Í því sambandi er bent á sá hluti fjarðarins sem mestu máli skiptir er sá sem 
næstur er botni hans, höfninni og kaupstaðnum, þar sem flestir búa og gestir 
koma. 


Upplýsingar í frummatsskýrslu um stærð og flatarmál 
Seyðisfjarðar eru samkvæmt umfjöllun 
Hafrannsóknastofnunar um burðarþol fjarðarins. Á 
því byggir ætlun um hve stóran hluta flatarmálsins 
sjókvíar munu taka. Því verður ekki fallist á að um 
villandi framsetningu sé að ræða. 


Upplýsingar í frummatsskýrslu um stærð og flatarmál 
Seyðisfjarðar eru samkvæmt umfjöllun 
Hafrannsóknastofnunar um burðarþol fjarðarins. Því 
verður ekki fallist á að um villandi framsetningu sé að 
ræða. Á þeim upplýsingum byggir áætlun um hve 
stóran hluta flatarmálsins eldissvæðin munu taka, 
sem er stjórnsýsluleg afmörkun, en hefur ekki 
raunverulega ásýnd. Sjókvíar eru einu sýnilegu 
eldismannvirkin, en þær munu þekja 1,5% af 
flatarmáli fjarðarins. 


Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá áformum um að 
hafa starfsemi á eldissvæði við Háubakka, í botni 
Seyðisfjarðar. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá kauptúninu. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


175 | Samhljóða athugasemd | Áhersla er lögð á að þótt áhrif á landslag og ásýnd séu afturkræf í þeim skilningi | í ymhverfismatinu er fylgt leiðbeiningum 
114 einstaklinga að kvíarnar megi fjarlægja, þá stinga þær mjög í stúf í firðinum og verða afar Skipulagsstofnunar um vægi áhrifa. Niðurstaða 
áberandi allt frá því að þeim verður komið fyrir og þar til þær verða fjarlægðar, frummatsskýrslu er að áhrif á landslag og ásýnd verði 
ef sá dagur kemur. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru auk þess í stórum talsvert neikvæð. Vægiseinkun fyrir enn neikvæðari 
rammafestingum. Bent er á að tiltölulega bratt er í sjó fram í Seyðisfirði og því áhrif eru verulega neikvæð. Það sem verulega 
verða sjókvíarnar mjög áberandi og ekki aðeins þegar komið er vel upp í hlíðar | neikvæð áhrif þurfa að uppfylla er m.a. að áhrifin 
eins og látið er að liggja í frummatsskýrslu. Að mínu mati eru áhrif á landslag því | komi fram á umfangsmiklu svæði, þau oftast varanleg 
ekki aðeins talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð. og yfirleitt óafturkræf. Það er mat Fiskeldis 
Austfjarða að áhrif eldisins verði afturkræf. 
Um er að ræða tímabundin talsvert neikvæð áhrif, 
sem eru afturkræf. Búnaður verður fjarlægður á milli 
eldislota, þ.e. þegar eldissvæði er hvílt. Einnig er bent 
á að fyrirhugað eldissvæði við Háubakka hefur verið 
dregið til baka. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá kauptúninu. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
176 Vigfús Orrason Um er að ræða 24 sjókvíar í stórum rammafestingum sem valda myndu 


gríðarlegri sjónmengun ef horft er til umfangs og staðhátta. 


Um er að ræða tímabundin talsvert neikvæð áhrif, 
sem eru afturkræf. Búnaður verður fjarlægður á milli 
eldislota, þ.e. þegar eldissvæði er hvílt. Einnig er bent 
á að fyrirhugað eldissvæði við Háubakka hefur verið 
dregið til baka. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá kauptúninu. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


177 Olafur Hr. Sigurðsson | |Vitnað er í kafla 6.10 þar sem segir: Sörlastaðadalur er umkringdur fjöllum á alla Umfjöllun á við um Sörlastaðadal en ekki Vestdal. 
vegu nema til norðurs þar sem hann opnast í átt að firðinum. Svæðið er vel gróið Athugasemdin leidr ekkja sisleðrar breveindard 
og er vinsælt útvistarsvæði.| Rétt er að dalurinn er ekki vinsælt útivistarsvæði og umfjöllun í matsskýrslu 
mjög fáir Seyðfirðingar hafa farið um hann. Hér er væntanlega verið rugla J vee 
saman Sörlastaðadal og Vestdal annað sem sagt er um dalinn er rétt. 

178 Olafur Hr. Sigurðsson | |Vitnað er í kafla 6.10 þar sem segir: Upp af Vesturdalseyri liggur Vesturdalur Nafni Vesturdals verður breytt í Vestdal í matsskýrslu, 
sem er lítill dalur sem umkringdur er fjöllum en opnast til vesturs.) Rétt er að sem er í samræmi við rétt heiti á dalnum. 
dalurinn heitir Vestdalur og rétt að það komi fram að hann er vinsælt Umfjöllun verður breytt í matsskýrslu 
útivistarsvæði með merktum gönguleiðum m.a. til Héraðs. Um dalinn lá fyrrum J y HS 
flutningsleiðin til Héraðs eða allt þar til vegurinn um Fjarðarheiði var lagður. 

179 Olafur Hr. Sigurðsson | [Í samantekt um Áhrif á landslag og ásýnd og Ferðaþjónusta og útivist.) Heldur Við val á staðsetningu eldissvæða var horft til þess að 
lítið er gert úr sýnileika kvíasvæða frá landi en vegir á svæðinu liggja um hæðir þau yrðu staðsett þannig að sem minnst rask yrði á 
þar sem vel sést yfir kvíasvæðin og eru þau því vel sýnileg enda eru þau líka mjög siglingaleiðum inn og út fjörðinn. 
nálægt landi og þar sem Seyðisfjörður er lognsæll þá eru kvíarnar líka sýnilegri. kidekoen eru hannad atui hessas taka asie’stora 
Um höfnina fóru á árinu 2019 tæplega 80 skemmtiferðaskip auk þess sem 7 ae : 

a i se Sar á öldu og alda sem myndast vegna siglinga ferjunnar 

Norræna sigldi 50 ferðir fram og til baka um fjörðinn. Með þessu skipum koma Ais i í 
a í : i . ; es Norrænu ætti ekki að skapa hættu. Fiskeldi 
fjölmargir ferðamenn eða rúmlega 100 þús. Þeirra upplifun af firðinum mun : ð 2 Cae ; 

. ng! fa ; zi Austfjarða hefur ekki gert kröfu um að siglingahradi 
auðvitað breytast og ekki ljóst hvort þau áhrif eru neikvæð eða jákvæð þar sem ; : : . 

á oe AR A Norrænu verði lækkaður. Starfsemin ætti ekki að 
hvergi kemur fram í viðaukum að þetta hafi verið kannað sérstaklega. á 7 ee 
nee RA BCR AAS ð sn Sic te ; raska áætlunartíma skipsins. 
Siglingaleið inn fjörðinn mun hins vegar liggja nærri kvíasvæðum og hvergi . 
kemur fram hver siglingahraði skipa þarf að vera þegar svo nærri er siglt og ljóst Könnun Fiskeldis Austfjarða og erlendar kannanir 
af reynslu okkar á Seyðisfirði að alda sem kemur af siglingarhraða Norrænu um |yna að erlendir ferðamenn telji ekki að fyrirhugað 
fjörðin hefur valdið skemmdum t.d. á bryggjum og jafnvel landrofi. fiskeldi muni hafa neikvæð áhrif á upplifun þeirra. 
Siglingarhraði hennar inn fjörðinn er oftast um 19 mílur og því myndast býsna Fiskeldi og komur skipa með ferðamenn fara vel 
stór alda frá þessu stóra skipi. Verði gerð krafa um lækkaðan siglingahrada frá | saman. 
fjarðamynni gæti það raskað áætlunartíma skipsins. Skemmtiferðaskip sigla Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
hægar um fjörðinn enda frábært útsýni úr þeim yfir þessa fögru siglingaleið. umfjöllun í matsskýrslu. 

180 Landvernd 


Önnur áhrif sem hafa fengið meiri athygli eins og sjónmengun almennt af 
kvíastæðum að auki hljóð- og ljósmengun eru áhrifaþættir sem eru líkast til 
margt um stærri áhrifaþættir í Seyðisfirði en víðast hvar annars staðar. Það 
skýrist ekki síst af miklum landhalla beggja vegna fjarðarins. Kvíastæði verða 
meira áberandi þegar horft er nánast beint ofan í firði heldur en ef staðið er á 
jafnsléttu. 

Áhrif á landslag og ásýnd þarf mun betri umfjöllun. Það er ljóst að ásýnd og 
yfirbragð fjarðarins mun breytast við það að flákar af eldiskvíum verði settir á 
fjórar víkur. Aðstæður eru þannig að kvíarnar verða áberandi einkum úr nokkurri 


Frummatsskýrsla byggir á samþykktri matsáætlun 
Skipulagsstofnunar. Hún fól ekki í sér að meta ætti 
áhrif hljóð- og ljósmengunar. 

Við eldið verður notuð ný gerð af fóðurprömmum. 
Um er að ræða tengiltvinnpramma, sem eru að 
mestum hluta rafknúnir en ganga fyrir 
jarðefnaeldsneyti í um fjórar klukkustundir á 


hæð séð, m.a. frá vinsælum gönguleiðum. Vegir og slóðar liggja Ut með firðinum 
og sjónarhorn frá þeim að eldisvæðunum mun verða áberandi. Þar sem 
fjörðurinn er þröngur, fjalllendi bratt og undirlendi lítið verða sjónræn áhrif 
margföld. Stjórn Landverndar telur raunbest út frá öllum mælikvörðum að 
Seyðisfjörður verði hreinlega undanskilinn laxeldi. Í ljósi þess hve um 
margháttaða óvissu er að ræða má álykta að núllkostur muni því hafa bæði 
jákvæðari umhverfisáhrif sem efnahagsleg. Með laxeldisáformum er því stefnt 
að því að taka minni hagsmuni fyrir meiri. 


sólarhring. Hljóðmengun frá prömmunum verður því 
lítil sem engin. 


Ljósabúnaður á kvíum verður neðansjávar og 
eingöngu notaður á myrkasta tíma ársins. Áhrif 
ljósanna verða staðbundin og ljósmengun lítil. 


Áréttað er að afmörkun eldissvæða er aðeins 
stjórnsýsluleg, en hefur ekki raunverulega ásýnd. 
Hins vegar hafa kvíar ásýnd, en þær munu einungis 
þekja 1,5% af heildarflatarmáli fjarðarins hverju sinni. 


Athugasemd um áhrif framkvæmdarinnar á landslag 
og ásýnd er villandi. Út frá umfjöllun má ætla að kvíar 
verði á öllum svæðum samtímis, sem er rangt. 
Eldiskvíar verða á tveim eldisvæðum í einu og engar á 
því svæði sem er í hvíld. Meðan á hvíld stendur verða 
sjónræn áhrif og áhrif á ásýnd lítil sem engin í 
nágrenni eldissvæðisins. Þá er áréttað að nú er gert 
ráð fyrir þremur eldisvæðum í stað fjögurra, 
samkvæmt frummatsskýrslu, en horfið verður frá 
svæðinu við Háubakka. 


Við mat sjónrænna áhrifa þá verður að hafa í huga að 
við fjörðinn stendur þéttbýli og skipaumferð er 
nokkur. Er því ekki um að ræða eyðifjörð heldur fjörð 
með iðandi mannlífi og má ætla að þau litlu áhrif sem 
verða af fiskeldi hverfi inní umhverfið. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


181 


Íslenski 
náttúruverndarsjóðurinn 
(IWF) 


Sjókvíaeldiskvíar eru sjónrænt lýti í landslagi hvar sem þær er að finna. Þar fyrir 
utan vantar í þennan kafla frummatsskýrslunnar að á eldissvæðunum verða líka 
staðsettir fóðurprammar með starfsmannaaðstöðu sem munu skera sig verulega 
úr landslagi. Prammarnir munu rísa upp úr haffletinum og vera flóðlýstir í 
myrkri. Þessu til viðbótar fylgir óhjákvæmilega verulega mikil umferð 
þjónustubáta svo umfangsmikillar starfsemi sem eldi á 10.000 tonnum af laxi í 
sjókvíum er. Tveir þjónustubátar verða í föstum siglingum í firðinum, brunnbátar 
munu flytja seiði í kvíar og sækja lax til slátrunar og erlend gúanótanskip koma til 


Á eldissvæði verða eldiskvíar og fóðurprammi 
tengdur þeim. Pramminn er hluti af kvíasamstæðunni 
og eru sjónræn áhrif hans ekki meiri en af öðrum 
mannvirkjum eldisins. Pramminn er lýstur upp með 
hefðbundnum útiljósum, en ekki með flóðljósum eins 
og haldið er fram, auk þess sem hefðbundin 
siglingaljós eru á pramma. Áhrif pramma og kvía er 
metin sem ein heild í frummatsskýrslu. Sjónræn áhrif 
er metin afturkræf. 


að sækja meltu og dauðan fisk úr sjókvíunum. Allt mun þetta hafa mjög neikvæð 
sjónræn áhrif og trufla kyrrð fjarðarins. 


Því er haldið fram að Fiskeldi Austfjarða muni nota 
erlend gúanotankskip til að sækja dauðan fisk og 
meltu frá sjókvíum. Það er rangt, en skýrt kemur fram 
í kafla 3.6 í frummatsskýrslu að dauðfiskur er 
kvarnaður og lagður í maurasýru. Við það verður til 
melta sem Lýsi hf. kaupir. Slóg er selt til Artic Protein 
sem vinnur mjöl úr slóginu og er notað til 
proteingerdar. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


182 


Celia Lobsang Harrison, 
Damian Rafal- 
Luczak, Dušan Meréak, 
Jonatan Spejlborg 
Juelsbo, Julia Martin, 
Justyna Materna, Laura 
Tack, Linus Lohmann, 
Maria Pilecka, Martin 
Fabry 


Proposed are 24 pens that are fastened into large frame mounts, that will be 
very visually prominent everywhere in the fjord, and not only where the slopes 
are very steep, as indicated in the initial assessment report. In my opinion, the 
effects of the pens on the landscape are not only considerably negative but very 
negative. | do not agree with the report's statement that the installation and 
operation of the planned extensive salmon farming only causes "insignificant 
visual pollution" but rather a very significant one. 


The Environmental Impact Aseessment follows the 
National Planning Agency's guidelines on the weight 
of impact (vægi áhrifa). The conclusion of initial EIA 
report (frummatsskyrsla) is that the impact on the 
landscape and visual aspect will be considerably 
negative (talsvert neikvæð). Weighted rating for more 
negative effects is significantly negative (verulega 
neikvæð). What significant negative impact need to 
comply with is e.g., that the impact occurs in a large 
area, they are usually permanent and usually 
irreversible (óafturkræf). It is the opinion of Fiskeldi 
Austfjarða that the farming will have considerably 
negative impacts (talsvert neikvæð áhrif), which will 
last temporarily and be reversible. Between 
aquaculture cycles all farming equipments will be 
removed, i.e. during the resting period of an 
aquaculture area (eldissvæði). 


Attention should be drawn to the fact that the 
planned farming site at Háubakki has been withdrawn. 
Other farming sites will not be visible from the 
Seyðisfjörður town. This will reduse the visual impact 
by the project. 

The comment does not lead to a substantive change 
in the EIA final report (matsskýrsla). 


f.h. Eyjólfs Þórs 
Kristjánssonar og Gíslínu 
Hrefnu Magnúsdóttur 


umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. Umbj. okkar vekur athygli á 
því að þessi neikvæðu áhrif eru til þess fallin að spilla góðri ímynd og 
möguleikum til þess að hafa tekjur af ferðaþjónustu og atvinnu sem tengist því. Í 
því sambandi er bent á, að ólíku er saman að jafna, stöðunni í dag, þar sem 
ekkert fiskeldi er stundað í Seyðisfirði og hið gríðarlega og umfangsmikla 
sjókvíaeldi sem fyrirhugað er og frummatsskýrsla tekur til. 


183 | Celia Lobsang Harrison, | | want to point out that the initial assessment report contains misleading Information in the initial assessment report on the 
Darian Rafal- E presentation regarding the location and extent of the area of the fjord thatthe | size and area of Seyðisfjörður is according to the 
Luczak, Dušan Merčák, salmon farms are proposed to cover. The area in which the pens are plannedis | MRI's (Hafrannsóknastofnun) report on the carrying 
Jonatan Spejlborg much shorter than the 17.5 km that are mentioned in the report. The fjord is capacity of the fjord. 
Juelsbo, Julia Martin, | much narrower than 1.7 km where the salmon farm is mainly planned and this | the estimated area cover (7%) of the farming areas 
Justyna Materna, Laura | makes a big difference. The statement in the initial assessment report that the (eldissvæði) is based on these figures. Therefore, it 
Tack, Linus Lohmann, pens would cover around 7% of the fjord is therefore at best misleading and cannot be accepted that the statement is misleading. 
Maria Pilecka, Martin | misrepresents the effect that the pens would have on the surface of the fjord. | the demarcation of farming areas is only an 
Fauny administrative boundary but not actual. However, 
the pens will only cover around 1.5% of the fjord. 
The comment does not lead to a substantive change 
in the EIA final report (matsskýrsla). 
Kafli | 6.11 Efnisatriði: | Ferðamennska og útivist 
Númer 
Ath Vi 6 
eer Aðili thugasemd iðbrögð 
184 | Friðbjörn E. Garðarsson | Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi því hafa 


Reynslan frá Noregi af sjókvíaeldi hefur sýnt að 
ferðamanna sækja í að skoða firði þar sem eldi fer 
fram og ekki hefur dregið úr siglingum 
skemmtiferdaskipa. 


Ferðaþjónusta og fiskeldi getur vel farið saman. Þetta 
kemur skýrt fram í könnun Fiskeldis Austfjarða frá 
2019. Þar kemur fram að 96% voru jákvæði gagnvart 
fiskeldi á Austfjörðum. Mikill meirihluti taldi að 
fiskeldi muni ekki hafa neikvæð áhrif á strandlengju 
Austfjarða eða skoðun þeirra á svæðinu. Einnig töldu 
75% aðspurðra að fiskeldi hafi ekki áhrif á sjónræna 
upplifun þeirra. Sjónræn áhrif eru að fullu afturkræf. 


Hverjir möguleikar eru á uppbyggingu ferðaþjónustu í 
Seyðisfirði í miklum mæli skal ósagt látið en á árinu 
2019 dró mjög úr komu ferðamanna til landsins! og 
áhuga að sækja heim staði fjærst SV-horni 
landsins.'?? 


101 Sótt þann 17.5.2021 á vef Hagstofu Íslands: https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir ferdathjonusta farthegar/SAM02000.px. 
102 Sótt þann 17.5.2021 á Mælaborð ferðaþjónustunnar: maelabordferdathjonustunnar.is/is/ferdamenn-a-islandi/tilgangur-og-dreifing. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


185 


Gunnar Gunnarsson 


Í kaflanum um ferðaþjónustu er skautað framhjá mjög veigamiklu atriði er 
kemur að ferðaþjónustu á Seyðisfirði en það er móttaka skemmtiferðaskipa. 
Samkvæmt mælaborði ferðaþjónustunnar komu 118.403 farþegar með 
skemmtiferðaskipum til Seyðisfjarðar á árunum 2014 til 2020. Árið 2019 komu 
skemmtiferðaskip alls 68 sinnum til Seyðisfjarðar. Til samanburðar kemur 
Eskifjörður næst á eftir Seyðisfirði í fjölda farþega með skemmtiferdaskipum en 
þangað komu 24.163 farþegar á þessu sama tímabili. Árið 2019 komu 
skemmtiferðaskip aðeins 11 sinnum til Eskifjarðar sem þó var þeirra stærsta ár í 
þessum bransa. Af þessu má sjá að sérstaða Seyðisfjarðar er töluverð þegar 
kemur að ferðaþjónustu og mjög undarlegt að það sé ekki tekið sérstaklega tillit 
til þess í frummatsskýrslunni. Þar að auki er Seyðisfjörður töluvert mjórri heldur 
en Reyðarfjörður og því þurfa skemmtiferðaskip að sigla mun nær eldiskvíunum 
heldur en þegar siglt er inn í Eskifjörð og sjónræn áhrif þeirra því mun meiri. 
Ferðamenn sem koma með skemmtiferdaskipum eru á margan hátt öðruvísi 
markhópur heldur en þeir ferðamenn sem koma á annan hátt inn í fjórðunginn 
og því er erfitt að yfiræra þeirra upplifun yfir á almennar upplifunarkannanir sem 
lagðar eru fyrir ferðamenn almennt. Þessir ferðamenn fara ýmist í rútuferðir á 
markverða staði til að skoða þá eða nýta stoppið til að skoða bæinn og njóta 
þess sem hann hefur upp á að bjóða. Oft er farið með þessa ferðamenn út í 
Skálanes við utan verðan Seyðisfjörð og á því ferðalagi myndu eldiskvíarnar 
blasa við. Á Skálanesi hefur verið byggð upp ferðaþjónusta sem byggir ekki síst á 
upplifun í lítið snortinni náttúru og hætt er við því að sjókvíaeldi hefði töluverð 
áhrif á þá upplifun. Það er því fyrirséð að eldiskvíarnar muni hafa veruleg áhrif á 
ásýnd og ímynd fjarðarins og gætu verið óafturkræf. 

Í ljósi þessa er undarlegt að það hafi ekki verið leitað eftir áliti útgerða 
skemmtiferðaskipa við gerð frummatsskýrslunnar og afstaða farþega á 
skemmtiferdaskipum könnuð sérstaklega. Ef laxeldi í Seyðisfirði gerir það að 
verkum að skemmtiferðaskip afboða komur sínar til Seyðisfjarðar þá er það 
mikið reiðarslag fyrir höfnina, sem hefur verulegar tekjur af skipakomunum, og 
ekki síður fyrir þá aðila á Seyðisfirði sem eru að þjónusta þessa ferðamenn, eins 


Eldissvæði eru skipulögð þannig að þau liggja fyrir 
utan aðalsiglingaleiðir inn og út fjörðinn. Fiskeldi 
Austfjarða bendir á að í Noregi hefur byggst upp 
mikið eldi í norskum fjörðunum, en þeir þykja með 
þeim fallegri í heimi. Á sama tíma sigla skip með 
ferðamenn um þessa firði og ekki er vitað til þess að 
fiskeldi þar í landi sé í einhverjum átökum við þann 
iðnað. Þar af leiðandi getur Fiskeldi Austfjarða ekki 
fallist á þau rök sem vitnað er til í athugasemd um að 
útgerðir skemmtiferðaskipa muni afboða komur 
skipa. Skemmtiferðaskip koma t.d. við í öðrum 
fjörðum hér við land þar sem nú þegar er stundað 
fiskeldi. Það má ekki gefa sér að áhrif fiskeldis séu 
endilega neikvæð, heldur frekar hið gagnstæða. 


Varðandi Skálanes þá er fyrirhugað eldissvæði í 
Skálanesbót ekki staðsett alveg við land og liggur það 
austanmegin í bótinni. Jörðin Skálanes liggur 
vestamengin og þess vegna er það ekki alveg upp við 
bæinn Skálanes. Eldið ætti ekki að verða til þess að 
upplifun af ósnortinni náttúru minnki. Einnig er bent 
á að ekki er samfellt eldi á fyrirhuguð eldissvæði því 
gert er ráð fyrir að eldissvæði sé hvílt að lokinni 
slátrun. 


Hvað varðar þá ferðamenn sem tóku þátt í 
viðhorfskönnuninni sem Fiskeldi Austfjarða lét vinna 
fyrir sig sumarið 2019 þá er ekki ólíklegt að einhverjir 
þátttakendur hafi verið ferðamenn af 
skemmtiferdaskipum. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


og t.d. veitingastaðir, handverksmarkaður og þeir sem eru að bjóða upp á 
leiðsögn um bæinn og næsta nágrenni. 


186 Landvernd Sjónræn áhrif opinna laxeldiskvía mun án vafa trufla ásýnd fjarðarins séð frá Reynslan frá Noregi að sjókvíaeldi hefur sýnt að 
þeim skemmtiferðaskipum sem fara um Seyðisfjörð verði af áformunum. Þá má Í | ferðamenn sækja í að skoða norsku firðina þar sem 
þessu sambandi benda á aukna sýkingarhættu vegna skipaumferðar erlendis frá | eldi er starfrækt og ekki hefur dregið úr siglingum 
vegna nálægðar áformaðs eldis vid siglingarleiðir í Seyðisfirði. Fjölmargt annað | skemmtiferðaskipa. Erlend skipaumferð býður allaf 
er jafnhliða hægt að nefna til er varðar ferðaþjónustu á Seyðisfirði, fjölbreytt upp á sýkingarhættu eða framandi lífverur geti borist 
verslun og þjónusta, gönguleiðir og margvísleg uppbygging sem hefur átt sér á standsvæði hér við land. Það kemur fiskeldi lítið við. 
stað með sjálfbærum hætti. Þá er vinsælt að koma til Seyðisfjarðar í 9 : . A a 
E Rg 2 roð ; as Ferðaþjónusta og fiskeldi getur vel farið saman. Ekki 
norðurljósaskoðun - en ljóst er að ljósmengun frá sjókvíum getur spillt þeirri ; j ; -3 En 
r ; : ben a JE þarf að hafa áhyggjur af því að ljósmengun frá kvíum 
upplifun. Þá er nokkuð um kayakróður í firðinum og skemmtisiglingar aðrar svo spilli upplifun af norðurljósaskoðun, þar sem umrædd 
sem erlendar seglskútur sem sækja Seyðisfjörð heim fyrir þá einstæðu náttúru p PP = l á wie A 
sem fiörðurinn hefur upp á að bjóða ljós eru neðansjávar og ljós ofansjávar eru venjuleg 
J PP ee siglingarljós. Allur búnaður er staðsettur út á sjó í 
firðinum en ekki á landi. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
187 Náttúruverndarsamtök | Almennt skortir verulega á umfjöllun í skýrslunni um margvísleg umhverfisáhrif. 


Austurlands (NAUST) 


Stjórn NAUST hlýtur að vekja máls á að umfjöllun um náttúruvernd almennt er 
verulega ábótavant í skýrslunni. Áhrif á náttúrutengda ferðaþjónustu sbr. 
gönguleiðir, siglingar o.s.frv. er sömuleiðis verulega ábótavant. 


Fiskeldi Austfjarða hafnar því að umfjöllun um 
náttúruvernd er ábótavant, heldur verður að horfa á 
þessum umfjöllun í breiðu samhengi og einnig í 
tengslum við umfjöllun um staka umhverfisþætti. 
Mat á umhverfisáhrifum snýst um að meta 
fyrirhuguð áhrif framkvæmdar á umhverfið, bæði 
sem heild og einstaka þætti hennar. Með þessu er 
tekið tillit umhverfis og náttúruverndar. Auk þess er 
t.d. fjallað um náttúruvernd og 
náttúruverndarsjónarmið í kafla 6.5.4. Á mörgum 
öðrum stöðum í umfjöllun er fjallað óbeint um þessa 
þætti. Fjallað er um áhrif á ferðaþjónustu á breiðum 
grunni, en ekki horft á ólíka undirgreina hennar, enda 
gildir um þær allt það sama. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


að áhrif á landslag verði neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og 
umfangs þess. Áhrif sjónmengunar er neikvæð og mikil og við viljum hvetja til 
frekari uppbyggingar fyrir náttúruskoðun og ferðamennsku í firðinum, en enginn 
vafi leikur á að sjókvíaeldið gengur í berhögg við ímynd svæðisins. Seyðisfjörður 
er náttúruperla sem státar af ótal útivistarsvæðum og upplifun ferðamanna á 
firðinum er mjög mikilvæg, bæði íslenskra og erlendra. Seyðisfjörður er ein 
megin menningarperla Austurlands og er mikilvægt að viðhalda staðnum sem 
slíkum og byggja frekar atvinnu á því heldur en að beita tímabundnum lausnum. 


188 Pétur Kristjánsson Eftirfarandi könnun var birt í frummatsskýrslunni og gott væri að fá svar við Könnunin var unnin af fagaðila sem ákvað 
spurningunni um hvers vegna hlutlausir voru látnir vera í sama dálki og fylgjandi framsetningu hennar. Burtséð frá framsetningu þá 
laxeldi við strendur Íslands, en ekki í sama dálki og neikvæðir. Þetta er sérstakt | sýnir skýrslan vel hvert viðhorf er til fiskeldis, sem er 
vegna þess að annarstaðar í töflunni kemur fram að neikvæðir/mjög neikvæðir tilgangur hennar. 
eru 28% og fylgjandi/mjög fylgjandi sömuleiðis 28%. Hver er skýringin á þessu? Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 

umfjöllun í matsskýrslu. 

189 Svandís Egilsdóttir Ferðaþjónustuaðilar telja þessa starfsemi ekki fara saman við þá starfssemi og Hér er væntanlega vísað í eftirfarandi Í skýrslu 
markaðssetningu á firðinum sem hreinan og náttúruvænan áfangastað Byggðastofnunar frá árinu 2017 um byggðaleg áhrif 
ferðamanna. Hér ber að nefna að fiskeldi er skilgreint sem mengandi iðnaður og fiskeldis, bls. 12: Ekki hefur farið fram formlegt mat 
það breytist ekki með organic vottun, þó svo að mögulega sé það til bóta. hjá Seyðisfjarðarkaupstað á áhrifum fiskeldis á aðra 
Óafturkræfur skaði getur orðið á þeim innviðum sem heimamenn hafa verið að | starfsemi. Fiskeldi hefur tæplega áhrif á fiskveiðar og 
byggja upp i áratugi og ferðaþjónustu á svæðinu, ekki er vitað um skaða á lífríki | flutningar gætu aukist talsvert. Ferðaþjónustuaðilar 
sjávar og náttúruspjöll. Þetta mat og sýn Seyðfirðinga hefur komið fram í skýrslu | hafa nokkrar áhyggjur einkum út af mengun og ásýnd 
frá Byggðastofnun 2017, ekki er minnst á þá skýrslu eða niðurstöður hennar í sem fylgja muni fiskeldi. 
frummatsskýrslu fiskeldis Austfjarða. Skýrslan verður að teljast löggilt gagn sem Békeldf arts þlðteinfamlelðdlásankötirhað 
ME Ra . or rane À lægst kolefnisspor*™ og það ætti að auka veg 
https://www.byggdastofnun.is/static/files/Fiskeldi/byggdaleg ahrif fiskeldis.pdf Sayðfirðlngaráð.sýnaað bar er stunduð abyre 

matvælaframleiðsla. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 

190 Ungir umhverfissinnar | Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á 


Í athugasemd er ekki vikið að niðurstöðu 
umhverfismats. Hins vegar er hér lýst viðhorfi um 
æskilega uppbyggingu atvinnu á Seyðisfirði. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


103 Stefán Gíslason og Birna Sigrún Hallsdóttir (2018). Kolefnisspor í slensks laxeldis og aðgerðir til að minnka það. Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. (Environice) 


191 


Alda Sigmundsdóttir, 
Arna Viktoría 
Kristjánsdóttir, Ásta Júlía 
Theodórsdóttir, Disa 
Anderiman, Ásdís 
Kalman, Hrafnhildur 
Hólmgeirsdóttir 


Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum rammafestingum. Allar líkur eru á 
að áhrif á landslag verði því ekki talsvert neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft 
er til staðhátta, sjónmengunar og umfangs þess. 


Í umhverfismatinu er fylgt leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar um vægi áhrifa. Niðurstaða 
frummatsskýrslu er að áhrif á landslag og ásýnd verði 
talsvert neikvæð. Vægiseinkun fyrir enn neikvæðari 
áhrif eru verulega neikvæð. Það sem verulega 
neikvæð áhrif þurfa að uppfylla er m.a. að áhrifin 
komi fram á umfangsmiklu svæði, þau oftast varanleg 
og yfirleitt óafturkræf. Það er mat Fiskeldis 
Austfjarða að áhrif eldisins verði afturkræf. 


Um er að ræða tímabundin talsvert neikvæð áhrif, 
sem eru afturkræf. Búnaður verður fjarlægður á milli 
eldislota, þ.e. þegar eldissvæði er hvílt. Einnig er bent 
á að fyrirhugað eldissvæði við Háubakka hefur verið 
dregið til baka. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá þéttbýlinu. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


192 


Björn Arnar Hauksson 


Landslagið eyðilagt. Um er að ræða 24 sjókvíar sem eru í stórum 
rammafestingum. Allar líkur eru á að áhrif á landslag verði því ekki talsvert 
neikvæð heldur mjög neikvæð ef horft er til staðhátta, sjónmengunar og 
umfangs þess. 


Í umhverfismatinu er fylgt leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar um vægi áhrifa. Niðurstaða 
frummatsskýrslu er að áhrif á landslag og ásýnd verði 
talsvert neikvæð. Vægiseinkun fyrir enn neikvæðari 
áhrif eru verulega neikvæð. Það sem verulega 
neikvæð áhrif þurfa að uppfylla er m.a. að áhrifin 
komi fram á umfangsmiklu svæði, þau oftast varanleg 
og yfirleitt óafturkræf. Það er mat Fiskeldis 
Austfjarða að áhrif eldisins verði afturkræf. 


Um er að ræða tímabundin talsvert neikvæð áhrif, 
sem eru afturkræf. Búnaður verður fjarlægður á milli 
eldislota, þ.e. þegar eldissvæði er hvílt. Einnig er bent 
á að fyrirhugað eldissvæði við Háubakka hefur verið 
dregið til baka. Með því minnkar sjónræn áhrif frá 
þéttbýlinu í Seyðisfirði og munu önnur eldissvæði 
ekki sjást frá kauptúninu. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
193 Skálanesbjarg ehf og | Kaflinn um ferðaþjónustu mjög rýr, ekkert talað um skemmtiferðaskipakomur Könnun Fiskeldis Austfjarða og erlendar kannanir 
Skálanessetur ehf eða í raun ferðaþjónustuna sjálfa á Seyðisfirði - bara á Austurlandi mjög almennt | þenga til þess að ekki sé líklegt að fyrirhugað eldi 
og oft út frá gömlum gögnum. Valið er úr þar það sem þeim hentar en sleppa muni hafa neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna. Í 
öðru. Þá er mjög undarlegt að "þjónusta við Norrænu" sé tilgreind sem stodini | kafla 6.11 er vitnað í erlendar ritrýndar rannsóknir 
seyðfirsku atvinnulífi. Hvaða faglega úttekt liggur að baki svona fullyrðingum? hér á landi og erlendis þar sem skoðað er hver 
Gerð er athugasemd við sjónræn áhrif af kviunum þar sem Seyðisfjörður er afar | viðhorf ferðamanna til fiskeldis eru. Sjónræn áhrif 
vinsæll ferðamannastaður m.a. sækja 60-80 skemmtiferðaskip samfélagið virðast ekki vera eitt af helstu áhyggjuefnunum .2°4 
árlega. Hefur einhver athugun eða vísun í ritrýndar rannsóknar vísindamanna á : i í 
s š h ica ae ; Fiskeldi og komur skipa með ferðamenn fara vel 
upplifun ferðamanna af slíkum eða líkum mannvirkjum hér á landi og eða á 3 : 
erlendis verið nytt til hliðsjónar við gerða frummatsskýrslu eigin fyrirtækis á Saman: Reynslan frá Noregi er er að ferðamenn sækja 
wat ' a í yong as o í að skoða norsku firðina þar sem eldi er starfrækt og 
eigin starfsemi og mögulegum neikvæðum áhrifum á viðkomu annarra en sjálfs . RIÐ - Á 
síns? ekki hefur dregið úr siglingum skemmtiferðaskipa. 
Skemmtiferðaskip koma t.d. við í öðrum fjörðum hér 
við land þar sem nú þegar er stundað fiskeldi. Það má 
ekki gefa sér að áhrif fiskeldis séu endilega neikvæð, 
heldur geta áhrifin mögulega verið hið gagnstæða. 
Eldið sem slíkt mun ekki leiða til þess að skip með 
ferðamenn hætti að sigla inn fjörðinn, t.d. Norræna. 
Að lokum er áréttað að í frummatsskýrslu kemur 
fram að Norræna sé ein stoðin í atvinnulífi á 
Seyðisfirði og um það fjallað í skýrslu 
Byggðastofnunar frá 2012.1% 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
Kafli | 6.12 Efnisatridi: | Nyting 
naan Aðili Athugasemd Viðbrögð 


104 Anon, 2014c ; Nimmo, o.fl., 2011; Ramos o.fl., 2015 
105 Byggðastofnun, 2012 


194 


Friðbjörn E. Garðarsson 
f.h. Eyjólfs Þórs 
Kristjánssonar og Gíslínu 
Hrefnu Magnúsdóttur 


Umbj. okkar má reikna með því að geta nýtt eignarland sitt 115 metra út frá 
stórstraumsfjörumáli. Augljóst er að áform FA myndu hindra það skv. því sem að 
framan greinir, enda myndi eldið girða fyrir t.d. veiði, nýtingu reka og ræktun 
kræklinga eins og t.d. Brimberg ehf. hefur heimildir til að stunda í firðinum. 
Einnig er á það bent, að í firðinum og í grennd við sum kvíaeldissvæðin fyrir að 
fara uppeldisstöðvum ýsu, einkum í Selstaðavík. Þá heldur mikill fjöldi æðarfugls 
sig í firðinum yfir vetrarmánuðina, einkum í Skálanesbót og Selstaðavík. 
Jafnframt ber að geta þess að á sömu stöðum eru hrygningar- og 
uppeldisstöðvar grásleppu. 


Allar kvíar og eldissvæði verða staðsett utan við 115 
m netlög og munu ekki skerða eignarétt eða 
yfirráðarétt landeigenda. Áður hefur verið fjallað um 
réttindi eigenda sjávarjarða í netlögum og taka þau 
ekki til veiða á fiski eða nýtingar á skelfiski, sjá svar 
nr. 56 við athugasemd Friðbjörns E. Garðarssonar f.h. 
Eyjólfs Þórs Kristjánssonar og Gíslínu Hrefnu 
Magnúsdóttur. 


Samkvæmt upplýsingum frá Matvælastofnun rann 
umrætt rekstrarleyfi Brimbergs (IS-36068) út þann 
28. janúar 2021. Ekki var sótt um endurnýjun á því, 
auk þess sem engin ræktun hafði farið fram á 
umræddum staðsetningum sem tilgreindar voru í 
leyfinu á undanförnum árum. Því er ekki hægt að 
halda því fram að kræklingaeldi sé enn stundað í 
firðinum. 


Eins og fram kemur í kafla 6.12 hefur ekki verið gerð 
kortlagning á nytjastofnun Seyðisfjarðar og erfitt að 
meta áhrif á einstaka tegundir. Erfitt er að alhæfa að 
einstök svæði innan fjarðar séu uppeldisstöðvar fyrir 
stakar tegundir, þar sem t.d. ýsa og grásleppa lifa allt 
í kringum landið. Umfjöllun í frummatsskýrslu byggist 
á að meta heildstætt umhverfisáhrif framkvæmdar á 
nytjastofna fiska og veiðar á þeim í firðinum. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


195 


Sigurður Filippusson 


Í fjórða lagi, það er algengt að síld gangi hér inn fjörðinn í miklu magni, má þar 
nefna níunda áratug síðustu aldar. Einnig hefur makríll gengið hér inn fjörðinn í 
seinni tíð og vaðið hér inn fjörðinn vítt og breitt. Hér í firðinum tel ég að sé hægt 
að finna flestar fisktegundir sem eru við Íslands strendur. Sjóbleikja er hér, sem 
við og fleiri höfum veitt til eigin nota í net. Einnig fengum við einn lax í sumar og 
var það eldislax. Lífríki Seyðisfjarðar tel ég nánast órannsakað til að hægt sé að 
gefa leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi. 


Samkvæmt upplýsingum Fiskeldis Austfjarða sótti síld 
inn á firði á Austfjörðum í talsverðu magni á 9. áratug 
20. aldar. Síðan þá hefur ekki orðið vart við hana í 
miklu magni. Burðarþol hafsvæðis með tilliti til 
fiskeldis miðast við að slík starfsemi hafi ekki 
óæskileg áhrif á lífríki svæðisins. Því er ólíklegt að 
eldið hafi neikvæð áhrif á fiskgöngur í Seyðisfirði. 
Fyrirhuguð starfsemi á ekki að skerða veiðar frá því 
sem nú er, en þó skal bent á að samkvæmt 35. gr. 


reglugerda nr. 540/2020 um fiskeldi ma ekki veida 
nær jaðar sjókvíaeldisstöðvar en 150 metra. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


Kafli | 6.13 Efnisatriði: | Samlegðaráhrif 
js Aðili Athugasemd Viðbrögð 
196 Olafur Hr. Sigurðsson | |Vitnað er í samantekt þar sem segir: Umhverfisáhrif á framangreinda þætti eru Umfjöllun um samlegðaráhrif eldis Fiskeldis 
metin auk þess sem lagt er mat á samlegðaráhrif fyrirhugaðs sjókvíaeldis Austfjarða og annarra eldisaðila á svæðinu er byggð á 
Fiskeldis Austfjarða og óskyldra rekstraraðila.) Þessum hluta er ekki gerð samþykktri matsáætlun. Skýrt kemur fram í 
nægilega vel skil og nokkuð óljóst hver verður hagur annara aðila af þessum frummatsskýrslu að Laxar fiskeldi ehf. er eini 
framkvæmdum. Þessu þyrfti að gera gleggri skil strax á þessum stað í skýrslunni | rekstraraðilinn sem einnig stundar eldi í sjókvíum við 
en upplýsingar týnast inn síðar í henni. Austurland. Ekki er þekkt að aðrir aðilar hafi áform 
um sjókvíaeldi á svæðinu. Þar af leiðandi er umfjöllun 
um samlegðaráhrif fiskeldis við Austfirði byggð á 
áformum framangreindra fyrirtækja. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 
197 Svandís Egilsdóttir Gerð er alvarleg athugasemd við það að rannsóknarstaða á fiskeldi í firðinum er 


veik almennt, en tækifæri til rannsókna er fyrir hendi og eru þau tækifæri skv. 
skýrslunni ónýtt að því að virðist. Ekki hefur í frummatskýrslunni verið haft 
samband/haft samstarf við þá sem áður stóðu að fiskeldi í firðinum, skv. mínum 
heimildum. Fyrirtækinu hefði verið í lófa lagið að kanna áhrif þeirra fiskeldiskvía 
sem voru upp settar á árum áður í firðinum til að kanna betur áhrif slíks eldis í 
firðinum í þeim aðstæðum sem hér ríkja. Ég geri alvarlega athugasemd við að 
Seyðisfjörður verði gerður að tilraunastofu fyrir laxeldisiðnaðinn og áhrif á 
náttúruna könnuð eftir á þegar hægt er að rannsaka betur fyrirfram. 


Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar í 
fiskeldi og ekki er hægt að leggja að jöfnu stöðuna 
fyrr og nú. Markmið rannsókna á vegum Fiskeldis 
Austfjarða er að leggja grunn að eldi fyrirtækisins. 
Ekki stóð til að ræða eldi sem stundað var fyrr á árum 
í firðinum, enda frumstætt miðað við nútíma fiskeldi í 
sjókvíum. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið byggja á 
samþykktri matsáætlun og eru þær ítarlegar. Af 
þessum sökum er erfitt að sjá hvaða önnur tækifæri 
eru til staðar til rannsókna. Öll þau atriði sem hægt er 
að rannsaka fyrirfram og lög bjóða, eru rannsökuð 
fyrirfram. Benda má á að fjallað er um eldri 
rannsóknir í frummatsskýlu. 


Ekki er verið að gera Seyðisfjörð að sérstakri 
tilraunstofu fyrir fiskeldi í sjó hér við land þar sem nú 


þegar er stundað eldi í öðrum fjörðum á svæðinu og 
víðar. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


Kafli Efnisatriði: | Samráð 
Númer Fa 
ae Aðili Athugasemd Viðbrögð 
198 Gunnar Gunnarsson | Árið 2001 tok Árósarsamningurinn svokallaði gildi. Árið 2011 samþykkti svo 


Alþingi að heimila ríkisstjórninni að samþykkja samninginn. Tilgangur 
samningsins er m.a. að tryggja rétt almennings til aðgangs að upplýsingum um 
umhverfismál. 

Í leiðbeiningum um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda stendur um 
matsáætlun: 

„Framkvæmdaraðili kynnir matsáætlun þannig að almenningur, umsagnaraðilar 
og skipulagsstofnun geti sem fyrst komið með ábendingar um hvað beri að 
leggja mesta áherslu á við mat á umhverfisáhrifum og hvaða upplýsinga þurfi að 
afla svo unnt verði að segja nægjanlega til um væntanleg umhverfisáhrif 
framkvæmdar.“ 

Fiskeldi Austfjarða kynnti þessa matsáætlun fyrir almenningi á þann hátt að sett 
var frekar lítil og lítt áberandi auglýsing í Fréttablaðið sem er ekki í mikilli 
dreifingu á landsbyggðinni. Auglýsingin var birt tvisvar í janúar og febrúar 2017 
og náði ekki betur til íbúa Seyðisfjarðar en svo að þegar fara átti að kynna 
frummatsskýrsluna komu bæjarbúar af fjöllum að þetta verkefni væri yfir höfuð í 
gangi. 

Talsmaður Fiskeldis Austfjarða bar fyrir sig að þetta væri gert svona samkvæmt 
hefð en það getur ekki verið í anda Árósarsamningsins að kynningin sé höfð með 
þeim hætti að almenningur verður hennar ekki var. Almenningur og ekki síst 
íbúar á Seyðisfirði, sem verða fyrir hvað mestum áhrifum að fyrirhuguð laxeldi, 
eiga rétt á því að fá greinargóðar kynningar á framkvæmdinni út allt ferlið en 
ekki bara á lokametrunum eins og raunin er með þetta verkefni. 


Varðandi umfjöllun um málsmeðferð og 
Árósarsamningin er vísað til svars nr. 6 við 
athugasemd Óttars Yngvasona. 


Skilyrðum laga um mat á umhverfisáhrifum um 
kynningu framkvæmdarinnar var uppfyllt. Fiskeldi 
Austfjarða auglýsti tillögu að matsáætlun (drög) 
tvisvar í Fréttablaðinu, í janúar og febrúar 2016. Par 
með var almenningi og öðrum gefin kostur á að 
senda inn athugasemdir. Byggist þetta á 8. gr. laga nr. 
106/2000 um mat á umhverfisáhrifum, sem segir að " 
Framkvæmdaraðili skal kynna tillögu að matsáætlun 
umsagnaraðilum og almenningi og hafa samráð við 
Skipulagsstofnun". Þetta var gert og var fresturinn 
tvær vikur. Á þessum tíma gat hvaða aðili sem er sent 
inn athugasemdir, en engin barst. 


Haustið 2016 auglýsti Skipulagsstofnun tillögu 
Fiskeldis Austfjarða að matsáætlun. Á þeim tíma gafst 
á ny tækifæri fyrir almenning, hagsmunasamtök og 
löggilta umsagnaraðila að skila inn umsögnum eða 
athugasemdum. Örfáir aðilar sendu inn 
athugasemdir. Benda má á að tillaga að matsáætlun 
var send Seyðisfjarðarkaupstað til umsagnar. 
Þáverandi sveitastjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar ákvað 
að gefa ekki formlega umsögn. 


Frummatsskýrsla var upprunalega til kynningar á 
tímabilinu 16. nóvember til 28. desember 2020, eða 
í sex vikur. Vegna hamfara á Seyðisfirði féllst 


Skipulagsstofnun á ósk Fiskeldis Austfjarða um ad 
framlengja kynninguna til 26. janúar 2021. Allan 
kynningartímann var frummatsskýrslan aðgengileg á 
skrifstofu  Múlaþings í Seyðisfirði, a vef 
Skipulagsstofnunar og á sérstakri heimasíða um efni 
frummatsskýrslunnar. Meðan á kynningu stóð var 
vefsíðan aðgengileg í gegnum auglýsingu á forsíðu vef 
Austurfrétta. Einnig var vakin athygli á vefsíðunni í 
frétt á Facebook-síðu Fiskeldis Austfjarða sem beint 
var til allra sem nota miðilinn á Austurlandi. Á 
vefsíðunni var m.a.: 


- Upptaka af kynningu á efni 
frummatsskýrslunnar 


- Samantekt á niðurstöðu umhverfismatsins 
varðandi þætti sem reynslan hefur sýnt að helst 
brenni á almenningi. 


- Gefinn kostur á að bera fram spurningar um 
framkvæmdina til Fiskeldis Austfjarða. 


Niðurstaða umhverfismatsins var kynnt íbúum á 
fundi þann 20. janúar 2021. Viðburðurinn var 
auglýstur á Austurlandi í gegnum Facebook Fiskeldis 
Austfjarða og með „gardínu“ á forsíðu vefritsins 
Austurfréttar. Vegna COVID og samkomutakmarkana 
stjórnvalda af því tilefni, var fundurinn haldinn með 
fjarfundabunadi. 


Að halda því fram að íbúar Seyðisfjarðar hafi ekki 
fengið greinagóða kynningu á verkefninu í gegnum 
allt ferlið stenst ekki. Það er ekki við Fiskeldi 
Austfjarða að sakast að almenningur eða 
hagsmunasamtök nýti sér ekki að skila inn 
athugasemdum þegar þess gefst kostur á lögboðnum 
kynningartíma í matsferlinu. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


199 


Landssamband 
veidifélaga 


Þessi meðferð málsins fer ennfremur í bága við Árósasamninginn sem Ísland 
fullgilti árið 2011, sbr. m.a. 6. gr. hans um þátttöku almennings í ákvörðunum 
um tiltekna starfsemi og 7. gr. hans um þátttöku almennings í ákvarðanatöku 
varðandi skipulag, áætlanir og stefnumótun í umhverfismálum. 


Varðandi umfjöllun um málsmeðferð og 
Árósarsamningin er vísað til svars nr. 6 við 
athugasemd Óttars Yngvasona. 


Fiskeldi Austfjarða hafnar því að málsmeðferð sé ekki 
í samræmi við ákvæði Árósarsamningsins, sérstaklega 
ef horft er til 6. gr. samningsins sem kveður á um 
þátttöku almennings í ákvarðanatöku sem lýtur að 
einstökum framkvæmdum sem hafa áhrif á 
umhverfið og 7. gr. sem fjallar um þátttöku 
almennings í ákvörðunum varðandi áætlanir, verkefni 
og stefnumótun um umhverfismál. 


Það er hlutverk ríkisins að tryggja að ákvæði íslenskra 
laga og reglugerða séu í samræmi við áðurnefndan 
samning. Það var gert með lögum nr. 131/2011 um 
breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar 
Árrósarsamningsins. Einnig var sett á stofn 
Úrskuðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála til að 
tryggja að sjálfstætt stjórnvald fjallaði um kærumál. 
Meðal laga sem var breytt voru lög nr. 106/2000 um 
mat á umhverfisáhrifum. Þau lög tryggja aðkomu 
almennings og annarra á ýmsum stigum 
umhverfismats ferlisins. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


200 


Landvernd 


Landvernd treystir því að öllum athugasemdum íbúa og hagsmunaaðila sem 
fram koma við þessa frummatsskýrslu fá málefnalega umfjöllun og við þeim 
verði brugðist. Það má ekki verða svo að framlagning frummatskýrslu við fiskeldi 
sé eingöngu til að fullnægja formsatriðum. 


Samkvæmt 25. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat 
á umhverfisáhrifum skal framkvæmdaraðili gera grein 
fyrir fram komnum athugasemdum og umsögnum og 
taka afstöðu til þeirra í matsskýrslu og senda hana 
síðan til Skipulagsstofnunar til athugunar og álits. 
Athugun stofnunarinnar felur m.a. í sér að yfirfara 
svör framkvæmdaraðila við umsögnum og 
athugasemdum. Þetta fyrirkomulag ætti að tryggja að 
umfjöllunin um athugasemdir sé málefnaleg. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


201 


Olafur Hr. Sigurdsson 


Hér er ferill umhverfismatsins ágætlega rekinn en rétt að árétta það að kynning 
verkefnisins fyrir íbúum er eftir og hefði verið betra ef það hefði komið fyrr í 
ferlinu og best hefði verið ef það hefði verið gert 2016. Enn má bæta úr þessu 
og í kóvitlausri framtíð auðvelt í framkvæmd. Hér er ekki bara við 
framkvæmdaraðila að sakast heldur líka fyrri bæjarstjórnir að ekki sé talað um 
sérkennilegt og um margt óljóst lagaumhverfi. 


Varðandi athugasemd um kynningar og samráð við 
íbúa er vísað í svar nr. 198 við athugasemd Gunnars 
Gunnarssonar. 

Fiskeldi Austfjarða getur ekki tekið afstöðu til gjörða 
fyrri bæjastjórna eða óljós lagaumhverfis. 
Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


202 


Undirskriftalisti 308 
einstaklinga 


1) Fullkomið samráðsleysi fyrirtækisins við bæjaryfirvöld, við íbúa og aðra 
hagsmunaaðila er málið varða. 


Fiskeldi Austfjarða hafnar því að ekkert eða lítið 
samráð hafi verið haft. Framkvæmdin hefur verið 
auglýst nokkrum sinnum til kynningar í 
umhverfismatsferlinu. Sveitarfélagið var 
umsagnaraðili í ferlinu og oft var haft samráð og 
samband við fyrirsvarsmenn sveitarfélagsins. Að auki 
þá er fyrirhuguð framkvæmd í ferli til mats á 
umhverfiáhrifum og hefur verið farið að fullu eftir 
lögum og reglum sem um malaflokkinn gilda. 


Sjá einnig svar nr. 198 við athugasemd Gunnars 
Gunnarssonar. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


Kafli 


Efnisatriði: 


Samráð, rannsóknir, loftslag, einkenni og vægi áhrifa 


Númer 
svars 


Aðili 


Athugasemd 


Viðbrögð 


203 


Gunnar Gunnarsson 


Í samantekt matsskýrslunnar eru aðeins tveir umhverfisþættir taldir verða fyrir 
talsvert jákvæðum áhrifum frá fiskeldinu. Það má færa rök fyrir því að 
ferðaþjónusta og útivist verði fyrir töluvert neikvæðum áhrif en ekki talsvert 
jákvæðum, eins og skýrslan vill meina, þegar tekið er tillit til sérstöðu 
Seyðisfjarðar hvað varðar skemmtiferðaskip enda mikið undir að sú starfsemi 
haldist óbreytt. Eftir stendur þá aðeins einn liður, samfélag og efnahagur, sem 
skýrslan metur sem talsvert jákvæðan. 

Auk þess má setja stór spurningarmerki við það hversu hlutlaust þetta mat er 
þegar það er hagsmunaaðilinn sjálfur sem gerir skýrsluna en fær ekki til þess 
hlutlausan aðila. Þannig má sjá að matsskýrslan reynir að gera sem minnst úr 
þættinum eðliseiginleikar sjávar og fer beinlínis með rangt mál hvað varðar 
hversu opinn eða lokaður fjörðurinn er. Skýrslan ber þess líka ýmis merki að 


Fyrirhugað eldi mun ekki ógna siglinum 
skemmtiferðaskipa eins og fram kemur í svari nr. 150 
við athugasemd Landverndar, sjá einnig kafla 5.1 í 
matsskýrslu. 


Fiskeldi Austfjarða fellst á að ekki sé rétt að tala um 
að Seyðisfjörður sé ekki að öllu leyti opinn fjörður. Því 
hefur umfjöllun í kafla 2.3.1 í matsskýrslu verið 
uppfærð. 

Í samræmi við 9. gr. laga nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum er það skylda framkvæmdaraðila 
eða aðila á hans vegum að vinna frummatsskýrslu. 


vera endurvinnsla á eldri frummatsskýrslu fyrir sjókvíeldi í öðrum fjörðum 
Austfjarða, eins og t.d. þar sem það er talað um að byggð á Seyðisfirði byggist 
upp í norðanverðum firðinum þegar staðreyndin er sú að byggðin er fyrir botni 
fjarðarins og er þetta eini fjörðurinn á Austfjörðum þar sem byggðin er ekki við 
norðanverðan fjörðinn. 


Í matsskýrslu verður leiðrétt sú fullyrðing þar sem 
gefið er tilkynna að byggð sé í Seyðisfirði 
norðanverðum en ekki í botni fjarðarins. 


204 


Landvernd 


Almennt skortir verulega á umfjöllun um margvísleg önnur áhrif sbr. ásýnd og 
heildaryfirbragð fjarðarins og umhverfis. Umfjöllun um áhrif á hafnsækna 
starfsemi og ferðaþjónustu er ábótavant í skýrslunni. Þá telur stjórn 
Landverndar að umfjöllun um náttúruverndarsjónarmið sé einnig ábótavant. 


Fiskeldi Austfjarða hafnar að það skorti á umfjöllun 
um ásýnd og heildaryfirbragð. Einnig er hafnað að 
það skorti á umfjöllun um áhrif á ferðaþjónustu. 
Umfjöllun um þessi atriði er í samræmi við samþykkta 
matsáætlun, sem ekki gerir ráð fyrir að meta skuli 
áhrif á hafsækna starfsemi. Fulltrúa Landverndar ætti 
að vera ljóst að mat á umhverfisáhrifum fylgir 
samþykktri matsáætlun. Í frummatsskýrslu er hins 
vegar fjallað um áhrif á fiskveiðar og nytjastofna, eins 
og samþykkt matsáætlun gerir ráð fyrir. 


Umfjöllun um mat á umhverfisáhrifum í 
frummatsskýrslu byggir mikið til á 
náttúruverndarsjónarmiðum, t.d. áhættumati 
erfðablöndunar og mati á burðarþoli Seyðisfjarðar 
o.s.frv. Þar af leiðandi getur Fiskeldi Austfjarða ekki 
fallist á að frummatsskýrslu sé ábótavant þar sem 
tilgangur ferlisins er að meta umhverfisáhrif 
framkvæmdar á staka þætti umhverfisins í samræmi 
við samþykkta matsáætlun. Með 
umhverfismatsferlinu, sem endar með áliti 
Skipulagsstofnunar, er tryggt að náttúran fái að njóta 
vafans og að tekið sé tillit til 
náttúruverndarsjónarmiða áður en til leyfisveitingar 
kemur. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


205 


Landvernd 


Það er ámælisvert í ljósi umfangs að umfjöllun um áhrif á losun 
gróðurhúsalofttegunda er ekki vegin og metin í skýrslunni. Fullyrt er að áhrif af 
laxeldi séu að fullu afturkræf. Telja verður að slík alhæfing sé ekki byggð á 
rannsóknum í ljósi reynslu frá eldi erlendis þar sem lífríki hefur í tilfellum beðið 
varanlegan og óafturkræfan skaða af. Má af því tilefni nefna að stjórnvöld í 
Kanada hafa nýverið ákveðið í því ljósi að loka fyrir full tog allt gríðar stórum 
svæðum þar sem opið sjókvíaeldi hefur verið. 


Að meta og vegna áhrif á losun gróðurhúsategunda var 
ekki hluti í samþykktri matsáætlun og þarf af leiðandi 
ekki til umfjöllunar. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að 
kolefnisspor fiskeldis er lágt samanborið við aðra 
proteinframleidslu. Í skýrslu sem fyrirtækið Envrionice 
gerði var kolefnisspor laxeldis í sjó á Íslandi reiknað út 
og sett í samhengi við kolefnisspor annarra greina. Par 
kom í ljós að kolefnissporið var að meðaltali 3,76 CO2 
ig/kg. Það er minna kolefnisspor en vegna annarra 
greina landbúnaðar og er á pari við kolefnisspor veiða 
á villtum fiski. Langstærsti hlutinn af kolefnisspori 
laxeldis á Íslandi (um 93%) liggur í framleiðslu og 
flutningum á fóðri, þ.e. starfsemi sem fram fer utan 
laxeldisstöðvanna sjálfra. °° Byggja verður á reynslu 
hér á landi þegar kolefnisspor er reiknað þar sem 
aðstæður eru mismunandi eftir löndum. 


Í athugasemd Landverndar er fullyrt að rannsóknir á 
reynslu eldis í öðrum löndum sýni að lífríki hafi beðið 
varanlegan og óafturkræfan skaða. Aðstæður eru 
ólíkar og mismunandi á milli landa og alhæfing eins og 
fram kemur í athugasemd stenst ekki við nánari 
skoðun. Í frummatsskýrslu er gerð grein fyrir 
niðurstöðum rannsókna á áhrifum fiskeldis í íslenskum 
fjörðum á lífríki og einnig gerð m.a. grein fyrir 
áhættumati erfðablöndunar og burðarþoli, sem 
stjórnvöld byggja á við ákvörðun um leyfi. 


Fiskeldi Austfjarða getur ekki tekið afstöðu til 
stjórnvaldsákvarðana annarra ríkja eins og t.d. 
Kanada. Benda má þó á að sambærileg ákvörðun 
hefur verið tekin hér á landi, en frá árinu 2004 hefur 
verið bannað að ala frjóan lax í sjókvíum víða við 
landið, sbr. auglýsingu landbúnaðarráðuneytisins nr. 
460/2004. 


106 Stefán Gíslason og Birna Sigrún Hallsdóttir (2018). Kolefnisspor í slensks laxeldis og aðgerðir til að minnka það. Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. (Environice) 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


206 


Landvernd 


Í...) almennt [vantar] nánari rannsóknir á umhverfi og lífríki. Þá vantar mun 
ítarlegri rökstuðning og rannsóknir varðandi ferðaþjónustu. Landvernd hafnar 
því fullyrðingum í skýrslunni að ferðaþjónusta og laxeldi eigi beinlínis vel 
saman. Má í þessu sambandi nefna að ekki verður séð að nein gögn hafi verið 
tekin saman sem sýna sérstaklega komur skemmtiferðaskipa eða að reynt sé að 
leggja mat á hugsanlega áhrif eldisins á þann veigamikla þátt sem margir tugir 
skemmtiferðaskipa og ferðaþjónusta hafa inn í samfélagið í tengslum við 
áratuga uppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði í tengslum við sérstöðu hans. 
Staðsetning sjókvíaeldis við svokölluðu Háubakka er í andstöðu við aðra 
starfsemi og samfélag á svæðinu svo furðu má sæta að slík tillaga hafi í raun 
verið sett fram. 


Að áliti Fiskeldis Austfjarða eru fyrirsvarsmenn 
Landverndar enn og aftur að fjalla um efni sem fellur 
ekki að markmiðum Landverndar. Að því sögðu þá 
hafnar Fiskeldi Austfjarða því að ekki liggi fyrir gögn 
sem sýni að fiskeldi og ferðamennska fari saman. 
Rannsóknir hafa sýnt að þessar atvinnugreinar geta 
farið vel saman.?°” 98 það var ekki markmið að kanna 
sérstaklega upplifun ferðamanna á 
skemmtiferðaskipum. heldur var leitast við að kanna 
sýn og upplifun ferðamanna á breiðum grunni. Vel 
getur verið að einhverjir svarendur í rannsókn Fiskeldi 
Austfjarða 2019 hafi komið með skemmtiferdaskipi. 
Allri starfsemi fylgja alltaf einhver umhverfisáhrif og á 
það einnig um komu skemmtiferdaskipa. 


Fiskeldi Austfjarða hefur fallið frá áformum um að 
hafa starfsemi á eldissvæði við Háubakka, í botni 
Seyðisfjarðar. Með niðurfellingu eldissvæðis við 
Háubakka verður öll starfsemi Fiskeldis Austfjarða 
utarlega í Seyðisfirði. Því fjallar matsskýrsla um þrjú 
eldissvæði í Seyðisfirði í stað fjögurra. Í því felst minna 
umfang framkvæmdar. 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


107 Ramos J. og fleiri (2015). Multiple interests across European coastal water: the importance of a common language. ICES Journal of Marine Sciences, 72:2, 720-731. 
108 Nimmo, F. Cappell, R., Huntington, T. & Grant, A. (2011). Does fish farming impact on toruism in Scotland? Aquaculture research 42: 132-141. 


fram stefna um fiskeldi, en talað er um að skapa möguleika fyrir fjölbreytt 
atvinnulíf og að slík starfsemi fari fram í sem bestri sátt við samfélag og 
umhverfi. Fyrirhuguð starfsemi í Seyðisfirði fellur að þessum markmiðum 
sérstaklega í ljósi þess að starfsemi Fiskeldis Austfjarða er umhverfisvæn og þar 
að leiðandi í sátt við umhverfið og samfélagið." 

Þótt stefnt sé að því að skapa fjölbreytt atvinnulíf er ekki vitað til þess að 
akkúrat 10.000 tonna laxeldi stórfyrirtækis sé það sem íbúarnir hafi mestan 
áhuga á. Enda veit ég ekki til þess að alvöru könnun hafi verið gerð um þetta 
atriði. Umhverfisvænleikinn er einnig fullyrðing sem sett er fram af 
umsækjanda og eins víst að mörgum verði brugðið þegar þeir fá að vita að 
kolefnissporið vegna 10.000 laxeldi ári komi til með að samsvara notkun 13.500 
einkabíla á sama tíma. 

„Kolefnisspor 1 kg af slægðum íslenskum eldislaxi er 2,7 kg CO, ígildi reiknað 


207 Landvernd Ekki verður séð í skýrslunni að gerð sé tilraun til þess að leggja fram tölulegar | Fiskeldi Austfjarða hafnar fullyrðingum Landverndar 
upplýsingar eða haldbær rök sem styðja fullyrðingar um efnahagslegan um að ekki hafi umfangsmiklum gögnum verið safnað 
heildstæðan ávinning og eða samlegð með samfélagi með marktækum þegar áhrif framkvæmdar voru metin á samfélag og 
gögnum. Þá verður ekki séð að rannsóknir hafi verið gerðar vegna annarra efnahag. Niðurstöður sýna að uppbygging fiskeldis 
nýtingarþátta m.a. vegna kræklingaeldis sem rekstrarleyfi eru fyrir í firðinum eykur atvinnulíf og skapar tækifæri fyrir styrkingu 

byggðar. 

Samkvæmt upplýsingum frá Matvælastofnun rann 
rekstrarleyfi til kræklingaræktunar (IS-36068) út þann 
28. janúar 2021. Ekki var sótt um endurnýjun á því, 
auk þess sem engin ræktun hafði farið fram á 
umræddum staðsetningum sem tilgreindar voru í 
leyfinu á undanförnum árum. Óþarfi er að fjalla um 
áhrif á kræklingarækt. 

Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 

208 | North Atlantic Salmon | Niðurstaða skýrslunnar hjá Fiskeldi Austfjarða er að þeir hafi engra annara Fiskeldi Austfjarða tekur ekki afstöðu til 

Fund (NASF) á Íslandi | kosta völ heldur en að halda ótrauðir áfram og ala 10.000 tonn af laxi í opnum | athugasemdar þar sem fram kemur skoðun sem lýsir 
sjókvíum í Seyðisfirði. NASF er ekki sammála þeirri niðurstöðu. Starfsemin mun | afstöðu viðkomandi aðila. Ekki er ljóst hvert 
hafa alvarleg áhrif á lífríki og villta stofna sem og á ásýnd fjarðarins. NASF leggst | viðkomandi er að fara því ekki er um að ræða eldi í 
því alfarið á móti áformum um sjókvíaeldi í Seyðisfirði. opnum sjókvíum. 

209 Pétur Kristjánsson „Í aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-2030 er ekki fjallað um eða sett 


Talan 2,7 kg CO: ígildi var reiknuð af 
verkfræðistofunni Eflu árið 2015. 


Í skýrslu sem fyrirtækið Envrionice gerði árið 2018 var 
kolefnisspor laxeldis í sjó á Íslandi reiknað út og sett í 
samhengi við kolefnisspor annarra greina. Þar kom í 
ljós að kolefnissporið var að meðaltali 3,76 CO2 ig/kg. 
Þessi tala er samt sem áður svipuð og gerist með 
veiðar á villtum fiski og er lægri sé hún borin saman 
við aðrar greinar sem framleiða dýraafurðir til 
manneldis. Langstærsti hlutinn af kolefnisspori 
laxeldis á Íslandi (um 93%) liggur í framleiðslu og 
flutningum á fóðri, þ.e. starfsemi sem fram fer utan 
laxeldisstöðvanna sjálfra. °° 


109 Stefán Gíslason og Birna Sigrún Hallsdóttir (2018). Kolefnisspor í slensks laxeldis og aðgerðir til að minnka það. Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. (Environice) 


með aðferðafræði vistferilsgreiningar. Losun medal fólksbíls er um 2 tonn CO2 
ígildi á ári. Í þeirri tölu er ekki gert ráð fyrir losun yfir vistferilinn það er 
framleiðsla bílsins eða förgun hans“ 
((https://www.visindavefur.is/svar.php?id=78911)- hlaðið niður 26.01.20) 


Athugasemdin leiðir ekki til efnislegrar breytingar á 
umfjöllun í matsskýrslu. 


210 


Samhljóða athugasemd 
114 einstaklinga 


Hvernig svo sem á málið er litið mun hið umfangsmikla sjókvíaeldi hafa 
umtalsverð og neikvæð áhrif í umhverfislegu tilliti. 


Athugasemdin felur í sér fullyrðingu, en ekki efnislega 
athugasemd. 


Viðauki 28: Fjarfundur til kynningar á frummatsskýrslu — samantekt 


560 


XK VERKÍS 


10.000 TONNA LAXELDI Í SEYÐISFIRÐI 


FUNDUR TIL KYNNINGAR Á FRUMMATSSKÝRSLU 


VERKNÚMER: 20297001 DAGS.: 2021-01-21 
VERKHLUTI: 02 - Kynning frummatsskýrslu NR.: 

HÖFUNDUR: Sigmar Arnar Steingrímsson 

RÝNT AF: 

DREIFING: Fiskeldi Austfjarða 


Efni: Kynning á niðurstöðum mats á umhverfisáhrifum 


Fiskeldi Austfjarða (FA) stóð fyrir kynningu á frummatsskýrslu miðvikudaginn 20. janúar kl. 14-15. 
Viðburðurinn var auglýstur á Austurlandi í gegnum Facebook FA og með ,,gardinu“ á forsíðu vefritsins 
Austurfréttar. Vegna COVID og samkomutakmarkana stjórnvalda af því tilefni var fundurinn haldinn 
með fjarfundabúnaði (Teams). 

Samkvæmt auglýsingu um viðburðinn var fyrirkomulag fundarins þannig: Flutt yrði glærukynning á 
helstu niðurstöðum frummatsskýrslunnar og að henni lokinni myndu fulltrúar frá FA svara spurningum 
sem borist hafi í tölvupósti fyrir fundinn og spurningum frá fundarmönnum svarað. 

Fyrir hönd FA sátu eftirtaldir fundinn: Guðmundur Gíslason, Jónatan Þórðarson, Kjartan Davíð 
Sigurðsson, Sigurður Ingi Jónsson (fundarstjóri), Sigmar Arnar Steingrímsson (Verkís) og Þórður 
Þórðarson. 

Gestir á fundinum voru átta. Engin spurning barst með tölvupósti fyrir fundinn. Að lokinni 
glærukynningu báru fundarmenn fram spurningar sem vörðuðu áhrif framkvæmdarinnar á 

- samfélagið á Seyðisfirði, 

- siglingar um Seyðisfjörð innan hafnarsvæðis, 

- hvað felist í viðbragðsáætlun við slysasleppingum, 

-  hrygningarsvæði í firðinum, 

- fornleifar. 

Hér verður gerð grein fyrir efni spurninga og svörum við þeim. 


Samfélagsleg áhrif 
Spurt var um umgang framkvæmdarinnar á landi og hve mörg störf muni skapast. 


Í svari FA kom fram að um væri að ræða fjárfestingu uppá u.þ.b. kr. 10.000.000.000,-. Framkvæmdin 
myndi leiða af sér um 25 störf við eldið sjálft en síðan veltur á ýmsu hvað verður eftir af öðrum störfum 
á Seyðisfirði, en það ræðst m.a. af viðbrögðum heimamanna. Gert sé ráð fyrir að hefja eldi haustið 
2021 ef allt gengi eftir og að íbúar yrðu varir við aukin umsvif sumarið 2021. FA gerir ráð fyrir að kaupa 
eða leigja húsnæði á staðnum, s.s. íverustað fyrir starfsmenn, fóðurgeymslu og vélaskemmu. 


Siglingar 

Fram kom að hafnarsvæði Seyðisfjarðarhafnar nái yfir mest allan Seyðisfjörð. Ytri mörk hafnarinnar eru 
vestan línu sem dregin er frá Sléttanesi í Skálanes. Framkvæmdin verði því innan hafnarsvæðisins. Hún 
sé því háð leyfi hafnarstjórnar sem hefur vald til að banna eða takmarka afnot svæðisins fyrir starfsemi 
sem hún telur torvelda eðlilega hafnarstarfsemi. 


Verkis hf. | 422 8000 | verkis.is | verkis@verkis.is 


X 


Í svari FA kom fram að áhöld séu um hvernig skýra beri skipulagsheimildir sveitarfélags innan 
hafnarsvæðis þegar skipulagi eiginlegra hafnarmannvirkja sleppir. Það sé þó keppikefli FA að tryggja 
sem mest samráð vid Múlaþing við undirbúning framkvæmdarinnar. 


Slysasleppingar úr eldi 
Spurt var hvað felist í viðbragðsáætlun FA. 


Í svari kom fram að gæðastjórnun FA tryggi að starfsmenn fái þjálfun sem hefur það að markmiði að 
hindra og bregðast rétt við slysasleppingum. Ef slíkt atvik kemur upp eða rökstuddur grunur leikur á að 
fiskur hafi sloppið úr eldiskvíum skulu starfsmenn bregðast fljótt og örugglega við þannig að komið sé 
í veg fyrir að meira af fiski sleppi. Viðbrögð við slysasleppingum skulu vera í þessari röð: 


- Leita að orsökum og koma í veg fyrir að meira af fiski sleppi. 
-  Tilkynna til Fiskistofu símleiðis. 

- Hefja veiðar á fiski eftir að búið er að tilkynna Fiskistofu. 

- Tilkynna til Fiskistofu um slysasleppingu skriflega. 


Fornleifar 


Fram kom hjá fundarmanni að þó ekki séu fornleifar í sjó í Seyðisfirði sé þekkt að skipsflök liggi þar a 
sjávarbotni. 


Í svari FA kom fram að kafari mun taka út svæði þar sem festingar sjókvía verða á botni. Haft verði 
samráði við Minjastofnun Íslands áður en gengið verður frá festingum. 


Hrygningarsvæði 


Fram kom hjá fundarmanni að hann hafi heimild fyrir því hjá sjómönnum sem stundað hafa veiðar í 
firðinum að mögulega hrygni ýsa við Selstaðavík. 


Í svari FA kom fram að ekki hafi fengist upplýsingar um það við vinnslu frummatsskýrslunnar. Í umsögn 
Hafrannsóknastofnunar hafi ekki komið fram athugasemdir þessa efnis. 


Fundi slitið kl 15 


Viðauki 29: Minnisblað Veðurstofu Islands. Frumgreining á 
snjóflóðahættu við sjókvíar í Seyðisfirði 


563 


> VEÐURSTOFA 
“¢ ÍSLANDS 
Minnisblað 


Dags. 19. október 2021 

Titill: Sjókvíaeldi Seyðisfirði 

Höf. Magni Hreinn Jónsson 

Viðtakandi: Sigmar Steingrímsson, Verkís 
Verknúmer: 4753-0-0002 

Málsnúmer: 2021-0199 


Inngangur 


Þann 11. júní 2021 óskaði Verkís eftir mati á snjóflóðahættu við sjókvíar á þremur stöðum í 
Seyðisfirði. Þann 16. júní skilaði Veðurstofan áliti sínu á þessum svæðum. 


Mat á aðstæðum 


Sörlastaðavík 
Innstu kvíar eru í 25° úthlaupshorni frá Strandartindi. Ytri kvíar eru fjær fjallshlíðinni. 


C-lína undir utanverðum Strandartindi par sem gert hefur verið hættumat er í um 30° úthlaupshorni. 
B-lína er hvergi fjær C-línu en 120 m og víðast töluvert nær. Kvíarnar þarna eru því líklegast neðan 
B-línu. 


Skálanesbót 
Lítil upptakasvæði ofan við svæðið og langt í burtu. Kvíarnar eru líklegast neðan hættusvæða. 
Selstaðavík 


Kvíarnar eru í 23-25° úthlaupshorni. Í Vestdal nokkru innar í firðinum hefur verið gert hættumat 
undir fjallshlíð sem hefur sama viðhorf. Þar er B-lína í 19-21°. Þá eru Selsstaðir, nokkru innan við 
Selsstaðavík, þekkt snjóflóðabæli og þar varð tjón í snjóflóðum 1974 og 1988. Þarna eru kvíarnar 
líklegast á B eða C svæði. 


Niðurstaða 


Ef litið er á kvíarnar sem atvinnusvæði þurfa þær að vera neðan B -línu. Kvíarnar í Sörlastaðavík og 
Skálanesbót uppfylla þetta skilyrði. Kviarnar í Selstaðavík standast ekki þetta viðmið. Ekki er gert 
ráð fyrir hættu vegna flóðbylgju þar sem fjörðurinn er nokkuð djúpur. En þetta atriði hefur ekki 
verið skoðað sérstaklega. 


